






























































ÞÚ KAUPIR 
CANADA VÖRUR 
ER ÞÚ KAUPIR B. A. 


Hvort sem þér þaifnist einhvers til rekstur flutnings- 
vagna, dráttvéla, bíla, loftskipa eða báta, þá eru— 

British American Oil Dealers 

ávalt reiðubúnir að uppfylla þarfir yðar. Notið ætíð: 
BRITISH AMERICAN GASOLENE 
DIESEL FUELS AND LUBRICANTS 
AUTOLENE and PENNZOIL MOTOR OILS 

Lægra verð að vinna ekruna, — 

Lægra verð að ferðast míluna 

* 

Munið að hlusta ó 

»FIGHTING NAVY« 

ágœtan leik yfir kerfi CBC strax eftir útvarp Bing Crosby, 

Hvert Fimtudagskveld 

Þessum leik er útvarpað fyrir tilstilli 

The British flmerican Oil 

Company Limited 

STÆRSTA "SJÁLFSTÆÐA" OLÍUFÉLAGIÐ t CANADA 







TÍMARIT 

Þjóðrœknisfélags íslendinga i Vesturheimi 

XXV. ÁRGANGUR 

Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að íslending- 
ar megi verða sem bestir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenska tungu og bókvísi 
í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal fslendinga 
austan hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal fslendinga í Vestur- 
heimi, er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli 
og hvetja vill þá til framsóknar og virðingar til jafns 
við þá þjóðflokka aðra, er þetta land byggja. 

Ársgjaldið er aðeins 1 dollar, og fá allir skuldlausir 
félagsmenn, er það borga, þetta tímarit ókeypis. 

Þjóðrœknisfélag íslendinga í Vesturheimi 

Winnipeg, Canada 





BRIGHTEN and PROTECT 

with mARSHALL - UIELLS 

QUALITY PAINT 

Outside or Inside keep your home cheery, 
bright and colorful. More than ever in War- 
time you need cheerful surroundings, but it is 
wise to use Marshall-Wells Paints. You get 
long lasting, economical Protection and 
Beauty-and there’s a paint for every purpose. 


M.W. House Paint 
M.W. Floor Enamel 
M.W. Porch Paint 
M.W. Barn Paint 


M.W. Shingle Paint 
M.W. Shingle Stain 
P.A.M. Machinery Paint 
Miracle Enamels & Varnishes 


Interior Gloss Cote 
Easycoat 

B.B.C. Clear Varnish 
E.B.C. White Enamel 


mARSHALL- UIELLS COMPANY LIMITED 


Ask Your Dealer 



































2 


'AU GLÝSIN G AR 



FIVE ROSES WHEAT GRANULES 


FIVE ROSES CRACKED WHEAT 
FIVE ROSES ROLLED OATS 
FIVE ROSES EDIBLE BRAN 


LAKE OF THE WOODS MILLING 

_ CO. ( LIMITED, WINNIPEG 


WILLIAM PENN 

Motor Oil 


KORTH STAR 
Energy 
Gasoline 


WE CAN SERVE YOU—FROM THE HEAD 
OF THE LAKES TO THE MOUNTAINS 


North Star Oil Limited 


The finest of all cereals 
























FÉLAGATAL 1943 


m in memoriam— 

HEIÐURSFÉLAGAR OG FORSETAR 

His Excellency Lord Tweedsmuir, Hon. Patron 
Kjartan Helgason, fyrrum prófastur 
Stephan G. Stephansson, skáld 
Frú Stephanía Guðmundsdóttir, leikkona 
Prófessor Sv. Sveinbjörnsson, tónskáld 
Þorbjörn Bjarnason, skáld (Þorskabítur) 

Einar H. Kvaran, rithöfundur 

Ragnar E. Kvaran, fyrrum prestur og forseti 

Kristján Níels Júlíus (K. N.), skáld 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og forseti 

Dr. Rögnvaldur Pétursson, forseti og ritstjóri 

Prófessor F. S. Cawley, Ph.D. 

Friðrik Swanson, málari 
Kapt. Sigtryggur Jónasson 


the BAY Canada’s First Store 


• First in reliability 

• First in quality 

• First in fashion 

dowjpattg. 

INCORPORATEO 2?? MAY 1670. 





AUGLÝSINGAR 


FUEL 

For Homes — Blocks — Factories 

All Popular Brands 
COAL ★ COKE ★ BRIQUETTES 
Stoker and Blower Coals 

STOKERS 



Heating Headquarters: 812 BOYD BUILDING 


PHONE 9B-I6I 


BUY 
WA 

SAVINGS 
CERTIFICATES 
REGULARLY 


Space Donated By Riedle’s Brewery 



















Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1943 


A. Heiðursverndarar 

His Excellency the Right Honourable The Earl of Athlone, K.G., 
Governor General of Canada 
Herra Sveinn Björnsson, Ríkisstjóri íslands. 


B. Heiðursfélagar 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson, landkönnuður, New York 
Prófessor Halldór Hermannsson, Cornell University, N. Y. 

Prófessor Sigurður Nordal, Háskóla Islands, Reykjavik, ísl. 

Prófessor Árni Pálsson, Háskóla Islands, Reykjavík, Isl. 

Prófessor Watson Kirkconnell, McMasters University, Hamilton, Ont. 
Dr. Henry Goddard Leach, New York, N. Y. 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, D.D., Sydney, Australia 
Jóhannes Jósefsson, íþróttamaður, Reykjavík, Island 
J. Magnús Bjarnason, rithöfundur, Elfros, Sask. 

Þorst. Þ. Þorsteinsson, rithöfundur, Winnipeg, Man. 

Guttormur J. Guttormsson, skáld, Riverton, Man. 

Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld, Winnipeg, Man. 

Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Guðrún H. Finnsdóttir, skáldkona, Winnipeg 
Mrs. Laura Goodman Salverson, skáldkona, Winnipeg 
Fröken Halldóra Bjarnadóttir, Ritst. Hlín, Akureyri, ísland 
Jónas Jónsson, alþingismaður, Reykjavík, Island 
Thor Thors, sendiherra Islands, Washington, D. C. 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaður, Reykjavik, Island 
Séra Runólfur Marteinsson, Vancouver, B. C. 

J. T. Thorson, yfirdómari, Ottawa, Ont. 

J. J. Bíldfell, Winnipeg 

Árni G. Eylands, Reykjavik, Island 

Dr. B. J. Brandson, Winnipeg, Man. 

Dr. Hjörtur Thordarson, raffræðingur, Chicago, 111. 


Canada Húsmæður eru Gætnar í Innkaupum 

Já, þær hafa meiri peninga að kaupa fyrir, en nota þá hyggi- 
legar. — Hver eirpeningur er mikils virði. Þessvegna selst 
meira og meira af hinum ágætu Blue Ribbon vörum. Þess- 
vegna borgar það sig að kaupa— 

Blue Ribbbon Baking Powder, Extracts, Jelly 
Powders, Spices, Coffee, Tea, o. s. framv. 

Meira en 60 ár hafa vinsældir “Blue Ribbon” 
farið stöðugt vaxandi. 

BLUE RIBBON LIMITED 

WINNIPEG MANITOBA 






6 


AUGLÝSINGAR 


i 


AÐ SPARA Nú 

er sama og eignast þá muni 
er þér girnist síðar meir 

★ 


HVERS ÆSKIÐ ÞIÐ AÐ STRÍÐINU LOKNU? BETRA 
HÚSNÆÐI, NYJA BIFREIÐ, BETRA “RADIO ’— 


★ 


Hvers helst sem þið óiskið í framtíðinni, þá byrjið 
nú að spara. Besti vegurinn til þess er að kaupa 
“War Savings Certificates” mánaðarlega. Þið 
getið keypt þau ihjlá öllum útiibúum Royal Bank- 
ans ,eða ef þið viljið heldur, kaupir Bankinn þau 
fyrir ykkur gegn því sem kaliað er “Bank Pledge 
Plan”. Leitið uppiýsinga á rnæsta útibúi voru. 


* 


THE ROYAL BANK 

OFCANADA 




FÉLAGATAL 1943 


7 


C. Ævifélagar 

Árni Sigurðsson, 
Winnipeg, Man. 

Þorgils Þorgeirsson, 
Winnipeg, Man. 

Dr. Helgi P. Briem, 
Consul Gen. of Iceland, 
New York, N. Y. 

D. Ársfélagar 

1. ISLAND 

Sr. Friðr. Hallgrímsson, 
Dómkirkjuprestur, 
Reykjavík 

Sr. Benjam. Kristjánsson, 
Syðra Laugalandi, 
Eyjafjarðarsýslu. 

Sr. Fr. A. Friðriksson, 
Húsavík, 

S.-Þingeyjarsýslu. 

Ingibjörg Sveinsson, 
Hjúkrunarkona, 
Seyðisfirði, ísland 

Stefán Vagnsson, 
Hjaltastöðum, 
Skagafjarðarsýslu. 

Eggert Levy, hreppstjóri, 
Ósum, Húnavatnssýslu. 


2. ENGLAND 

Miss Ingibjörg Ólafsson, 
Stella Maris, 
Rottingdean, Sussex 

3. CANADA 

Árnes, Man. 

Mrs. Anna H. Helgason 
Isleifur Helgason 
Mrs. Guðrún Johnson 
Jónas Ólafsson 

Baldur, Man. 

P. Christopherson 
Ingi Helgason 
J. K. Sigurðsson 
Björgúlfur Sveinsson 
Sigurður Antoníusson 
Tryggvi Johnson 

Benalto, Alta. 

Jóhann M. Hillman 
Borden, Sask. 

Dr. Jóhannes Pálsson 


Calgary, Alta. 

Jóhann Bjarnason 
Sigurður Sigurðsson 
Guðmundur Björnsson 
J. Ragnar Johnson 

Camp Morton, Man. 

Þorsteinn Sveinsson 

Clairmont, Alta. 

Magnús G. Guðlaugsson 

Cranberry Lake, B. C. 

Jón Sigurðsson 

Cypress River, Man. 

Jónas Anderson 
Gísli Björnson 
J. A. Walterson 

Elfros, Sask 

J. S. Árnason 
]' T rs. .T. M. Bjarnason 
Jón Jóhannesson 
Sigurður Arngrímsson 

Frobisher, Sask. 

Hjörtur Bergsteinsson 


REGLUR HVERNIG 
NOTA SKAL 
TALSÍMA 

<1 Að tala beint fyrir framan símann og 
ekki í of mikilli fjarlægð 
ÍI Að tala kurteislega og skýrt og með 
venjulegum raddblæ 
ÍI Að segja “Goodbye” eða á annan hátt 
slíta samtalinu vingjarnlega 
Í1 Að hengja upp heyrnartækið hóglega 
þegar samtaiinu er lokið 
















8 


'AUGLÝSINGAR 



Eitt er víst í heimi óvissunnar 


WINNIPEG — MANITOBA 

-GREAT WEST LIFE 

ASS URANCE company 

HEAO OFFICE ••• WINNIPEG 


Hver maður sem Mfsábyrgð hefir, getur verið rólegur og viss um 
það, að hann og fjölskylda hans eru efnalega örugg í heimi 
óvissunnar í nútíð og framtíð. 


Það er ekki til öruggara og betra ráð að tryggja fé sitt en með 
lífsábyrgð. Féð sem í lífsábyrgð er lagt, bæði eykur öryggi fjöl- 
skyldunnar og hjálpar til að afla fjár til að vinna stríðið. 


P. S. PALSSON 

Umboðsmaður 


Great-West Life er framfarafélag, vel stjórnað og vel þekt fyrir 
að vera öflugt, áreiðanlegt og sanngjarnt. 






FÉLAGATAL 1943 


9 


Galt, Ont. 

Mrs. S. J. Magnússon 

Gímli, Man. 

Sigurður Baldvinsson 
Mrs. Christiana O. L. 
Chiswell 

Friðfinnur Einarsson 
Guðmundur Fjeldsted 
Freeman Freemansson 
Grímur S. Grímsson 
Mrs. Ásdís Hinriksson 
J. B. Johnson 
Baldur M. Jónasson 
Ól. N. Kárdal 
Lestrarfél. “Gimli” 
Magnús Sigurðsson 
frá Storð 

Sigurður Sigurðsson 
Thórður Thórðarson 
Robert Tergesen 

Glenboro, Man. 

Páll A. Anderson 
Mrs. P. A. Anderson 
Sr. Egill H. Fáfnis 
Jón Goodman 
F. Friðriksson 
Jón Helgason 
Mrs. Kristj. Jóhannsson 
Hans Jónsson 


A. E. Johnson 
G. S. Johnson 
Mrs. O. S. Josephson 
Guðm. Lambertsen 
G. J. Oleson 

Hayland, Man. 

Mrs. Stefanía Guð- 
mundsson 

Sigurður B. Helgason 
Ólafur Magnússon 
Geirfinnur Pétursson 

Hamilton, Ont. 

Einar I. Svanbergson 

Hecla, Man. 

Þorsteinn Jens Pálsson 

Hnausa, Man. 

Daniel Halldórsson 
Gunnar Helgason 
Hildibrandur J. 

Hildibrandsson 
Jón B. Snæfeld 
V. G. Stadfeld 
Sigvaldi Vídal 
Miss Sigurrós Vídal 

Holland, Man. 

Mrs. Guðlaug S. 
Frederickson 


Hodgson, Man. 

Rögnvaldur S. Vídal 

Húsavík, Man. 

V. B. Arason 

Keewatin, Ont. 

Jón Pálmason 
Bjarni Sveinsson 

Kenora, Ont. 

Mrs. Sigríður Benson 

Langruth, Man. 

Böðvar Johnson 

Lundar, Man. 

Jón Einarsson 
Vigfús Guttormsson 
Ed. Hallsson 
Ágúst Magnússon 
Mrs. Ásta Sigurðsson 
Grímúlfur Sigurðsson 

Markerville, Alta. 

Mrs. Rósa S. Benediktson 

Norwood, Man. 

Magnús Peterson 


gfo trínna gaman 

U Það er þýðing allrar samvinnu. 

U Að vinna saman verk yðar öllum aðilum til góðs. 

Í1 Tveir keppinautar reyna að bæta hag sinn með því, að koma öðrum 
fyrir kattarnef. 

H Samvinnufélag meinar vinsamlega samúð. Borgarar af öllum þjóðum 
gleyma gömlum og nýjum væringum þegar þeir vinna að sameiginlegri 
velferð allra. 

II Samvinnu hugsjónin er hugsjón bræðralags, hugsjón jólanna. 

Canadian Co-operative 
Wheat Producers, Limited 

WINNIPEG, CANADA 

Manitoba Pool Saskatchewan Alberta Wheat 

Elevators, Wheat Pool, Pool, 

Winnipeg, Man. Regina, Sask. Calgary, Alta. 





10 


iAUGLÝSINGAR 



teiil 


Síðan 1911, þegar borgarbúar stofnuðu sína 
eigin raforkustöð, og ákváðu nýtt lág- 
marksverð á rafurmagni, hefir Winnipeg sí 
og æ verið á framfaravegi. íverubús og 
verksmiðjur hafa tekið þessa ódýru raforku 
til afnota, svo nú er Winnipeg stóriðnaðar- 
borg, í stað þess að vera aðeins verslunar- 
borg, og ein af hinum mestu sinnar tegundar, 
á öllu meginlandinu. 


ERAUTRYÐJANDI 

ÓDÝRRAR 

RAFORKU" 











FÉLAGATAL 1943 


11 


Osland, B. C. 

Kristján Einarsson 
Friðrik Kristmansson 

Oak Point, Man, 

Jón Finnsson 

Oak View, Man. 

Mrs. Jóhannes Johnson 
Sigurður Sigfússon 

Ottawa, Ont. 

S. W. Melsted 

Otto, Man. 

Mrs. Guðr. G. Eyjólfsson 

Piney, Man. 

S. S. Anderson 
Mrs. B. E. Björnsson 
Kristinn Norman 
Albert Thorvaldson 

Red Deer, Alta. 

Ófeigur Sigurðsson 

Reykjavík, Man. 

Mrs. I. Gíslason 


Sarnia, Ont. 

Dr. E. J. Skafel 

Saskatoon, Sask. 

Anna Matthíasson 
Skúli Sigurgeirsson 
Próf. T. Thorvaldson, 

Siglunes, Man. 

Davíð Eggertsson 
Miss Guðbj. Eggertsson 
Ásmundur Freeman 

Sexsmith, Alta. 

Jón Einarsson 

Smeaton, Sask. 

E. E. Vatnsdal 

Steep Rock, Man. 

Th. Gíslason 

F. E. Snædal 

Stettler, Alta. 

M. Steinsson 

Swan River, Man. 

Mrs. Thórdís Samson 


Transcona, Man. 

P. S. Pétursson 

Vancouver, B. C, 

Mrs. Matth. Friðriksson 
Carl Friðriksson 
Mrs. H. S. LeMessurier 
Mrs. Kristjana T. Ander- 
son 

Magnús Elíasson 
S. Guðmundsson 

Victoria, B. C. 

Christian Sivertz 

Vogar, Man. 

Björn Eggertsson 
Framar Eyford 
Tómas Guðmundsson 
Lestrarfél. “Herðubreið” 
Magnús Jóhannesson 
Björn Johnson 
John S. Johnson 
Óli Johnson 
Óskar Johnson 
Jónas Kr. Jónasson 
Guðmundur Jónsson 
Páll Jónsson 
Asgar Sveistrup 


M C C 


URDY 

BUILDERS' 


S UPPLY r 0. LTD. 

SUPPLIES AND COAL 


1034 Arlington St. 


Winnipeg, Canada 


Símar 23 811—23 812 


KOL - KOKS - ELDIVIÐUR 


SAND OG GRAVEL-TEKJA 

við 

BIRD'S HILL, MANITOBA 





12 


'AU GLÝSIN G AR 


Þökkum fyrir viðskiftin á árinu liðna 
og óskum yður góðrar líðunar og 
hagsældar í komandi framtíð. 


THORKELSSON 

- LIMITED^= - 

1331 SPRUCE STREET, WINNIPEG, MAN. 
Símar: 21811—21812 


Manufacturers of 

Wood ~ Wool Insulation 
and Wood Boxes 


Eigandi og ráðsmaður: 
SOFFONÍAS THORKELSSON 
















FÉLAGATAL 1943 


13 


White Rock. B. C. 

Th. G. Isdal 
Mrs. Morey Bloek 
Mrs. S. Kjartansson 

Wilkie, Sask. 

Miss Dóra Davidson 

Winnipeg, Man. 

Dr. Ág. Blöndal 
Mrs. Jónína Christie 
Sr. V. J. Eylands 
Páll Guðmundsson 
L. J. Hallgrímsson 
Mrs. Jósephina Jóhanns- 
son 

Halldór Johnson 
Próf. Skúli Johnson 
Guðm. F. Jónasson 
Wilhelm Kristjánsson 
Björn Líndal 
Magnús Markússon 
Gunnar Norland 
Dr. B. H. Olson 
Mrs. J. Rafnkelsson 
Jón Sigurðsson 
Mrs. J. B. Skaptason 
Dr. Eggert Steinþórsson 
Frú Gerður Steinþórsson 
Halldór M. Swan 
G. S. Thorvaldson, K.C. 


Wynyard, Sask. 

Jakob J. Norman 

4. BANDARÍKIN 
Arlington, Va. 

Mrs. J. Sigmundsson 

Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson 
Johns Hopkins 
University Library 

Bayside, N Y. 

E. B. Johnson 

Bellingham, Wash. 

E. M. Einarsson 

Berkeley, Calif. 

Próf. Sturla Einarsson 
Steindór G. Guðmunds 
Mrs. Thordís Guðmunds 
Rev. S. O. Thorlákson 
Bragi Freymóðsson 


Blaine, Wash. 

Thórir Björnsson 
Andrew Danielsson 
Sr. Albert E. Kristjánsson 
Mrs. Kristín F. Líndal 
A. G. Breiðfjörð 

Boston, Mass. 

Kórmakur Ásgeirsson 
Kapt. Jóhannes G. 

Ásgeirsson 
Valgeir Einarsson 
Ari Bjarnason 
Kapt. Jóhannes Björnsson 
Kapt. G. K. Eggertsson 
Cr. A. Guðjohnson - 
Ágúst Guðmundsson 
Kapt. Grímur Hákonar- 
son 

Jónas Hallgrímsson 
Björn D. K. Haralz 
Kapt. Gunnlaugur 111- 
ugason 

Kapt. Axel Jóhannsson 
Norman B. Johnson 
Theódór Jónsson 
Gunnlaugur Jónsson 
Sigtryggur Ólafsson 
Guðmundur Pálsson 
Adolf Petersen 
Pálmi M. Sigurðsson 


Qreetings and Best Wishes 
to our 

Icelandic Friends 


. . . from a Friend 






14 


iAUGLÝSINGAR 



Murphy 


Varnish 


'thpvArníshlfídl lasfcton$-*L 


Hinn Lang Utbreiddasti Málvarningur 


Hvað LIONOIL gerir 


Berry Brothers Lionoil ver við fyrir vatni og fúa— 
fyrirbyggir ryð—eykur endingu og gljáa málaðs 
flatarmáls—er bókstaflega brúklegt til fjölda 1 
hluta. 


LIONOIL 


Hvar LIONOIL má brúka 


Málarameistarar hafa notað Berry Brothers Lionoil 
3Vo árum skiftir, hreina eða til blöndunar. Ef þér 
hafið aldrei reynt Lionoil, þá borgar það sig að 
kynnast henni. 


GLIDDEN TITAN-O-ZINK 
QUICK DRYING ENAMEL 


Sérstakt Gljámál fyrir málarameistara búið til úr 
hinum undraverðu Titan-O-Lith litum — sérstaklega 
ætlað vönum málurum. — Þornar á 4 til 6 klukku- 
tímum. Breiðist út og þekur yfirborðið undra vel. Er 
hreinlegt, tekur þvotti og kastar vel frá sér birtu. 


MURPHY’S UNIYERNISH 


hera það ofan & Shellac. Ágætt á gólfdúka. |gg I » Un L, nÍ4ll j| 

Hið allra besta á kirkjubekki. H I ■nKjBlEiril I 

Enginn hlutur er til sem ekki má búa |g 
til lakari og selja ódýrara verði. H 

SVO ER MEÐ GOTT MÁL 

THE WESTERN PAINT CO. LTD. 

“The Painter’s Supply House” 

121 Charlotte Street :: :: Winnipeg, Manitoba 








































FÉLAGATAL 1943 


15 


Eottineau, N. Dak. 

Albert Árnason 
Ásmundur Benson 
Óskar B. Benson 

Euena Park, Calif. 

Mrs. J. Gillis 

Cambridge, Mass. 

Próf. Francis P. Magoun, 
Harvard Coll. Library 

Comp Croroder, Mo. 

Chaplain G. B. Guð- 
mundsson 

Chicago, 111 

Árni Helgason 
S. Árnason 

Charlottesville, Va. 

Próf. Frederic T. Wood 

Davis, Calif. 

Dr. V. S. Ásmundsson 


Detroit, Mich. 

Hon. Frederick H. 
Fljózdal 

Duluth, Minn. 

Chris Johnson 

Fargo, N. Dak. 

Próf. F. W. Thordarson 

Gloucester, Mass. 

Einar Anderson 
Jónas B. Johnson 

Grafton, N. Dak. 

Mrs. S. Eastman 

Grand Forks, N. Dak. 
University Library 
Hallson, N. Dak. 
Árni J. Jóhannsson 

Huntington Park, Calif. 

Dr. Paul V. Jameson 
Miss Ellen Jameson 


Ivanhoe, Minn. 

Peter H. Foss 
Bjarni Guðmundsson 

Jackson, Mich. 

Andrew H. Palmi 

La Kota, N. Dak. 

Einar Johnson 

Lincoln, Nebr. 

Próf. Joseph Alexis 

Minneapolis, Minn. 

Gunnar B. Björnsson 
Hjálmar Björnsson 
K. Valdimar Björnsson 
Sr. David Gulbrandson 

Minneota, Minn. 

María G. Árnason 
Gunnar S. Bardal 
Sr. Guttormur 
Guttormsson 
Einar Hallgrimsson 
J. P. Isfeld 
Jóseph Jósephson 
Bjarni Jones 
John A. Johnson 


In addition to Better Hardware 

ASHDOWN'S 

OFFER 

SILVERWARE ★ CUTLERY ★ CHINA ★ GLASSWARE 
SPORTING GOODS ★ ELECTRICAL APPLIANCES 
FURNITURE ★ FLOOR COVERINGS 
“SUNWORTHY WALLPAPERS 

★ 

MAIN ST. AT BANNATYNE AVE. 






16 


iAUGLÝSINGAR 



Sendir 

9toniLeauAÍu ctteiil&bkeýti 


Þjóðræknisfélags íslendinga 

í Vesturheimi 

á þessari 

Tuttugu og fimm ára minningarhátíð 


<*T. EATON C? M ED 

WINNIPEG CANADA 








TIMARIT 

&jóðf !, ælti&isCélskg£s Isleiadis^^a 


TUTTUGASTI OG FIMTI ÁRGANGUR, 1943 
Ritstjóri: Gísli Jónsson 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi Islendinga í Vesturheimi 

1944 




EFNISYFIRLIT 


Bls. 

Aldarfjórðungsafmæli Þjóðræknisfélagsins: Próí. Richard Beck .3 

Andlegt atgjörvi íslenskrar alþýðu : Séra Sigurður Ólafssson .93 

Á Frónsmóti, febr. 1943: Þorsteinn Þ. Þorsteinsson .90 

Bækur og rit, send Tímaritinu: Gísli Jónsson .116 

Edvard Grieg, aldarminning: Gísli Jónsson .79 

Eg oft þar dvel. . ., kvæði: Jakobína Johnson ..69 

Fulltrúi ríkisstjórnar íslands.100 

Guðmundur Finnbogason sjötugur: Dr. Stefán Einarsson .44 

Heimsskoðun forfeðra vorra: Séra Valdimar J. Eylands .71 

Jón Sigurðsson, kvæði: Steingrimur Arason ..98 

Lokaróðurinn, kvæði: Páll S. Pálsson .36 

Rithöfundar Tímaritsins og verk þeirra: Gísli Jónsson .108 

Sálin, kvæði: Guttormur J. Guttormsson .61 

Séra Guðmundur Árnason, fáein minningarorð : Gísli Jónsson .87 

Sighvatur, saga: /. Magnús Bjarnason . .62 

Skrifað fyrir leiksviðið, leikur: Guttormur J. Guttormsson .38 

Tuttugasta og fjórða ársþing: Dr. Sig. J. Jóhannesson .119 

Vetrarsýn, kvæði: Dr. Richard Beck .107 

Við Rauðá, kvæði: Kristján Pálsson . 77 

Þegar eg var auðkýfingur: Dr. J. P. Pálsson .101 

Þjóðræknisfélagið 25 ára, kvæði: Einar P. Jónsson . 1 

Þjóðsöngur íslands: Gísli Jónsson . 117 

Þrjár stakar vísur: Gísli Jónsson . 86 

Þróunin, kvæði: Dr. S. E. Björnsson . 43 

































Herra Sveinn Björnsson, 

Ríkisstjóri íslands 

Heiðursverndari Þjóðræknisfél. islendinga 













Eítir Einar P. Jónsson 


Oft þó lægi leið í fangið, 
lúnum yrði gangan stirð, 
brenna eftir aldarfjórðung 
eldar glatt við þessa hirð; 
eldar, sem í útlegðinni 
okkar brýndu vökumenn 
til að vernda mál og menning — 
merki þeirra stendur enn! 


Enginn verður öfundsmaður 
örkvisans, er svíkur lit; 
hans, sem skifti á arfleifð andans 
erlent fyrir magavit. 

Glímt þó sé við ofurefli 
aldrei siglir neinn í strand, 
sem með hetjutápi treystir 
trúna á guð og föðurland. 


Góðra stofna gæfa hefir 
gildi mest á vorri jörð; 
sér hún skapar eigin eilífð, 
ást til guðs og þakkargjörð. 


2 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Stofnsins ást er lögmál lífsins, 
lúta verður sérhver því, 
eða dotta dauðamerktur 
dæmdra sálna prísund í. 


Andlegt landnám okkar þjóðar 
enn er hennar mesta verk; 
þar á tungan töframáttinn, 
tónaklökk og reginsterk. 

Ennþá tigna fslendingar 
Egils djúpa sorgaróð; 
ennþá skapa skáld á Fróni 
skírnarsálma og banaljóð. 


Hópur trúrra Birkibeina 
ber sitt merki hátt í dag! 
Þessi fylking þétt á velli 
þyrlast ei við rammaslag. 
Glatið eigi göfgi málsins 
góðar konur, vaskir menn. 
Þó að liggi leið á brattann, 
langt er fram til nætur enn. 



Eftir prófessor Richard Beck 


Aðdragandi og stofnun 

Þjóðræknisstarfsemi fslendinga í 
Vesturheimi á sér langa sögu að baki, 
því að í reyndinni er hún jafngömul 
landnámi þeirra þarlendis; má sér- 
staklega rekja rætur hennar til há- 
tíðarhalds og félagslegra samtaka ís- 
lendinga í Milwaukee-borg í Wiscon- 
sin í Bandaríkjunum árið 1874. Þetta 
ár var, eins og kunnug er, eitt af allra 
merkustu og mikilvægustu tímamót- 
um, einn af hátindunum, í sögu hinn- 
ar íslensku þjóðar. Þá var hátíðlegt 
haldið þúsund ára afmæli íslands- 
bygðar, og í tilefni af þeim mikils- 
verða atburði gaf Danakonungur, að 
áskorun Alþingis, fslandi all-frjáls- 
lynda stjórnarskrá. Var þar um að 
ræða glæsilega sigurvinning í stjórn- 
frelsis-baráttu þjóðarinnar og grund- 
völlurinn lagður að nýju framfara- 
tímabili í sögu hennar. Fögnuður- 
inn var því almennur um land alt, og 
bárust áhrifin af þeirri hrifningar og 
fagnaðaröldu, sem þá gekk yfir land- 
ið, vestur um haf og vöktu bergmál í 
hugum þeirra fslendinga, er flutt 
höfðu búferlum til Vesturálfu, en 
þeir voru þá enn næsta fámennur 
flokkur. Var aðal-bækistöð þeirra í 
Milwaukee-borg. 

Þó ekki væri stór hópur þeirra, 
vildu þeir eigi vera eftirbátar landa 
sinna heimafyrir í því að minnast 
þúsund ára afmælis bygðar íslands, 
og gerðu það með prýði, sjálfum sér 
og landi sínu til sæmdar, enda var þar 


mannval gott, þótt ekki væri marg- 
menninu til að dreifa. En hér var 
eigi aðeins um að ræða fyrsta ís- 
lenskan þjóðminningardag í Vestur- 
heimi. Við þetta tækifæri var einnig 
haldin hin fyrsta íslenska messugerð 
vestan hafs, er séra Jón Bjarnason 
stýrði. Flutti hann afar tilþrifa- 
mikla og máttuga hátíðarprédikun, 
þar sem djúp ættjarðarást, trúarhiti 
og málsnild haldast í hendur. Verða 
menn langt að leita að kröftugri þjóð- 
ernishvöt, en þar er að finna. En 
þeim, sem fræðast vilja frekar um 
þessa söguríku þjóðminningarhátíð, 
má vísa til hinnar prýðilegu ritgerð- 
ar um það efni eftir dr. Rögnvald 
Pétursson, sem kom út í Tímariti 
þessu 1933; er þar bæði að finna frá- 
sögn séra Jóns um hátíðarhaldið og 
ítarlegan útdrátt úr hinni kröftugu 
og fögru ræðu hans. 

Loks er enn eitt merkisatriði í 
sambandi við þessa fyrstu þjóðhátíð 
íslendinga vestan hafs. Jafnhliða 
henni stofnuðu þeir félagsskap með 
sér, er þeir nefndu “fslendinga-félag 
í Ameríku”, og voru lög þess í ellefu 
greinum samþykt á fundi íslendinga 
í Milwaukee á sjálfan þjóðhátíðar- 
daginn. En samkvæmt 2. málsgrein 
laganna er þetta höfuðmarkmið fé- 
lagsins: 

“Sá er tilgangur félagsins, að varð- 
veita og efla íslenskt þjóðerni meðai 
íslendinga í heimsálfu þessari og 
hinn frjálsa framfarar og menningar- 



4 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


anda, er á öllum öldum íslandssögu 
hefir verið þjóð vorri til svo mikils 
sóma, en sporna við öllu því í andleg- 
um og veraldlegum efnum, er leiðir 
til ins gagnstæða. 

Sér í lagi er það tilgangur félags- 
ins að vera sambands-liður milli ís- 
lendinga á ýmsum stöðum í álfu þess- 
ari og á milli íslendinga hér vestra og 
landa vorra heima á íslandi eða í öðr- 
um löndum.” 

Hér var því bæði um þjóðræknis- 
legt og allsherjar íslendingafélag að 
ræða, eins og fram kemur glögglega í 
11. grein laga þess: ‘‘Félagið kýs sér 
fulltrúa svo marga og á svo mörgum 
stöðum, sem nauðsynlegt þykir. 
Þessa menn velur stjórn félagsins. 
Fulltrúar skýri stjórninni einu sinni 
á ári eða oftar frá ástandi allra fs- 
lendinga í hvers eins bygðarlagi.”l) 

Vagga íslenskrar þjóðræknisstarf- 
semi vestan hafs, sem síðan hefir í 
ýmsum myndum lifað og blómgast, 
við misjöfn kjör eins og aðrar menn- 
ingarlegar hreyfingar, stóð því í 
Milwaukee-borg fyrir 70 árum síðan. 

íslendingafélagið í Milwaukee varð 
þó eigi langlíft, og olli því ekki síst 
burtför leiðtoga félagsins og annara 
íslendinga þaðan úr borg bæði til 
Minnesota og Nýja fslands. Fjarri 
fór þó, að hugsjónin sem stóð að baki 
þeim félagsskap, hugsjónin um að 
varðveita íslenska tungu og þjóðerni, 
hyrfi þar með úr sögunni. Hún átti 


1) Hér hefir fylgt verið sjálfu frum- 
riti laga félagsins, sem er með eigin- 
hendi Jóns Ólafssonar skálds, er var 
skrifari þess, en séra Jón Bjarnason var 
forseti þess. Er frumrit laganna nú í 
vörslum Þjóðræknisfélagsins, þangað 
komið úr dánarbúi landnámshöfðingj- 
ans Sigtryggs Jónassonar. 


sér, góðu heilli, altof djúpar rætur í 
hugum manna til þess að geta horfið 
þeim úr minni, og hún braust fram í 
nýrri mynd í hinum ýmsu bygðarlög- 
um þeirra. í íslensku nýlendunni í 
Minnesota hófst mjög snemma á ár- 
um félagsskapur mjög í anda íslend- 
ingafélagsins í Milwaukee, og lá 
mönnum þungt á hjarta, hvernig þeir 
gætu “best varðveitt menning og 
sóma sín á meðal.” 

Þá er ekki síður merkileg mynd- 
un hinnar sérstöku stjórnarskipunar 
fyrir Nýja ísland á landnámsárunum 
þar. Var þar ekki um annað eða 
minna að ræða heldur en íslenskt 
“ríki í ríkinu”; og fyrirmyndarinnar 
er ekki langt að leita; eins og bent 
hefir verið á, er hana að finna í þeirra 
sveita-stjórnarskipun, sem þá var við 
lýði á íslandi. Stjórnarskipun Nýja 
íslands hvíldi á ramm-íslenskum 
grundvelli; hún var sprottin upp af 
sterkum sjálfstæðishug og vak- 
andi þjóðræknismeðvitund nýlendu- 
manna; hún var með öðrum orðum 
öflug og ákveðin þjóðræknishreyf- 
ing. Henni var ætlað að stuðla að 
því, að nýlendan yrði “tungu vorrar 
griðland” og “friðland hins forna 
fjársjóðs vors í bögu og sögu þess 
horfna”, eins og Guttormur J. Gutt- 
ormsson skáld orðaði það í hinu son- 
arlega og fagra kvæði til hennar, 
“Sveitin mín”. 

Eigi höfðu fslendingar heldur 
lengi verið í Winnipeg, þegar þeir 
stofnuðu með sér íslendingafélag, 
haustið 1877. Hér gætir aftur beint 
áhrifanna frá Milwaukee, því að þeir 
menn, sem einkum gengust fyrir fé- 
lagsstofnun þessari, voru þaðan 
komnir. Tilgangur félags þessa, eins 



ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


5 


í 

ð 

í 

í 


á 

r 


i 

i 


og fram kemur í lögum þess, var og 
hinn sami sem markmið hins fyrsta 
íslendingafélags þeirra Milwaukee- 
manna. Síðar var félag þetta nefnt 
“Framfarafélag íslendinga í Vestur- 
heimi”; starfaði það með miklu fjöri 
um tíu ára skeið og lét mörg mál til 
sín taka.D 

Eru félagssamtök þau, er að fram- 
an eru talin, hér nefnd sem dæmi 
þess, að þjóðræknisstarfsemi í ein- 
hverri mynd má teljast jafnaldra 
landnámi íslendinga hérna megin 
hafsins. Allur þorri þeirra, sem á 
annað borð hafa nokkuð verulega 
hugsað um hlutskifti sitt og sinna og 
framtíð í landi hér, hafa unað illa 
þeirra tilhugsun, að þeir hyrfi sem 
dropi í sjóinn í þjóða-hafinu hér í 
álfu; þeir hafa því viljað standa 
saman um það, að þeir gætu haldið 
andlegu sjálfstæði sínu, tungu og 
þjóðerni í lengstu lög. Kjörorð 
Fjölnismanna hafa verið skorin á 
skjöld þeirra: “Vér viljum vernda 
mál vort og þjóðerni”. Þessi þjóð- 
ræknis- og þjóðræktarmeðvitund, 
hert í eldi 70 ára reynslu í landi hér, 
í mótbyr eigi síður en meðbyr, fann 
sér öfluga framrás í stofnun Þjóð- 
ræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi fyrir aldarfjórðungi síðan. 

Skal nú horfið að þeim atburði, en 
aðeins stiklað á stærstu steinum, því 


1) Um myndun félags þessa og 
stefnu, sjá ritgerð séra Friðriks J. Berg- 
mann, “Saga íslensku nýlendunnar í 
bænum Winnipeg”, Almanak 6. S. Thor- 
geirssonar, 1903. En um áhrifin frá Is- 
lendingafélaginu í Milwaukee er mikinn 
fróðleik að finna í kaflanum “Félags- 
andinn frá Milwaukee” í 2. bindi Sögu 
íslendinga í Vesturheimi eftir Þorstein 
Þ. Þorsteinsson, Winnipeg, 1943. 


að tildrög stofnunar félagsins voru 
glögglega rakin og nákvæmlega í rit- 
gerðinni “Þjóðræknisfélagið 20 ára,” 
eftir dr. Rögnvald Pétursson, einn af 
helstu forgöngumönnum að myndun 
félagsins og fyrsta forseta þess. Birt- 
ist ritgerð þessi hér í ritinu 1939. Þar 
er einnig ítarlega lýst sjálfri stofnun 
félagsins og greint frá því, hvernig 
umhorfs var í þjóðfélaginu bæði í 
Canada og Bandaríkjunum, er grund- 
völlurinn var lagður að félagsstofn- 
uninni. En eðlilega setti hið þjóð- 
félagslega ástand nokkurn svip á fé- 
lagsmyndunina og hafði áhrif á af- 
stöðu manna til þess. En á þeim 
styrjaldarárum lá í lofti beggja 
megin landamæranna andúð og tor- 
tryggni gagnvart öllu því, er “útlent” 
var talið, og átti sú tilfinning sér þó 
miklu lengri sögu. Er ekki erfitt að 
skilja, hversvegna mörgum íslend- 
ingum, sem báru í brjósti djúpstæða 
rækt til þjóðar sinnar og menningar, 
fundust þær ástæður knýja þá til 
samtaka um varðveislu menningar- 
erfða sinna; en á hinn bóginn er það 
jafn skiljanlegt, að varhugavert 
þótti að leggja út í slíka félagsmynd- 
un meðan á stríðinu stóð; enda dróst 
félagsstofnunin af þeim ástæðum. 

Var fyrsti fundur til að ræða um 
stofnun íslensks Þjóðræknisfélags í 
Winnipeg haldinn að heimili Árna 
Eggertssonar 10. jan. 1917. Vegna 
stríðsins varð ekkert af frekari fram- 
kvæmdum fyr en haustið 1918, er 
haldin var fundur í samkomuhúsi 
Skjaldborgar safnaðar, og tók nú að 
færast skriður á málið. 

Vegna samkomubanns var næsti 
fundur þó eigi haldinn fyr en eftir 
áramót, í samkomuhúsi Goodtempl- 


6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ara 7. jan. 1919. Eftir ítarlegar um- 
ræður um málið, var samþykt svo- 
hljóðandi tillaga þeirra Jóns J. Bíld- 
fell og Ásmundar P. Jóhannsson: 

“Að kosin sé 30 manna nefnd, er 
vinna skuli að undirbúningi þessarar 
fyrirhuguðu félagsstofnunar fram til 
almenns fundar. Skal nefndin semja 
ávarp, er sendast skal mönnum í hin- 
um ýmsu bygðarlögum vorum hér í 
álfu, og með því sé á þá skorað að 
gangast fyrir fundarhaldi, hver í 
sinni bygð, og með fundar atkvæði 
leita álits þeirra, sem viðstaddir eru, 
um stofnun þjóðernisfélags meðal ís- 
lendinga í Vesturheimi. Falli sam- 
þyktir með, skulu kosnir fulltrúar á 
fundum þessum, er mæta skulu á al- 
mennum fundi í Winnipeg, er ræða 
skal um stofnun, stefnu og fyrir- 
komulag þessa félags, og skal sá al- 
menni fundur vera haldinn svo fljótt, 
sem ástæður leyfa.” 

Eftirfarandi menn og konur, úr 
hinum ýmsu félögum og flokkum ís- 
lendinga í Winnipeg, voru valin í 
umrædda undirbúningsnefnd: Séra 
Runólfur Marteinsson, Jón J. Bíld- 
fell, O. T. Johnson, dr. Sig. Júl. Jó- 
hannesson, Ó. S. Thorgeirsson, séra 
Björn B. Jónsson, Magnús Paulson, 
Sigurbjörn Sigurjónsson, Hjálmar A. 
Bergman, Líndal Hallgrímsson, séra 
Rögnv. Pétursson, Thorsteinn S. 
Borgfjörð, Kristján J. Austmann, 
Gunnl. Jóhannsson, Hjálmar Gísla- 
son, séra Guðm. Árnason, dr. Jón 
Árnason, Einar Páll Jónsson, Mrs. F. 
Johnson, Mrs. J. Gottskálksson, Mrs. 
Ingibjörg Goodmundson, Mrs. Th. 
Oddsson, Mrs. J. B. Skaptason, Mrs. 
T. H. Johnson, Thórður Johnson, 


Friðrik Sveinsson, S. D. B. Stephans- 
son, Ásm. P. Jóhannsson, Hon. Thom- 
as H. Johnson og dr. B. J. Brandson. 

Tók nefndin þegar til starfa, en 
formaður hennar var séra Runólfur 
Marteinsson, ritari séra Guðmundur 
Árnason og féhirðir Ásm. P. Jóhanns- 
son. Sendi hún bráðlega, undirritað 
af öllu nefndarfólki, ítarlegt og efnis- 
mikið “Ávarp til fslendinga í Vestur- 
heimi”, þar sem leidd eru gild rök að 
nauðsyn og nytsemd slíks félags og 
hér var um að ræða. Var ávarp þetta 
dagsett í Winnipeg 27. jan. 1919, og 
birt í báðum íslensku vikublöðunum 
(Heimskringla 12. febr., Lögberg 13. 
febr.). 

Voru undirtektir almennings á- 
gætar og hófst stofnfundur Þjóð- 
ræknisfélagsins, eins og ákveðið 
hafði verið, að kveldi þriðjudagsins 
25. mars 1919 í samkomuhúsi Good- 
Templara í Winnipeg og stóð næstu 
tvo daga. 

Af hálfu Winnipeg íslendinga 
voru þessu fulltrúar kosnir til að 
mæta á stofnfundinum: Jón J. Bíld- 
fell, séra Runólfur Marteinsson, séra 
Rögnv. Pétursson, Sigurbj. Sigur- 
jónsson, O. T. Johnson, S. D. B. 
Stephansson, K. J. Austmann, séra 
Guðm. Árnason, Ásm. P. Jóhannsson, 
Friðrik Sveinsson, Einar P. Jónsson, 
Hannes Pétursson, Mrs. F. Johnson, 
dr. Jón Árnason, og Ó. S. Thorgeirs- 
son; en varamenn voru: Hjálmar 
Gíslason, J. J. Vopni, dr. Sig. Júl. 
Jóhannesson, dr. Jón Stefánsson og 
Páll S. Pálsson, er allir skyldu einnig 
eiga sæti á þinginu. 

Er stofnfundurinn hófst, voru 
mættir 32 erindsrekar frá hinum 
ýmsu bygðarlögum, auk fulltrúanna 



1. Séra Rögnvaldur Pétursson, forseti; 2. Jón J. Bíldfell, vara forseti; 3. Dr. Sig. Júl. 
Jóhannesson, ritari; 4. Ásgeir I. Blöndahl, vara-ritari; 5. Ásm. P. Jóhannsson, féhirðir; 
6. Séra Albert E. Kristjánsson, vara-féhirðir; 7. S. D. B. Stephanson, fjármálaritari; 
8. Stefán Einarsson, vara-fjármálaritari; 9. Sigurbjörn Sigurjónsson, skjalavörður. 





8 


TIMARIT Þ.TÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


frá Winnipeg, og næsta dag bættust 
margir fleiri í hópinn, svo að alls 
sóttu þing þetta fulltrúar frá 22 stöð- 
um í bygðum íslendinga, úr N. Da- 
kota, Saskatchewan og Manitoba. 

Fundarstjóri var kosinn Jón J. 
Bíldfell og skrifari séra Guðm. Árna- 
son. Var samþykt í einu hljóði, eftir 
ítarlegar umræður, að stofna alls- 
herjar Þjóðræknisfélag (Þjóðernis- 
félag) fslendinga í Vesturheimi. Á 
stofnfundinum var að vísu samþykt 
að nefna félagsskapinn “fslendinga- 
félag”, en því nafni var litlu síðar 
breytt í núverandi heiti hans. 

Samning laga og stefnuskrár fé- 
lagsins, og samþykt þeirra, var vit- 
anlega höfuðverkefni stofnfundarins 
og hlutu þessir kosningu í tíu manna 
nefnd til þess að gera uppkast að 
lögum fyrir félagið: séra Rögnv. 
Pétursson, séra K. K. Ólafsson, Thor- 
lákur Thorfinnsson, séra Jón Jóns- 
son, dr. Jón Árnason, Ásgeir I. Blön- 
dahl, Jóhannes Einarsson, Stefán 
Einarsson, S. D. B. Stephansson og 
Philip Johnson. Urðu að vonum 
miklar umræður um lög félagsins og 
fyrirkomulag, en að lokum voru þau 
samþykt að miklu leyti í núverandi 
mynd sinni, þó að nokkrar breyting- 
ar hafi verið gerðar á þeim. 

Þessir voru kjörnir fyrstu em- 
bættismenn félagsins: 

Forseti: Séra Rögnv. Pétursson. 
Vara-forseti: Jón J. Bíldfell. 

Ritari: Dr. Sig. Júl. Jóhannesson. 
Vara-ritari: Ásgeir I. Blöndahl. 
Gjaldkeri: Ásm. P. Jóhannsson. 
Vara-gjaldkeri: Séra Albert E. 

Kristjánsson. 

Fjármálaritari: S. D. B. Stephansson. 


Vara-f jármálaritari: Stefán Einars- 
son. 

Skjalavörður: Sigurbj. Sigurjónsson. 
Yfirskoðunarmenn reikninga: Einar 
P. Jónsson og Hannes Péturs- 
son.D 

Hin þríþætta stefnuskrá 

Hvert var svo markmið þessa alls- 
herjar þjóðræknislega félagsskapar 
íslendinga í Vesturheimi? Sam- 
kvæmt 2. grein laga félagsins um til- 
gang þess, er samþykt var á stofn- 
fundi félagsins og enn er í gildi, er 
þetta hið þríþætta meginverkefni 
þess. 

1. Að stuðla að því af fremsta 
megni, að íslendingar megi verða 
sem bestir borgarar í hérlendu þjóð- 
lífi. 

2. styðja og styrkja íslenska 
tungu og bókvísi í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu 
meðal íslendinga austan hafs og 
vestan. 

Ber fyrsta málsgrein þessarar 
lagagreinar það með sér, að stofnend- 
ur félagsins hafa talið það mikilsvert, 
að afstaða félagsmanna til síns nýja 
heimalands væri tekin fram svo skýrt 
og skorinort, að eigi yrði þar um 
vilst; og skipa þeir henni réttilega 
og viturlega öndvegisessinn í stefnu 
og starfi þess. Kennir hér ekki ólík- 
lega einhverra áhrifa frá ráðandi 
hugsunarhætti í Canada og Banda- 
ríkjunum á stríðsárunum, eins og fyr 
var vikið að. Aðallega lýsir sér þó 
hér sú þegnhollusta, sem frá fyrstu 


1) Um stofnun félagsins visast ann- 
ars til fyrnefndrar ritgerðar dr. Rögnv. 
Pétursson. 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSIN S 


9 


tíð hefir alment talin verið eitt af 
helstu og rótgrónustu einkennum 
íslendinga vestan hafs. En hér býr 
samt meira undir eins og fram kemur 
í skilgreiningu dr. Rögnv. Pétursson 
á þessari lagagrein í inngangi hans 
að fyrsta árgangi Tímarits félagsins 
(1919), en þar farast honum þannig 
orð: 

“Flestum mun skiljast, að til þess 
að verða mestur og bestur borgari, er 
eigi nóg, að taka eingöngu líkamleg- 
um framförum, að verða vinnumaður 
góður, þrifnaðar búmaður eða jafnvel 
efnamaður. Það er eigi nóg að vera 
löghlýðinn, semja sig eftir lifnaðar- 
háttum einnar þjóðar eða staðháttum 
eins lands, heldur þarf líka að taka 
sem mestum vitsmunalegum og and- 
legum þroska og afla sér sem mestrar 
og sannastrar þekkingar. Réttlætis- 
meðvitundin þarf að vera vel vakandi 
og skilningurinn glöggur og skýr. 
Hið fyrra ber að gjöra, en hið síðara 
eigi ógjört að láta. Fyrsta sporið í 
áttina til þess að geta tekið þessum 
framförum, er að rannsaka og læra að 
þekkja sjálfan sig. Hefir maðurinn 
þá að mörgu leyti örlög sín í eigin 
hendi. En sá fær aldrei fullkomlega 
þekt sjálfan sig, er eigi skilur eða 
þekkir neitt til sögu þeirrar þjóðar, 
sem hann er kominn af. Þetta er 
fyllilega viðurkent, sem sýnir sig í 
því, að hvarvetna meðal mentaðra 
þjóða er saga og bókmentir þjóðanna 
lagt til grundvallar sjálfri mentun- 
inni, við hinar æðri skólastofnanir 
hennar. Fyrst þetta er nú svo, þá 
leiðir það sem af sjálfu sér, að til 
þess að íslendingar fái orðið, eigi 
eingöngu, sem bestir borgar í hér- 
lendu þjóðlífi, heldur sem fullkomn- 


astir menn, beri þeim að leggja stund 
á eigin tungu og bókvísi samhliða 
hérlendri mentun.” 

f hinni snjöllu ritgerð sinni “Þjóð- 
ararfur og þjóðrækni” í sama ár- 
gangi Tímaritsins (og hún er jafn 
tímabær enn og þá er hún var rituð) 
rökræðir séra Guttormur Guttorms- 
son þjóðræknismálið ítarlega frá 
sama sjónarmiði, frá þeirri hliðinni, 
“sem veit að skyldum vorum við þetta 
land”, og kemst meðal annars þannig 
að orði: 

“Einhvers konar íhald er lífsnauð- 
synlegt öllu því, sem gott er og dýr- 
mætt í mannssálinni. Þú getur ekki 
látið eignir andans ganga hrossa- 
kaupum. Til eigna þeirra telst það, 
sem kalla mætti þjóðarreynslu; það 
er lífsspeki sérkennileg, sem hver 
þjóð hefir með eigin kröftum unnið 
úr eigin lífskjörum sínum. Það er afar 
erfitt að varpa þeim arfi frá sér, og 
taka sér annan, sem svo verði manni 
jafn-mikils virði. Ást og trygð eru 
með sama markinu brendar; þær eru 
vanafastar og heimilisræknar. Rekir 
þú þær á flæking, þá deyja þær. 
Eins er um hugsjónir og menningar- 
sérkenni. Þú getur ekki svift þeim 
eignum til, né haft þær í skifta-bralli, 
þér að skaðlausu. 

Það er því auðsætt, að of skjótar 
þjóðernis-sviftingar eru skaði þessu 
landi, fremur en ábati. Ef vér vörp- 
um frá oss ást vorri til íslands og fs- 
lendinga, þá gengur oss ver á eftir að 
elska nokkurt land, nokkra þjóð, og 
verðum svo fyrir bragðið kaldlyndari 
gagnvart kjörlandinu. Ef vér meg- 
um ekki hlúa að frændrækninni, þá 
eru litlar líkur til þess, að vér verðum 
ástúðlegri við vandalausa. Ef vér 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



DR. RÖGNV. PÉTURSSON 
Forseti 1919—20 og 1936—39 
Ritstjóri Tímaritsins 


eigum að afrækja þenna andans auð, 
sem safnast hefir og geymst í vorum 
eigin ættum, þá verður býsna lítið 
andríkið, sem vér leggjum fram til 
uppbyggingar hérlendu hugsanalífi. 
Hljótum, í einu orði sagt, að rýra 
manngildi vort með slíkri afneitun 
vors eigin betra manns, og verðum 
lakari Ameríkumenn fyrir bragðið, 
en ekki betri.” 

Fjöldamargar aðrar ritgerðir í 
Tímaritinu hafa síðan fjallað um 
þessa hlið þjóðræknismálsins, beint 
eða óbeint, t. d. hin ágæta grein séra 
Guðmundar Árnasonar “Tvenn sam- 
bönd” (1922) og hin athyglisverða og 
íturhugsaða grein séra Ragnars E. 
Kvaran “Risar og engisprettur” 
(1926). Forsetar félagsins hafa einn- 
ig sem von er til ósjaldan vikið að 
þessu grundvallaratriði í stefnu fé- 
lagsins og starfi, í ræðum sínum við 


setningu ársþings þess. Vil eg í því 
sambandi, til þess að sýna samhengið 
í stefnu félagsins að þessu leyti, leyfa 
mér að vitna til eftirfarandi orða úr 
forsetaskýrslu minni á þjóðræknis- 
þinginu fyrir tveim árum síðan. 

“Varðveisla vorrar menningarlegu 
arfleifðar, frelsisástar og framsókn- 
aranda kynstofns vors, gerir oss á- 
reiðanlega glöggskygnari á hvað í 
húfi er í því úrslitastríði, sem ein- 
ræðisandinn og lýðræðishugsjónin 
heyja nú í heimi vorum. Slík varð- 
veisla gerir oss að sama skapi fúsari, 
til þess, að verða örlátlega og 
hreystilega við hinum þungu, vax- 
andi kvöðum, sem þegnleg skylda vor 
leggur oss á herðar í sambandi við 
stríðssóknina af hálfu þeirra lýðræð- 
isþjóða, sem vér eigum því láni að 
fagna að vera hluti af. Frelsið hefir 
jafnan verið öllum sönnum íslend- 
ingum dýrmætast allra hluta, og mun 
svo enn reynast.” 

Með þátttöku í opinberum hátíða- 
höldum, svo sem fimtíu ára afmæli 
Winnipegborgar og sextíu ára af- 
mæli hins canadiska ríkis, og með 
nauðsynlegum fjárframlögum þar að 
lútandi, hefir félagið ennfremur sýnt 
hug sinn til þessa lands og þjóðar. 
Ber og að geta þess, að þátttaka fs- 
lendinga í þessum hátíðahöldum 
tókst með þeim hætti, að almenna 
eftirtekt vakti og bar, samkvæmt úr- 
skurði dómendanna, mjög af öðru, 
sem þar fór fram, enda hlutu þeir 
fyrstu verðlaun í bæði skiftin. 

Á síðustu árum hefir félagið einnig 
sýnt þegnhollustu sína með því að 
styrkja eftir föngum þátttöku Can- 
ada í stríðssókninni. Einnig átti það 
hlut að því (1941), að íslendingar 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 11 


tóku þátt í fjölþættri og merkilegri 
samkomu í Winnipeg, er nefndist 
“Salute to Britain”, og fulltrúar frá 
hinum ýmsu þjóðarbrotum í Canada 
stóðu að. 

Þörf gerist eigi að skilgreina nán- 
ar hinar tvær málsgreinar stefnuskrár 
félagsins; þær eru í rauninni út- 
færsla á aðaltilgangi þess, ræktun ís- 
lenskrar þjóðar í þessari álfu, eins og 
séra Ragnar E. Kvaran orðaði það 
heppilega í fyrnefndri ritgerð sinni, 
því að þær leggja réttilega áherslu á 
það, að því marki verði aðeins náð 
með varðveislu þeirra menningar- 
verðmæta og þess hugsjónaarfs, sem 
vér íslendingar höfum að erfðum 
hlotið, og með því að standa í nánu 
og lífrænu sambandi við uppsprettu 
og yngingarlind þeirra erfða, heima- 
landið og heimaþjóðina. “Rótarslit- 
inn visnar vísir” kvað Grímur skáld 
Thomsen, en þau djúpu sannindi hvað 
snertir einstaklinginn hafði langdvöl 
utanlands brent inn í huga hans. 

Starf Þjóðræknisfélagsins liðinn 
aldarfjórðung hefir síðan grundvall- 
ast á þessum þrem meginatriðum 
stefnuskrárinnar, en í rauninni orðið 
drjúgum margþættara, eins og starf- 
saga þess sýnir, þó tiltölulega verði 
hér að fara fljótt yfir sögu. 

Útbreiðslustarf og deildir 

Frá upphafi vega hefir útbreiðslu- 
starfið eðlilega verið eitt af aðalmál- 
um félagsins, því að á þeirri viðleitni 
og árangri hennar hvílir heill þess, 
þróun og framtíð. Hefir að þessu 
marki eftir ástæðum verið unnið ár- 
lega með fyrirlestraferðum og heim- 
sóknum víðsvegar í bygðum íslend- 
inga af hálfu stjórnarnefndar félags- 



SÉRA JÓNAS A. SIGURÐSSON 
Forseti 1921—22 og 1925—2G—29—30—33 


ins eða annara fulltrúa í umboði 
hennar. Löngum hefir þó þetta starf 
að mjög miklu leyti lent á herðum 
forseta félagsins, þó að aðrir embætt- 
ismenn, svo sem vara-forseti, ritari og 
féhirðir, hafi einnig lagt sinn drjúga 
skerf til þess starfs. 

Þar sem félagið hefir frá byrjun á 
aðra hönd samanstaðið af einstökum 
félagsmönnum víðsvegar um álfuna, 
en á hinn bóginn af deildum í bygð- 
um íslendinga, hefir útbreiðslustarf- 
ið miðast við aukning hvorttveggja, 
hvar sem því yrði við komið. Hefir 
hópur einstakra félaga jafnan verið 
allfjölmennur, og einhverja slíka að 
finna víðasthvar þar sem íslendingar 
hafa sest að í bygðum og bæjum. Er 
það ánægjulegt til frásagnar, að á 
síðari árum hefir einstökum félags- 
mönnum farið fjölgandi og að þeirra 
á meðal eru margir mentamenn ís- 







12 


TÍMA-RIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


lenskir og jafnframt lærdómsmenn 
af erlendum stofni, er leggja stund á 
íslensk fræði. 

Kemur þá að stofnun og starfi 
deilda félagsins, og má það öllum 
augljóst vera, hverjar meginstoðir 
þær eru starfsemi félagsins í heild 
sinni. Var það því eitt fyrsta verk 
stjórnarnefndar félagsins, eftir að 
það hafði stofnsett verið, að vinna 
að stofnun deilda. Deildin “Frón” i 
Winnipeg var fyrsta deildin, sem 
stofnuð var 2. maí 1919, með 120 fé- 
lögum; er hún enn, eins og vænta má, 
fjölmennasta deild félagsins og er 
félagatal hennar nú nálægt 200. Sama 
ár var stofnuð deildin “Fjallkonan” í 
Wynyard, Sask., er lifir enn góðu 
lífi. 

Sama máli gegnir um deildina “ís- 
land” í Brown, Man., er stofnuð var 
snemma árs 1921. Það ár var einnig 
stofnsett deildin “Harpa” í Winni- 
pegosis, Man., og var vel starfandi 
um allmörg ár, en er nú lögð niður. 

Árið 1923 hefir auðsjáanlega verið 
ötullega unnið að deildastofnun, því 
að eigi voru færri en þrjár nýjar 
deildir myndaðar það ár, að Gimli og 
í Selkirk, Man., og í Churchbridge, 
Sask.; eigi varð hin fyrstnefnda þó 
langlíf, en hinar tvær deildirnar, 
“Brúin” og “Snæfell”, hafa óslitið 
haldið uppi starfi sínu. Næsta ár 
var deild stofnuð í Foam Lake, er 
starfandi var um hríð, en er nú fyrir 
æði mörgum árum horfin úr sögunni. 

Deildin “Iðunn” í Leslie, Sask., var 
mynduð árið 1926 og er hún enn vel 
vakandi. Um þær mundir var og 
starfandi allfjölmenn deild í River- 
ton, Man., er eigi mun þó hafa átt sér 
langan aldur að því sinni. 


Varð nú um nokkur ár hlé á stofn- 
un deilda, þó unnið væri stöðugt eftir 
föngum að útbreiðslumálum hvað 
snerti öflun einstakra félagsmanna, 
og jafnan með nokkrum árangri, þrátt 
fyrir andvíga aðstöðu að ýmsu leyti 
á þessu tímabili (um og eftir 1930), 
svo sem erfitt árferði, einkum eftir 
að kreppan alræmda þrengdi skóinn 
æ harðar að almenningi á öllum 
starfssviðum. Á þessum árum (fyrir 
og um 1930) fór einnig mikið af tíma 
og starfskröftum stjórnarnefndarinn- 
ar í undirbúning heimfararinnar af 
hálfu félagsins á Alþingishátíðina, 
er útheimti mikið og margþætt verk, 
ferðalög og fundarhöld víðsvegar; 
samhliða þeim ferðum var þó jafn- 
framt unnið að útbreiðslumálum fé- 
lagsins. 

í sambandi við útbreiðslumálin á 
umræddu tímabili má jafnframt sér- 
staklega geta þess, að íþróttafélagið 
“Fálkinn” í Winnipeg gekk inn í fé- 
lagið á ársþingi þess 1932 og að á 
þjóðræknisþinginu næsta ár gerðist 
íslendingafélagið “Vísir” í Chicago 
sambandsdeild í Þjóðræknisfélaginu, 
og var með því stigið merkilegt spor í 
þá átt, að sameina um málstað félags- 
ins hópa íslendinga, er í f jarlægð búa 
frá höfuðstöðvum þess. Hefir síðan 
verið siglt all ötullega í það kjölfar, 
sem enn mun sagt verða. 

Má og segja, að vel hafi yfirleitt 
orðið ágengt í útbreiðslumálum hin 
síðari ár, bæði fyrir atbeina stjórnar- 
nefndar félagsins og annara velunn- 
ara þess. Árið 1937 var fjölmenn 
deild, “Báran”, stofnuð að Mountain 
og Garðar í Norður Dakota. Tveim 
árum síðar voru stofnaðar deildirnar 
“ísafold” í Riverton og “Esjan” í Ár- 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 13 


borg, Man., báðar allf jölmennar. Árið 
1940 gekk söngfélagið “Harpa” í 
Bellingham, Washington, inn í fé- 
lagið sem sambandsdeild, og hófst 
með inngöngu þess landnám félags- 
ins á Kyrrahafsströndinni, að því er 
deildir snertir vestur þar. 

Árið 1941 gerðist það helst í út- 
breiðslumálum, að lestrarfélagið í 
Árborg sameinaðist deildinni þar, og 
jók það að mun félagatölu hennar. 
Næsta ár jókst félaginu drjúgum 
liðsauki úr ýmsum áttum. Var á því 
sumri stofnuð all-mannmörg þjóð- 
ræknisdeild, “Skjaldborg”, í Mikley, 
Man. Einnig gerðust íslendingafé- 
lagið í New York borg og lestrarfé- 
lagið “Vestri” í Seattle, Washington, 
sambandsdeildir í félaginu, og brúaði 
félagið með upptöku þeirra álfuna 
þvera. Allstór hópur íslendinga í 
Boston, Mass., gekk einnig inn í fé- 
lagið á umræddu ári. 

Árið sem leið (1943) hefir félagið 
numið land með deildastofnun í 
tveim höfuðbygðum fslendinga vest- 
an hafs, að Gimli með stofnun mjög 
fjölmennrar deildar og í Argyle, 
Man., með stofnun annarar deildar 
einnig all-fjölmennrar. 

Þráfaldlega hafði verið vakið máls 
á því á ársþingum Þjóðræknisfélags- 
ins bæði af forsetum þess og öðrum, 
að vaxandi nauðsyn væri á því, að 
nánari og félagsleg samvinna kæmist 
á milli Þjóðræknisfélagsins og yngri 
kynslóðar fslendinga í landi hér; 
einnig hafði stjórnarnefnd félagsins 
f jallað um mál þetta milli þinga. Eigi 
var það samt fyr en rétt fyrir Þjóð- 
ræknisþingið 1938, að félagsskapur 
Yngri íslendinga, eins og þeir nefndu 
sig (“Young Icelanders”), var form- 


lega myndaður, og gerðist félag 
þeirra sambandsdeild Þjóðræknisfé- 
lagsins þá á þinginu. Seinna tók fé- 
lag þetta upp nafnið “The Junior Ice- 
landic League”, en nefnist nú “The 
Icelandic Canadian Club” og er all- 
fjölment. Fundir þess fara fram á 
ensku máli, vegna þess, að félagsfólki 
er yfirleitt sú tunga tamari, en leikur 
þó hugur á að slitna ekki úr tengslum 
við kynstofn sinn og leggja nokkra 
rækt við íslenskar menningarerfðir. 
Fyrsti forseti félagsins var B. Edvald 
Olson, en núverandi forseti þess er 
Árni G. Eggertson, K.C., lögfræð- 
ingur. 

Félagið hefir haft með höndum 
ýmisleg samkomuhöld og nokkra í- 
þróttastarfsemi. Það hefir einnig 
tekið upp á starfsskrá sína að minn- 
ast Fullveldisdags íslands, 1. des., 
árlega með samkomuhaldi. Síðan í 
október 1942 hefir félagið gefið út 
ársfjórðungsritið The Icelandic Can- 
adian. Aðal-ritstjóri þess er skáld- 
konan Mrs. Laura Goodman Salver- 
son, en ráðunautur ritstjórnarinnar 
er W. J. Lindal, K.C., héraðsdómari. 
Hefir ritið flutt fróðlegt og læsilegt 
efni bæði í bundnu og óbundnu máli; 
einkum hafa síðustu hefti þess yfir- 
leitt náð vel tilgangi sínum, og hlotið 
maklega viðurkenningu. Það hefir 
einnig vakið athygli og útbreiðsla 
þess farið vaxandi. 

Hinar eldri deildir félagsins hafa 
einnig á síðari árum haldið furðu 
vel í horfinu, þó aldurhnignir félagar 
þeirra, karlar og konur, hafi sam- 
kvæmt lífsins órjúfanlega lögmáli 
horfið úr hópnum, og sumstaðar fáir 
komið í skarðið. En sú fækkun fé- 
laga hefir verið meir en bætt upp 


14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 



SÉRA ALBERT E. KRISTJÁNSSON 
Forseti 1923—24 


með aukning félagsmanna annars- 
staðar, bæði innan hinna nýju deilda 
og einstakra manna og kvenna á ýms- 
um stöðum. 

Á þá við að víkja nokkrum orðum 
að starfi deildanna, og hefir það ver- 
ið æði margþætt. Þær hafa haft 
með höndum íslendingadagshald í 
bygðum sínum, fyrirlestrahöld og 
aðrar íslenskar samkomur til fræðslu 
og skemtunar, og annast móttöku fyr- 
irlesara og annara góðra gesta frá ís- 
landi, sem ferðast hafa um í landi hér 
á vegum félagsins, eða annara full- 
trúa þess í útbreiðsluerindum. Þá 
hafa flestar deildirnar lagt mikið 
verk í það að viðhalda hjá sér íslensku 
bókasafni, og margar þeirra hafa 
haldið uppi íslenskukenslu fyrir börn 
og unglinga, er jafnframt hefir ó- 
sjaldan verið aðalstarfið. Sumar 
deildirnar hafa einnig gengist fyrir 


söngkenslu barna og unglinga á ís- 
lensku og átt hlut að sjónleikasýn- 
ingum á íslensku máli. 

Vitanlega hafa mismunandi ástæð- 
ur gert það að verkum, að starf deild- 
anna hefir eigi verið jafn margþætt 
og víðtækt alstaðar, en allar hafa þær 
með ýmsum hætti auðgað félagslíf 
og menningarbrag bygða sinna, stað- 
ið vörð um arfleifðina íslensku og 
haldið á lofti nafni kynstofns vors og 
hugsjónum. Hvorki það né annað 
gerir sig þó vitanlega sjálft. Á bak 
við slíka viðleitni liggur mikið og 
fórnfúst starf, sem eigi verður auð- 
veldlega mælt eða metið. Því miður 
eru eigi tök á því hér, að telja upp 
nöfn hinna mörgu, sem hér eiga hlut 
að máli, en þakklátlega er þeirra 
allra minst eigi að síður. Nöfn margra 
þeirra, embættismanna deildanna á 
ýmsum tímum, er og að finna í árs- 
skýrslum þeirra, sem prentaðar hafa 
verið árlega í þingtíðindum félagsins 
í riti þessu. 

íslenskukensla og söngfræðsla 

Þar sem það er einn meginþáttur í 
hinni þríþættu stefnuskrá Þjóðrækn- 
isfélagsins “að styðja og styrkja ís- 
lenska tungu og bókvísi í Vestur- 
heimi”, hefir það að sjálfsögðu lagt 
sérstaka rækt við íslenskukenslu 
barna og unglinga, fyrst og fremst 
með því að styrkja deildir félagsins í 
því starfi með fjárframlögum, og þá 
eigi síður með því að halda uppi 
slíkri kenslu í Winnipeg árum sam- 
an; er þeirri fyrirhöfn af félagsins 
hálfu og þeim f járframlögum sannar- 
lega vel varið, er til þess þarfaverks 
ganga. 

Eins og skýrt er frá í fyrnefndri 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


15 


grein dr. Rögnvaldar í tilefni af 20 
ára afmæli félagsins, hafði íslensku- 
kensla í Winnipeg farið fram all- 
marga vetur á laugardögum undir 
umsjón Good-Templara, þegar fé- 
lagið var stofnað.l) Tók deildin 
“Frón” þá að sér starfrækslu þessa 
laugardagsskóla og réði jafnframt 
tvo umferðakennara, er veittu börn- 
um og unglingum tilsögn í íslensku 
í heimhúsum eina klukkustund viku- 
lega; var starf þetta unnið í samein- 
ingu við Þjóðræknisfélagið, er studdi 
það fjárhagslega. Hélst farkenslu 
fyrirkomulag þetta, samhliða laugar- 
dagsskólanum, árum saman og bar 
góðan árangur, því að margir foreldr- 
ar notfærðu sér það tækifæri, sem 
börnum þeirra bauðst hér til íslensku- 
náms. Minnist sá, er þetta ritar, þess 
með ánægju og þakklæti, að það varð 
hans fyrsta starf vestan hafs (vetur- 
inn 1921—1922) að vera einn af tveim 
umferðakennurunum í íslensku í 
Winnipeg. 

Veturinn 1933 varð sú breyting á 
íslenskukenslunni, að umferðakensl- 
an hætti, en haldið var áfram laugar- 
dagsskólanum undir umsjón Þjóð- 
ræknisfélagsins, og hefir það fyrir- 
komulag haldist síðan, og gefist vel, 
enda hefir skólinn jafnan átt á að 
skipa æfðu og ágætu kennaraliði, og 
ber að geta þess þeim til verðugs 
hróss, að þeir hafa unnið hið mikla 
nytjastarf sitt við skólann endur- 


1) Annars átti slík íslenskukensla í 
Winnipeg sér miklu lengri sögu að baki, 
því snemma á árum gekst dr. Jón 
Bjarnason fyrir slíkri kenslu, og var 
skóli haldinn í samkomusal Fyrstu lút- 
ersku kirkju um margra ára skeið, undir 
stjórn Stefáns Björnssonar, þáver. rit- 
stjóra Lögbergs, síðar prests á íslandi. 



SÉRA RAGNAR E. KVARAN 
Forseti 1927—28 


gjaldslaust. Var skólastjórinn árum 
sarnan séra Runólfur Marteinsson, 
enda fór kenslan í mörg ár fram í 
Jóns Bjarnasonar skóla. Umsjónar- 
maður skólans í meir en áratug und- 
anfarið hefir verið Ásm. P. Jóhanns- 
son, er borið hefir hag hans sérstak- 
lega fyrir brjósti. 

Aðsókn að Laugardagsskólanum 
hefir þó verið nokkur minni hin síð- 
ari ár, en er enn sæmileg. Ber að 
harma það, að sumir foreldrar þekkja 
sýnilega eigi sinn vitjunartíma varð- 
andi fræðslu þá í íslensku, sem hér 
býðst börnum þeirra ókeypis. Eigi 
að síður hefir sérstök áhersla verið 
lögð á það undanfarið, að gera kensl- 
una sem aðgengilegasta og nota- 
drýgsta. Tvö undanfarin ár hefir 
milliþinganefnd (fræðslumálanefnd) 
haft kenslumál félagsins með hönd- 
um og hefir hún unnið ótrauðlega að 







16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


því verki að skipuleggja íslensku- 
kensluna með þeim árangri, að hún 
er nú loks komin á fastan grundvöll. 
Nefndinni hefir einnig tekist að út- 
vega fyrir félagsins hönd heppilegar 
kenslubækur frá íslandi, og er með 
þeim bætt úr brýnni þörf, sem verið 
hefir á slíkum bókum, og aðstaða 
kennara og nemenda að því skapi 
betri en verið hefir. Fræðslumála- 
nefndina skipa Mrs. Einar P. Jóns- 
son, formaður; Ásmundur P. Jó- 
hannsson, Mrs. S. E. Björnsson, 
Sveinn Thorvaldson, M.B.E., og Miss 
Vilborg Eyjólfsson. 

f sambandi við íslenskukensluna 
má einnig geta þess, að Þjóðræknis- 
félagið hafði um skeið á dagskrá 
sinni stofnun kennaraembættis í ís- 
lenskum fræðum við Manitobahá- 
skóla. Á síðari árum hefir hópur 
vestur-íslenskra mentamanna látið 
sig það mál skifta, þó eigi hafi enn 
komið til framkvæmda í því. Þá átti 
félagið hlut að því á sínum tíma, að 
heimilað var kensluleyfi í íslensku í 
barnaskólum og gagnfræðaskólum 
(miðskólum) í Manitobafylki, ef á- 
kveðinn fjöldi nemenda æskir þess. 

Ennfremur hefir félagið lagt fram 
fé til íslenskrar söngkenslu barna og 
unglinga, bæði í Winnipeg og ýmsum 
bygðunum íslensku. Hafði Brynjólf- 
ur Þorláksson söngstjóri þá kenslu á 
hendi um hríð; einnig annaðist 
Björgvin Guðmundsson tónskáld 
slíka kenslu á vegum deilda félags- 
ins, og síðar Ragnar H. Ragnar söng- 
stjóri, er naut til þess starfs nokkurs 
styrks frá félaginu. Bar starf allra 
þessara manna hinn besta árangur. 
Fyr á árum fór söngkensla einnig 
fram í sambandi við Laugardagsskól- 


ann undir stjórn Miss Salome Hall- 
dórson kenslukonu og fyrv. þing- 
konu, en undanfarna vetur hefir Mrs. 
H. F. Danielson æft söngflokk skóla- 
barna með aðstoð Mrs. S. B. Stefáns- 
son með góðum árangri. Loks ber að 
minnast þess, að Gunnar Erlendsson 
söngstjóri hefir á margan hátt árum 
saman verið félaginu liðsinnandi í 
söngmálum. 

Tímaritið og önnur útgáfumál 

Á fundum þeim, sem haldnir voru 
til að ræða um stofnun íslensks þjóð- 
ræknisfélags vestan hafs á árunum 
1917—1919, og að framan er getið um, 
kom það glögt fram, að menn álitu 
það mikilvægt, að slíkt félag gæfi út 
tímarit málum sínum til stuðnings. 
Var einnig rætt um útgáfu slíks rits 
á stofnfundi félagsins og stjórnar- 
nefnd þess falin framkvæmd í því 
máli. Árangurinn var sá, að ársrit 
félagsins, Timarit Þjóðræknisfélags- 
ins, hóf göngu sína næsta ár og hefir 
síðan komið út árlega. Annaðist dr. 
Rögnvaldur Pétursson ritstjórnina, 
en ritnefnd var honum til aðstoðar 
fyrstu tvö árin; eftir það var hann 
árlega kosinn til starfsins til dauða- 
dags. 

Þar sem ritinu er sérstaklega ætlað 
að vera málgagn Þjóðræknisfélags- 
ins, hlaut það, eins og tekið er fram í 
inngangsorðunum að fyrsta árgangi 
þess, að vinna sérstaklega að túlkun 
og eflingu aðalmála félagsins, í sam- 
ræmi við stefnuskrá þess. Líti menn 
svo yfir innihald ritsins frá byrjun, 
verður eigi annað með sanni sagt, en 
að það hafi reynst trútt því hlutverki 
sínu. Það hefir flutt margar prýði- 
legar hugvekjur, í ljóðum, ritgerðum 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


17 


og sögum, um fjöregg hinnar ís- 
lensku þjóðar: tungu hennar og þjóð- 
erni, um menningu hennar og bók- 
mentir, líf hennar og sögu. Nær alt 
efni þess hefir beinlínis eða óbeinlín- 
is snert þjóðræknismálið. Flestir 
hinir ritfærustu íslendingar vestan 
hafs og kunnustu íslensk skáld í 
landi þar hafa léð ritinu stuðning 
sinn, að ógleymdum mörgum þjóð- 
kunnustu rithöfundum og skáldum 
heima á ættjörðinni, sem látið hafa 
því lesmál í té. Enda hefir það yfir- 
leitt verið mjög vandað að efni, eigi 
síður en frágangi, þó að hitt geti 
löngum orðið álitamál, hvað heima 
eigi og hverju úthýsa beri í þesskon- 
ar riti. Þá hefir ritið einnig vafa- 
laust komið á framfæri og bjargað 
frá glötun ýmsu ritmáli hér vestan 
hafs, sem annars hefði eigi ólíklega 
glatast með öllu. Það eitt er víst, að 
Tímaritið hefir unnið sér hefðarsess 
meðal samskonar rita íslenskra og 
verið félaginu til sæmdar. 

Rúm leyfir eigi að fara út í það hér 
að lýsa nánar efni ritsins, enda mun 
höfunda og efnisskrá þess frá byrjun 
fylgja þessu afmælishefti. Þó er sér- 
stök ástæða til að draga athygli les- 
enda að ritinu fyrir árið 1929, sem 
helgað var algerlega sögu fslands og 
bókmentum í tilefni af Alþingishá- 
tíðinni, og er í raun réttri stærðar- 
bók, að kalla má 200 blaðsíður að les- 
máli, að frátöldum árlegum þingtíð- 
indum félagsins. En hér fór saman 
stærð og kjarngott innihald, því að 
átta sérfróðir og ritfimir fræðimenn 
á fslandi lögðu til ritgerðir í þetta 
merka og fróðlega minningarrit ætt- 
jörð þeirra til sæmdar og tímamótun- 
um miklu í sögu hennar. Fróðlega 


og athyglisverða ritgerð er þar einn- 
igað finna um Vestur-íslendinga eft- 
ir einn hinn málhagasta mann í þeirra 
hópi, séra Jónas A. Sigurðsson, þá- 
verandi forseta Þjóðræknisfélagsins, 
og um mörg ár einn af áhugamestu og 
djarfmæltustu formælendum þess. 

Að dr. Rögnvaldi látnum var Gísli 
Jónsson, þáverandi skrifari félagsins, 
kosinn ritstjóri Tímaritsins og hefir 
skipað þann sess síðan, en hann hafði 
áður árum saman verið ritari og vara- 
forseti Þjóðræknisfélagsins og er 
einn af elstu starfsmönnum þess; 
hafði hann einnig að nokkru útvegað 
efni til og búið undir prentun síð- 
asta árganginn (1940), er út kom und- 
ir ritstjórn fyrirrennara hans, er 
heilsubilun hins síðarnefnda gerði 
honum ófært að ljúka því verki. Hef- 
ir Gísli haldið prýðisvel í horfinu um 
undirbúning og útgáfu ritsins, eins 
og lýsir sér í ritdómum þeim, sem 
það hefir hlotið síðan hann tók við 
ritstjórninni. 

En ritið hefir eigi aðeins verið boð- 
beri stefnu félagsins og áhugamála 
þess; það hefir jafnframt verið aðal- 
tekjulind félagsins fyrir auglýsing- 
ar þær, sem það hefir flutt árlega; 
má því með sanni segja, eins og séra 
Jónas A. Sigurðsson sagði í forsend- 
um að nefndaráliti um útgáfu þess á 
þjóðræknisþinginu 1928, að það hafi 
“reynst bæði lífæð og fjársjóður fé- 
lagsins.” Söfnun auglýsinganna, 
sem verið hefir tafsamt verk og oft 
erfiðleikum bundið, hefir verið í 
höndum ýmsra helstu stjórnarnefnd- 
armanna, svo sem þeirra Jóns J. Bíld- 
fell og Árna Eggertsson, en allra 
manna lengst hefir þó Ásmundur P. 
Jóhannsson að því verki unnið og 


18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 



J. J. BÍLDFELL 
Forseti 1931—32—34—35 


með miklum dugnaði. Síðan hann 
lét af því starfi árið 1942 hefir Mrs. 
P. S. Pálsson haft það með höndum 
með ágætum árangri. 

Á þessu afmælisári Þjóðræknisfé- 
lagsins verður eintakafjöldi Tíma- 
ritsins að miklum mun hærri en 
nokkru sinni fyr, bæði vegna þess, 
að félagsmönnum hefir farið fjölg- 
andi undanfarið, en þeir fá allir ritið 
ókeypis, og þá eigi síður vegna hins, 
að Þjóðræknisfélagið á fslandi hefir 
sýnt oss þann sóma og vinarhug að 
útbýta Tímaritinu til félagsfólks 
síns; með það fyrir augum verða 600 
eintök af ritinu sent til íslands á 
þessu ári. Ritið er með öðrum orð- 
um orðið félagsrit Þjóðræknisfélag- 
anna beggja megin hafsins, og má 
það vera fagnaðarefni öllum velunn- 
urum þjóðræknismálanna vestur hér. 

Lengi höfðu menn fundið til þess, 


að við íslenskukensluna vestan hafs 
væri mikil þörf lesbókar, sem sniðin 
væri sérstaklega við hæfi íslenskra 
barna og unglinga vestur hér, og var 
það mál hvað eftir annað á dagskrá 
ársþings félagsins; eigi kom þó til 
framkvæmda af ýmsum ástæðum. Til 
þess að bæta úr þessari þörf hóf fé- 
lagið árið 1934 útgáfu barnablaðsins 
Baldursbrár, er út kom í sex ár (að 
haustinu og vetrinum til). Annaðist 
dr. Sigurður J. Jóhannesson rit- 
stjórnina, en alkunnugt er, hversu 
ágætlega honum lætur að rita fyrir 
börn, hvort sem er í bundnu eða ó- 
bundu máli, enda var blaðið prýði- 
lega við þeirra hæfi, og varð að mikl- 
um notum við íslenskukensluna. — 
Vann hann það þarfa verk þóknunar- 
laust, og sama máli gegnir um Berg- 
thór E. Johnson kaupsýslumann, er 
var ráðsmaður blaðsins frá byrjun. 

Annað og stærra útgáfumál hefir 
Þjóðræknisfélagið þó haft með hönd- 
um hin síðari ár, samhliða Tímarit- 
inu, en það er Saga tslendinga í Vest- 
urheimi. Á ársþinginu 1939 kom fram 
áskorun og tillaga frá allmörgum 
mönnum þess efnis, að félagið beitti 
sér fyrir því, að samin yrði og gefin 
út saga íslendinga vestan hafs. Sú 
tillaga var samþykt og níu manna 
nefnd valin til þess að hrinda málinu 
í framkvæmd; var séra Valdimar J. 
Eylands kosinn formaður nefndar- 
innar, en dr. S. J. Jóhannesson ritari; 
einnig bætti nefndin síðar við sig 
fjórum mönnum. Réði hún Þorstein 
Þ. Þorsteinsson skáld og rithöfund 
til þess að rita söguna, enda höfðu 
upphafsmenn málsins mælt eindregið 
með honum til þess starfs. Kom 
fyrsta bindi sögunnar síðan út í 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


1 £ 


Reykjavík haustið 1940, fyrir fjár- 
hagslega aðstoð Soffoníasar Thor- 
kelssonar verksmiðjustjóra. 

Með fjárstyrk frá Þjóðræknisfé- 
laginu og einstökum mönnum hélt 
höfundur síðan áfram að rita annað 
bindi sögunnar, er hann lauk seint á 
árinu 1941. Varð nú uppihald á út- 
gáfunni og útlit fyrir, að fjárskortur 
myndi hleypa henni í strand. Voru 
þeir þó margir, innan félagsins og 
utan, er fanst það lítt sæmandi, að 
þarfaverk þetta félli niður. Kom og 
þar, að nokkrir velunnarar málsins 
buðust til þess á þjóðræknisþinginu 
1943 að taka útgáfumál þetta að sér í 
nafni félagsins, án fjárhagslegrar á- 
byrgðar af þess hálfu, gegn því, að 
það afhendi nefndinni handrit annars 
bindis og það, sem óselt er af fyrsta 
bindi, endurgjaldslaust. Skyldi fé- 
lagið einnig vinna að sölu og út- 
breiðslu sögunnar í samvinnu við 
nefndina, en tekjuafgangur af útgáf- 
unni, ef nokkur verður, renna í sjóð 
þess. Stjórnarnefnd félagsins sam- 
þykti nokkru síðar að taka þessu til- 
boði hinnar nýju nefndar. Formaður 
hennar er Guðmundur F. Jónasson 
framkvæmdastjóri, en Jóhann G. Jó- 
hannson kennari er ritari hennar. 

Hófst nefndin þegar handa um út- 
gáfu annars bindis sögunnar, og er 
það nýkomið út í Winnipeg, þá er 
þetta er ritað. Hefir það þegar, og 
að verðugu, fengið mjög góða dóma í 
íslensku vikublöðunum hér vestra. 
Um verkið í heild sinni munu flestir 
viðurkenna, að merkilegt spor hafi 
verið stigið, er hafist var handa um 
útgáfu sögu íslendinga í landi hér, 
enda hefir það mál fengið stuðning 
hinna ágætustu manna heima á fs- 



PRÓFESSOR RICHARD BECK 
Forseti 1940—43 


landi. Hefir Mentamálaráð landsins 
góðfúslega beitt sér fyrir sölu sög- 
unnar þar, og liggur í augum uppi, 
hversu mikilsverður sá stuðningur 
er.l) 

Enn er eitt útgáfumál félagsins, 
sem geta verður stuttlega, en það er 
prentun bókarinnar Þjóðaréttarstaða 
íslands eftir hinn kunna sænska 
þjóðréttarfræðing dr. phil. Ragnar 
Lundborg í Stokkhólmi, er uppruna- 
lega kom út í íslenskri þýðingu í 
Tímariti Þjóðræknisfélagsins og var 
síðan sérprentuð í allmörgum eintök- 
um. En frumsamið var þetta merki- 
lega rit á þýsku og var fýrst prentað 


1) Um sögumálið í heild sinni visast 
annars til formála míns í 1. bindi henn- 
ar, til formála þeirra Þorsteins Þ. Þor- 
steinssonar og dr. S. J. Jóhannessonar að 
2. bindi og til þingtíðinda félagsins frá 
síðustu árum í ársriti þessu. 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


í víðfrægu ritsafni ura alþjóðarétt. 
Því miður týndist mikið af upplaginu 
af þýðingunni á leið til íslands, en 
þó er það ennþá til sölu þar við mjög 
vægu verði. 

Er það eigi ofmælt, að höfundur 
rits þessa sé góðs maklegur af íslend- 
ingum og ritið sjálft verðugt athygli 
þjóðar vorrar, því að hann varði 
djarflega málstað hennar erlendis í 
sjálfstæðisbaráttu hennar og hefir 
jafnan síðan haldið uppi réttindum 
hennar, er brigður hafa verið bornar 
á þau. Er það því nokkurs virði, að 
þessi bók hans er komin út í íslenskri 
þýðingu.l) 

Bóka- og minjasafn 

Snemina á árum fóru að heyrast 
raddir um það á þingum Þjóðrækn- 
isfélagsins, að koma þyrfti upp i 
Winnipeg íslensku bókasafni, sem 
félagsfólk hefði aðgang að til útlána. 
Var þar um mikilvægt menningar- 
mál að ræða í þjóðræknisstarfinu, 
enda komst það í framkvæmd, og 
hefir slíkt safn nú um margra ára 
skeið verið starfrækt af deildinni 
“Frón” fyrir hönd félagsins, og bæk- 
ur safnsins verið mikið lesnar. Hefir 
félagið veitt nokkurn árlegan fjár- 
styrk til bókakaupa, jafnhliða því 
sem umrædd deild hefir beint og ó- 
beint staðið fjárhagslegan straum af 
aukning og viðhaldi safnsins. Hefir 
félaginu einnig áskotnast mikið af 
gjafabókum úr ýmsum áttum, og fer 
þeim gjöfum fjölgandi. 

Þá var því einnig hreyft á þingi fé- 
Iagsins fyrir allmörgum árum, að 


1) Um höfundinn, sjá grein dr. Rögnv. 
Pétursson: “Ragnar Lundborg”, Tímarit 

Þjóðrœknisfélagsins 1936. 


nauðsyn bæri til að safna á einn stað 
og varðveita með því frá týnslu eða 
eyðileggingu ýmsa verðmæta muni, 
er menn fluttu með sér frá íslandi og 
eiga sögulegt og menningarlegt gildi. 
Er það nú orðið allstórt safn, sem 
þannig hefir myndast, og er hug- 
myndin, að það verði í framtíðinni 
sjálfstæð deild í Þjóðminjasafni 
Manitobafylkis í Winnipeg. Hefir 
Bergthór E. Johnson látið sér sér- 
staklega umhugað um vöxt og við- 
gang minjasafnsins og ár eftir ár 
verið formaður milliþinganefndar 
í því máli og safnvörður, en áður 
hafði dr. August Blöndal látið sér 
um það hugað. 

Náskyld hugmyndinni um íslenskt 
minjasafn vestan hafs er söfnun ís- 
lenskra sögugagna og þjóðlegs fróð- 
leiks í landi þar, sem félagið hefir 
haft með höndum undanfarin ár, og 
hefir sú viðleitni borið nokkurn á- 
rangur. Hóf séra Sigurður Ólafsson 
máls á því á þingi félagsins 1937, að 
verðugt væri að safna slíkum fróð- 
leik, áður en það væri um seinan, og 
hefir hann síðan verið starfandi í 
milliþinganefnd þeirri, er um það 
mál fjallar, að ýmsum öðrum ótöld- 
um, sem lagt hafa þeirri söfnun góða 
liðsemd. 

Minnisvarðamál og þjóðhátíðir 

Eigi er það með einni saman hlut- 
deild sinni í útgáfu Sögu íslendinga 
í Vesturheimi, að Þjóðræknisfélagið 
hefir viljað halda á lofti minningu ís- 
lenskra landnámsmanna og kvenna 
vestan hafs; það hefir einnig unnið 
að því marki með öðrum hætti. Sér- 
staklega með því að beita sér fyrir 
framkvæmdum í þá átt, að íslenskum 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


21 


landnemum í Nýja íslandi væri reist- 
ur viðeigandi og varanlegur minnis- 
varði að Gimli. Snerist almenningur 
vel við fjárframlögum til þess verks 
og bæjarstjórnin á Gimli studdi mál- 
ið ágætlega, með þeim árangri, að 
minnisvarðinn var afhjúpaður 21. okt. 
1935, á sextugsafmæli íslenska land- 
námsins í Nýja íslandi, að viðstöddu 
fjölmenni, þrátt fyrir mjög óhagstætt 
veður. Að tilhlutun félagsins var 
þeirra tímamóta einnig minst víðar í 
bygðum fslendinga það ár, svo sem í 
sambandi við íslendingadagshöld- 
in.l) 

Þá hefir félagið lagt dálítið fé til 
byggingar minnisvarða þeirra skáld- 
anna Stephans G. Stephansson og K. 
N. Julíus. Annars stóð einn félags- 
manna, Ófeigur Sigurðsson, Red 
Deer, Alberta, fyrir framkvæmdum 
um minnisvarða hins fyrnefnda, en 
deildin “Báran” í Norður Dakota 
hafði alla forgöngu um fjársöfnun 
til minnisvarða yfir K. N. og aðrar 
framkvæmdir í því máli. Geta má 
þess þá jafnframt, að dr. Rögnv. 
Pétursson, þáverandi forseti Þjóð- 
ræknisfélagsins, flutti aðalræðuna 
við afhjúpun minnisvarða Stephans 
G. Stephanssonar og að dr. Richard 
Beck, þáverandi vara-forseti félags- 
ins, stýrði minningarathöfninni, er 
minnisvarði K. N. var afhjúpaður. 

Félagið hefir einnig átt hlut að og 
tekið þátt í ýmsum meiriháttar þjóð- 
hátíðum fslendinga í landi hér. Má 
þar sérstaklega nefna þátttöku þess í 
minningarhátíð þeirri, sem haldin 


1) IJm sögu minnisvarðamálsins og 
minnisvarðann sjálfan, sjá grein Berg- 

thórs E. Johnson í Tímariti Þjóðrœknis- 
félagsins 1935. 


var í Milwaukee-borg sumarið 1934 á 
sextíu ára afmæli hinnar fyrstu ís- 
lensku þjóðhátíðar hér í álfu, og að 
framan er getið um. Gekkst sam- 
bandsdeildin “Vísir” í Chicago fyrir 
hátíðarhaldinu til minningar um 
þennan söguríka viðburð, en þáver- 
andi forseti Þjóðræknisfélagsins, 
Jón J. Bíldfell, sótti hátíðina af 
hálfu félagsins og flutti þar ræðu á 
íslensku. 

Listamannastyrkur og rithöfunda 

En Þjóðræknisfélagið hefir eigi 
aðeins stutt að því að halda vakandi 
minningu íslenskra landnema í Vest- 
urheimi og forystumanna kynstofns 
vors í bókmentum með minnisvörð- 
um yfir þeim látnum. Það hefir 
jafnframt viljað veita nokkurt braut- 
argengi þeim mönnum, sem líklegir 
hafa verið til að bera merki vort fram 
til nýrra sigra á braut lista og menta- 
frama. Á það sérstaklega við um af- 
skifti félagsins af sönglistarnámi 
Björgvins Guðmundssonar tónskálds. 
Töluðu þeir fyrir því máli á þjóð- 
ræknisþinginu 1926 dr. Jóhannes P. 
Pálsson og Einar P. Jónsson, og 
samkvæmt tillögu frá hinum síðar- 
nefnda, er séra Friðrik A. Friðriks- 
son studdi, voru þeir þremenning- 
arnir kosnir í milliþinganefnd í mál- 
inu, og var sú nefnd endurkosin á 
næstu tveim þingum. Hafði henni, í 
samvinnu við aðra, er ant var um 
framgang þessa máls, orðið ágætlega 
ágengt með almenna fjársöfnun í 
námsstyrktarsjóð Björgvins. Hafði 
félagið hinn mesta sóma af afskiftum 
sínum af því máli, og er það nú löngu 
komið á daginn, sem förgöngumenn 
þess spáðu, að Björgvin væri slíkrar 
liðsemdar meir en verðugur. 


22 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Úr sama jarðvegi er sú viðleitni 
sprottin, að félagið hefir um mörg 
undanfarin ár kosið milliþinganefnd, 
er haft hefir það verk með höndum 
að safna fé í rithöfundasjóð, einkum 
með það fyrir augum að styrkja ofur- 
lítið fjárhagslega Jóhann Magnús 
Bjarnason, hið ástsæla söguskáld, 
eins og í verðlauna skyni fyrir þá 
gleði og göfgi, sem hann hefir stráð 
á veg samferðamannanna á langri 
leið. 

Mannúðar og metnaðarmál 

Hér er átt við hið svonefnda “Ing- 
ólfsmál”, en fyrirsögnina, sem hittir 
mjög vel í mark, hefi eg leyft mér að 
taka að láni úr vinsamlegri grein í 
Reykjavíkurblaðinu Tímanum (5. 
apríl 1939), er Sigfús Halldórs frá 
Höfnum, fyrv. ritstjóri Heimskringlu 
og fyrv. stjórnarnefndarmaður fé- 
lagsins, ritaði í tilefni af 20 ára af- 
mæli þess. 

Mun flestum íslendingum hér 
vestra í fersku minni, er félagið 
skarst í leik til þess að rétta hlut ó- 
gæfumannsins Ingólfs Ingólfssonar 
(nú nýlega látinn), er sakaður hafði 
verið um morð og dæmdur til dauða, 
en vafasamt þótti, að hann hefði not- 
ið fullkominnar varnar í málinu. Tal- 
aði mál þetta eðlilega bæði til mann- 
úðarkendar og metnaðartilfinningar 
landa hans, því að slíkt hafði eigi 
hent neinn úr þeirra hópi áður, enda 
brugðust þeir drengilega við, er leit- 
að var liðsinnis þeirra. Á fjölmenn- 
um almennum fundi hafði Þjóðrækn- 
isfélaginu verið falin forganga í mál- 
inu og í ársskýrslu sinni á þingi þess 
1925 farast þáverandi forseta, séra 
Albert E. Kristjánsson, fagurlega 
orð um undirtektir almennings, hlut- 


deild íslensku vikublaðanna og um 
dugnað og skarpskygni Hjálmars A. 
Bergmans, K.C., lögfræðings í mála- 
færslunni, er fenginn hafði verið til 
að flytja málið. Árangurinn varð þá 
einnig sá, eins og kunnugt er, að 
dóminum var breytt í lífstíðar fang- 
elsi. 

En svo hafði almenningur brugð- 
ist vel við í þessu máli, að talsvert 
meira safnaðist fram yfir það, sem 
nauðsynlegt var til að greiða allan 
málskostnað, og er afgangur fjár 
þess, er safnaðist, í vörslum félags- 
ins. Jafnframt skal þess getið, að 
stjórn þess bauðst til að leggja fram 
fé Ingólfi til aukinnar aðhlynningar 
eftir að hann veiktist og var kominn 
á sjúkrahús, en eigi var sú hjálp þeg- 
in af hlutaðeigandi yfirvöldum. 1) 

íþróttamál 

En Þjóðræknisfélagið hefir eigi 
aðeins látið sig skifta íslensk menn- 
ingar- og félagsmál vestan hafs og 
stutt að því með ýmsum hætti að 
halda á lofti virðingu hins íslenska 
kynstofns bæði meðal íslendinga 
sjálfra og út á við. Það hefir, eins 
og sæmir félagsskap, er samanstend- 
ur af fólki af ættstofni, sem alist 
hafði öldum saman upp við íþrótta- 
mannshugsjón, lagt nokkra alúð við 
aukna líkamsrækt hinnar yngri kyn- 
slóðar sinnar, með því að vera henni 
liðsinnandi í íþróttamálum. 

í tvö sumur hélt félagið uppi leik- 
fimiskenslu og kostaði kennara til 
þess, hinn góðkunna leikfimiskenn- 
ara Harald Sveinbjörnsson. Þá var 


1) Um frekari frásagnir um þetta mál 
vísast til þingtiðinda félagsins fyr og 
síðar. 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


23 


og í mörg ár háð kappglíma í sam- 
bandi við þing félagsins, um verð- 
laun er Jóhannes Jósefsson glímu- 
kappi hafði gefið. Var þá og starf- 
andi um allmörg ár í Winnipeg í- 
þróttafélagið “Sleipnir”, og naut 
nokkurs styrks frá Þjóðræknisfélag- 
inu; eigi að síður féll starf þess nið- 
ur árið 1929. En stuttu síðar reis 
upp á rústum þess íþróttafélagið 
“Fálkinn” (Falcon Athletic and Re- 
creation Association), er starfaði 
fram á síðari ár, og Þjóðræknisfélag- 
ið studdi með ýmsum hætti, bæði 
með fjárframlögum til skauta 
(“Hockey”) félagsdeilda þess og 
með verðlaunabikar sínum (Millen- 
nial Hockey Trophy), sem kept var 
um árlega, enda gerðist það, sem fyr 
getur, sambandsdeild félagsins og 
taldi þá 140 félaga. Stóð íþróttafé- 
lag þetta með blóma í nokkur ár og 
unnu félagsmenn sér frægðarorð 
bæði innar. Winnipeg-borgar og utan 
í íþróttasamkepni. Var Pétur Sig- 
urðsson lífið og sálin í félagsskapn- 
um og forseti hans, en naut einnig 
góðrar aðstoðar ýmsra annara áhuga- 
manna um íþróttamál, svo sem dr. 
Augusts Blöndal. 

Ársþingin og aðrar samkomur 

Þjóðræknisþingin sjálf, sem háð 
hafa verið samfleytt í 25 ár í Winni- 
peg á komandi þingi félagsins og 
staðið yfir þrjá daga ár hvert, hafa 
með margþættum störfum sínum, 
fræðslu- og skemtisamkomum, verið 
meginþáttur í allri starfsemi félags- 
ins og menningarviðleitni þess. Er 
það eins satt fyrir því þó hreinskiln- 
ingslega sé játað, að stundum hefir 
þar blásið æði hvast um gáttir í kapp- 
ræðum, er hitnaði í kolunum, og mái- 


þóf lengst úr hófi fram. Þó mun það 
eigi ofmælt, að eindrægnisandi hafi í 
þeim efnum farið vaxandi, og er það 
ánægjulegt til frásagnar. Hafa þing- 
in því í heild sinni verið bæði full- 
trúum og öðrum gestum, sem venju- 
lega eru margir, bæði til skemtilegr- 
ar dægrastyttingar í skammdeginu 
og vafalaust einnig til ólítillar upp- 
byggingar, enda hefir jafnan verið 
vandað til samkomuhalda í sambandi 
við þau, og á það ekki síst við miðs- 
vetrarmót deildarinnar “Frón”, sem 
haldið er jafnan að kveldi annars dags 
þingsins. Þjóðræknisþingin hafa, 
með öðrum orðum, drjúgum aukið á 
litbrigðin í vestur-íslensku félagslífi, 
og er sú starfsemi félagsins ein sér 
eigi lítils virði. 

Hið sama má segja um hinar mörgu 
fyrirlestra- og aðrar samkomur, sem 
félagið hefir staðið að á ýmsum tím- 
um, er fræðimenn, skáld eða annað 
listafólk var á ferðinni af hálfu þess. 
Það hefir einnig gengist fyrir eftir- 
minnilegum hátíðahöldum, svo sem 
minningarhátíð í tilefni af 100 ára aí- 
mæli séra Matthíasar Jochumssonar 
skálds, að ógleymdum hinum mörgu 
og virðulegu samsætum, sem það heí- 
ir átt hlut að til heiðurs löndum vor- 
um, sem unnið hafa eitthvað sér til 
frægðar og með þeim hætti varpað 
ljóma á kynstofninn, eða þá er kvadd- 
ir hafa verið góðir samferðamenn eða 
kærkomnum gestum vottuð vinsemd 
og þökk. En alt hefir þetta, þegar 
nánar er að gáð, haft sitt gildi fyrir 
félagsstarfið og íslenskt félagslíf 
hérlendis. 

Samvinnumál við ísland 

í anda síðasta liðs hinnar þríþrættu 
stefnuskrár þess: “að efla samúð og 


24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


samvinnu meðal fslendinga austan 
hafs og vestan” hefir félagið frá því á 
allra fyrstu tíð sinni unnið öfluglega 
og með mörgum hætti að auknum 
samskiftum milli íslendinga beggja 
megin hafsins, og má ýkjulaust segja, 
að vináttumerkjunum heiman um haf 
hafi fjölgað með ári hverju, og hefir 
eftir föngum verið reynt að láta þar 
eitthvað á móti koma af hálfu félags- 
ins. 

Var það Þjóðræknisfélaginu ný- 
stofnuðu, eins og dr. Rögnvaldur 
bendir réttilega á í grein sinni um 20 
ára afmæli félagsins, hinn mesti 
styrkur, hversu drengilega landar 
vorir heima á íslandi brugðust við 
stofnun félagsins með því að stofna 
einnig hjá sér, til samvinnu við Þjóð- 
ræknisfélagið og íslendinga vestan 
hafs í heild sinni, félagið “fslend- 
ing”, og senda vestur hingað til fyrir- 
lestrahalds þegar á næsta hausti hinn 
ágæta mann séra Kjartan Helgason, 
er sjáift Alþingi styrkti til fararinn- 
ar. Er óþarfi að f jölyrða hér um sig- 
urför hans um bygðir vorar, en koma 
hans varð félaginu og þjóðræknis- 
málunum til ómetanlegs gagns. — 
(Smbr. grein dr. Rögnvaldar um 
hann í Tímaritinu 1920). 

Síðan hafa margir mætir og mikil- 
hæfir fulltrúar heiman af ættjörðinni 
fylgt honum í spor sem gestir félags 
vors, ferðast um bygðir vorar og 
flutt fyrirlestra eða haldið annars- 
konar samkomur. Má þar nefna próf. 
Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld, 
próf. Ágúst H. Bjarnason, Einar H. 
Kvaran rithöfund, próf. Árna Páls- 
son, dr. Sigurð Nordal, Ásgeir Ás- 
geirsson alþingismann, fröken Hall- 
dóru Bjarnadóttur, Jónas Jónsson 


alþingismann, Thor Thors sendiherra 
og Árna G. Eylands framkvæmdar- 
stjóra. Hafa allir þessir fulltrúar 
heiman af ættjörðinni stórum styrkt 
oss í starfi, glætt oss áhugaeld og 
aukið oss trú á lífrænt gildi vors ís- 
lenska menningararfs. Á það ekki 
síst við um Jónas alþingismann Jóns- 
son, er var víðförull mjög um bygðir 
vorar og hefir síðan heim kom á 
margan hátt eflt og aukið samvinnu- 
málin við oss. 

Þá verður oss lengi minnisstæð 
koma hinnar ágætu söngkonu Maríu 
Markan Östlund og dvöl hennar í 
vorum hópi á vegum félagsins. Einn- 
ig hefir það átt nokkurn hlut að mót- 
töku annara góðra gesta, svo sem frú 
Stefaníu Guðmundsdóttur leikkonu, 
er sýndi íslenskan ljóðleik á sam- 
komu deildarinnar “Frón“ á öðru árs- 
þingi félagsins (1921), og þeirra Þór- 
halls Ásgeirssonar sendiráðsfulltrúa, 
Sigurðar Jónassonar forstjóra, Stein- 
gríms Jónssonar rafmagnsstjóra, Jak- 
obs Gíslasonar raffræðings og Hen- 
riks Sv. Björnssonar sendiráðsritara, 
er heimsótt hafa oss á síðustu árum. 

Skal þá um stund vikið að því 
starfi til aukins sambands við heima- 
þjóðina, sem unnið hefir verið af 
hálfu Þjóðræknisfélagsins, en þó að- 
eins drepið á hið markverðasta. — 
Verður þá fyrst fyrir að minnast 
heimfararinnar á Alþingishátíðina 
1930, en það mál var tekið upp á dag- 
skrá félagsins árið 1927 samkvæmt 
bréfi frá undirbúningsnefnd hátíða- 
haldsins á íslandi. Vann stjórnar- 
nefndin, og þó sérstaklega Heimferð- 
arnefnd félagsins, síðan að þessu 
máli öll árin fram til hátíðarinnar, og 
var það ærið starf. Meðal annars 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


25 


fóru nefndarmenn tvær ferðir til fs- 
lands til þess að undirbúa komu og 
dvöl væntanlegra hátíðargesta, fyrst 
þeir Jón J. Bíldfell formaður Heim- 
ferðarnefndarinnar og dr. Rögnv. 
Pétursson, féhirðir hennar, og síðar 
þeir séra Rögnvaldur og Ásm. P. Jó- 
hannsson einn nefndarmanna til þess 
að annast um frekari undirbúning. 
(Smbr. lokaskýrslu formanns nefnd- 
arinnar í Tímaritinu 1931). Bar starf 
nefndarinnar einnig þann árangur, að 
margt manna og kvenna úr hópi Vest- 
ur-íslendinga sótti hátíðina á vegum 
félagsins og að “stjórninni íslensku 
var afhentur húsbúnaður upp á 
$4,475.40, er skift var upp á milli 
ungmennaskóla landsins, og sjóðsaf- 
gangur $3,242,39 var gefinn Háskóla 
íslands, er nemur nú rúmum kr. 
20,000”. (Dr. R. Pétursson í grein 
sinni um 20 ára afmæli félagsins). — 
Annar hópur fslendinga vestan um 
haf sótti og Alþingishátíðina á veg- 
um sjálfboðanefndar, undir forystu 
dr. B. J. Brandson.l) 

Reiknast mönnum til, að alls hafi 
kringum 600 Vestui-íslendingar sóti. 
þessi merku hátíðarhöld heimaþjóð- 
arinnar, og var þeim, sem vænta 
mátti, fagnað með miklum ágætum. 
Kom það fram í opinberum ræðum 
og umsögnum blaðanna þar, að heim- 
sókn landanna úr Vesturvegi þótti 
hinn söguríkasti viðburður og þátt- 
taka þeirra í hátíðinni veigamikiii 
hluti hennar. 


1) Um heimferðina af félagsins hálfu 
og hátíðina vísast einnig til ítarlegrar 
greinar Jóns J. Bíldfell í Tímaritinu 1930 
og skýrslu Guðmundar Grímssonar dóm- 
ara; einnig er þar að finna hina snjöllu 
ræðu séra Jónasar A. Sigurðssonar að 
Lögbergi og kvæðið er hann flutti þar. 


Mun og mega fullyrða, að heim- 
sókn svo margra úr þeirra hópi hafi 
markað tímamót í samskiftum fs- 
lendinga austan hafs og vestan. — 
Heimaþjóðin kyntist nú drjúgum 
betur en nokkru sinni áður hinum 
vestrænu löndum sínum, hug þeirra 
til ættjarðarinnar, ferli þeirra og af- 
rekum á erlendum vettvangi; á hinr. 
bóginn voru þeir margir í hópnum aó 
vestan, sem aldrei höfðu ísland áður 
augum litið, og hurfu aftur heim- 
leiðis með sannari mynd í huga aí 
landi og þjóð, fasttengdari þjóð- 
stofni sínum og glöggskygnari á ís- 
lensk menningarverðmæti. Hinum 
heimaöldu, er margir hverjir höfðu 
eigi Island séð áratugum saman, varð 
heimförin eigi síður ógleymanlegur 
viðburður. 

En því er að þessu vikið hér, að sú 
áhugaalda, sem risið hefir á undan- 
förnum árum á íslandi gagnvart ís- 
lendingum hérna megin hafsins og 
auknum samskiftum við þá, á vafa- 
laust að eigi litlu leyti rætur sínar að 
rekja til fjölmennrar heimsóknar 
þeirra á Alþingishátíðina, þó að fleiri 
stoðir renni undir þau vaxandi menn- 
ingarviðskifti yfir hafið, svo sem tíð- 
ar íslandsferðir margra leiðtoga 
þessa félagsskapar og ferðir annara 
mætra Vestur-fslendinga þangað, og 
hinsvegar heimsóknir góðra og mik- 
ilhæfra gesta að heima á vorar slóðir, 
eins og fyr getur. Má og segja, að 
flest þau mál á síðari árum, er snerta 
samskifti fslendinga austan hafs og 
vestan, hafi að einhverju leyti verið í 
höndum Þjóðræknisfélagsins, og eigi 
ósjaldan hefir það haft aðalforgöngu 
þeirra. 

Þannig tók félagið það snemma á 


26 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


starfsskrá sína að koma á stúdenta- 
skiftum við ísland, en eigi urðu veru- 
legar framkvæmdir í því máli fyr en 
með stofnun Canadasjóðs, er Heim- 
ferðarnefnd félagsins beitti sér sér- 
staklega fyrir að stofnaður yrði, með 
þeim ágæta árangri, að Canadastjórn 
sendi sem minningargjöf til fslands 
í tilefni af Alþingishátíðinni náms- 
sjóð að upphæð $25,000, og er vöxt- 
unum af því fé árlega varið til styrkt- 
ar íslenskum námsmönnum, sem leita 
vilja til Canada til framhalds- eða 
sérfræðináms í einhverjum greinum. 

Voru þeir dr. Rögnvaldur Péturs- 
son, Jón J. Bíldfell og Árni Eggerts- 
son aðalflytjendur þess máls við 
Canadastjórn, en í sambandi við af- 
greiðslu þess nutu þeir ágætrar að- 
stoðar þeirra sambandsþingmanna J. 
T. Thorson, K.C., og W. W. Kennedy, 
K.C. Einnig studdi dr. B. J. Brand- 
son að framgangi málsins; sömuleið- 
is var Col. Marino Hannesson lög- 
fræðingur hjálplegur nefndinni í því 
sambandi.l) 

Hefir stofnun Canadasjóðs borið 
ágætan ávöxt, því að allmargir ís- 
lenskir námsmenn hafa þegar notið 
hans við nám vestan hafs við góðan 
orðstír, og hafa þeir með dvöl sinni 
og þátttöku í vestur-íslenskum fé- 
lagsmálum lagt sinn skerf til þess 
að treysta frændsemisböndin milli 
fslendinga beggja megin hafsins. 

Á árunum fram að Alþingishátíð- 
inni hafði félagið einnig á dagskrá 
sinni skógrækt á íslandi. Var Björn 
Magnússon aðalformælandi þess máls 

1) Smbr. forsetaskýrslur Jóns J. Bíld- 
fells i Tímaritinu 1932 og 1933, og grein- 
ina “Kanadasjóður” eftir séra Ragnar E. 
Kvaran, fyrv. forseta félagsins, í Lesbók 
Morgunblaðsins, 1. okt. 1933. 


og flutti ítarlegt erindi um það á 
þjóðræknisþinginu 1928, og fékk það 
góðar undirtektir. Var það aftur til 
umræðu á næsta ársþingi og var þá 
kosin milliþinganefnd í málið: var 
Björn Magnússon formaður hennar, 
en dr. S. J. Jóhannesson ritari. Lagði 
hún fram ítarlega skýrslu á þjóð- 
ræknisþinginu 1930, en þrátt fyrir 
góða viðleitni hennar, hafði árangur- 
inn eigi orðið að sama skapi; þó 
hafði talsvert verið sent af trjáfræi 
til íslands, aðallega fyrir athafna- 
semi Björns Magnússonar, sem var 
óþreytandi að rita um málið og vinna 
að framgangi þess á annan hátt. Þrátt 
fyrir það þó eigi yrði meira ágengt, 
er hún engu að síður virðingar- og 
frásagnarverð þessi viðleitni ræktar- 
samra Vestmanna til þess að klæða 
heimalandið skógi. 

Þá má sérstaklega nefna samvinnu 
þá, er stjórnarnefnd félagsins hafði, 
að beiðni utanríkismálaráðuneytisins 
á íslandi, við Sýningarráð íslands 
varðandi Heimssýninguna í New 
York 1939, en það samstarf fólst aðal- 
lega í því að safna nægilegri fjár- 
upphæð, $2,500, til þess að láta gera 
afsteypu af eirlíkneski því hinu 
mikla, sem Bandaríkjaþjóðin sæmdi 
íslensku þjóðina hátíðarárið 1930. 
Urðu undirtektir ágætar, svo að alls 
söfnuðust $2,615.45. f nefnd þeirri, 
er hafði þetta verk með höndum, voru 
upprunalega dr. Rögnvaldur Péturs- 
son, formaður; Ásm. P. Jóhannsson, 
féhirðir, Árni Eggertsson, dr. B. J. 
Brandson, dr. Vilhjálmur Stefánsson, 
Guðmundur Grímson dómari og 
Gunnar B. Björnson ritstjóri. 

Er það tilætlunin, að afsteypa þessi 
af Leifsstyttunni verði gefin Banda- 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


27 


ríkjaþjóðinni í vináttu og virðing- 
ar skyni og, eins fljótt og ástæður 
leyfa, komið fyrir á einhverjum opin- 
berum stað í landi þar, helst í sjálfri 
höfuðborginni; er frekari ráðstöfun 
þess máls í höndum nefndarinnar, og 
hefir Guðmundur dómari þá hlið 
málsins sérstaklega til framkvæmda. 
En sem stendur er afsteypan geymd 
á merku þjóðminjasafni í Virginia- 
ríki í Bandaríkjunum og skipar þar 
góðan stað. Má bæta því við, að fyrir 
þjóðþingi Bandaríkjanna liggur þeg- 
ar frumvarp um að veita afsteypunni 
viðtöku og fá henni hentugan stað, 
og nær það væntanlega fram að 
ganga að stríðinu loknu. 

Kunni heimaþjóðin vel að meta þá 
samvinnu, sem hér var um að ræða í 
sambandi við þátttöku íslands á 
Heimssýningunni, eins og fram kom 
í símskeyti frá Hermanni Jónassyni, 
þáverandi forsætisráðherra íslands, 
til forseta Þjóðræknisfélagsins, dr. 
Rögnv. Pétursson, 17. júní 1939: 

“Á hátíðisdegi íslands á Heimssýn- 
ingunni í New York votta eg forset- 
anum, Þjóðræknisfélaginu og fslend- 
ingum í Vesturheimi bestu þakkir 
fyrir drengilega aðstoð við íslands- 
sýninguna. Bestu kveðjur.” 

Þess var og óskað, að fulltrúi frá 
Þjóðræknisfélaginu tæki þátt í há- 
tíðahöldunum á íslandsdaginn á 
Heimssýningunni; var dr. Vilhjálm- 
ur Stefánsson fenginn til að koma 
þar fram fyrir hönd félagsins, en J. 
T. Thorson, sambandsþingmaður, 
flutti kveðju frá Canada við það 
tækifæri; eru báðir þessir merkis- 
menn heiðursfélagar Þjóðræknisfé- 
lagsins og hafa lagt starfi þess lið 
með ýmsu móti. 


Áður hafði félagið styrkt íslenskar 
sýningar, er haldnar höfðu verið á 
þjóðminningahátíðum í stórborgum 
Bandaríkjanna, í New York (1921) 
og Chicago (1926), og með þeim 
hætti unnið að kynningu hinnar ís- 
lensku þjóðar út á við í landi hér. 
Með það fyrir augum lagði félagið 
einnig ríflega $1,000.00 upphæð til 
prentunar íslandssögu þeirri (Hi- 
story oí Iceland ), er norsk-ameríski 
sagnfræðingurinn, próf. Knut Gjer- 
set gaf út á ensku 1924, og mörgum 
hefir að góðum notum komið, enda 
er hún enn ítarlegasta rit um það efni 
á enska tungu. (Smbr. grein mína um 
höfundinn í jólablaði Lögbergs 
1936). 

Þá hefir það frá upphafi vega fé- 
lagsins verið einn þátturinn í starf- 
semi þess að láta í té upplýsingar um 
ísland og vera á verði gagnvart kvik- 
sögum um land og þjóð, sem til van- 
virðu horfa eða tjóns. Má í því sam- 
bandi minna á, hve skjótt stjórnar- 
nefnd félagsins tók til andsvara, er 
óhróðursgrein um ísland birtist ný- 
lega í tímaritinu Time, og var þeirr- 
ar afstöðu nefndarinnar, og annara 
íslendinga vestur hér, er hölluðust 
á þá sveif, minst þakklátlega í blöð- 
um heimalandsins. — Fyrirlestrar 
ýmsra stjórnarnefndarmanna um fs- 
land á erlendum málum, fyr og síðar, 
hafa einnig miðað í landkynningar- 
áttina, og væntanlega hafa eigi öll 
þau fróðleikskorn, sem þeir fyrir- 
lestrar hafa haft að geyma um land 
vort og þjóð, fallið í grýtta jörð. 
Ýmsir aðrir félagsmenn hafa einnig 
lagt þar hönd á plóg, þó eigi verði 
það rakið nánar hér. 

Skal þá aftur horfið að samvinn- 


28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


unni heiman um haf, er orðið hefir 
fasttengdari og fjölþættari með ári 
hverju. Þannig var fyrsti Vest- 
mannadagur, sérstaklega helgaður 
fslendingum í landi hér, haldinn á 
Þingvöllum 2. júlí 1939 með mikilli 
viðhöfn og við mikla aðsókn. Var 
Steingrímur Arason kennari einn af 
hvatamönnum þess, að dagurinn var 
haldinn, en þeir Jónas Jónsson al- 
þingismaður, Valtýr Stefánsson rit- 
stjóri og fleiri höfðu áður hreyft 
þeirri hugmynd. (Smbr. grein Stein- 
gríms “Vestmannadagur”, Morgun- 
blaðið, 10. maí 1939). En hér var þó 
aðeins um byrjunarspor að ræða í 
samstarfinu við oss. 

Hinn 1. desember það ár var stofn- 
að Þjóðræknisfélag á íslandi, og er 
þetta markmið þess, samkvæmt bréfi 
frá stjórn þess (dags. 27. jan. 1941) 
til stjórnarnefndar Þjóðræknisfé- 
lagsins hér vestra: 

“Félagið var stofnað í þeim til- 
gangi, að efla menningarsamband fs- 
lendinga austan og vestan hafs, að 
annast móttöku Vestur-fslendinga, 
sem heimsækja okkur, að stuðla að 
Ameríkuferðum okkar heimamanna 
til viðkynningar og fyrirlestrahalds, 
að gangast fyrir árlegum Vestmanna- 
degi og yfirleitt að efla bræðralagið 
með hverju því móti, sem auðið er.” 

Lýkur bréfinu með þessum tíma- 
bæru orðum: “Aldrei hefir verið rík- 
ari þörf á samstarfi allra íslendinga 
en nú. Við fundum það átakanlega 
1. des. 1939, þegar félag okkar var 
stofnað, að hin andlega menning smá- 
þjóðanna er í hættu. Þann dag var 
ráðist á Finna, þá Norðurlandaþjóð- 
ina, sem fékk sjálfstæði sitt um líkt 
leyti og við íslendingar. Við höfum 


skilið það betur með hverjum degi 
síðan, að örlög lýðræðisþjóðanna eru 
okkar örlög. 

“Við sendum ykkur bróðurkveðj- 
ur og óskum að íslenskt þjóðerni og 
íslensk þjóðrækni megi eflast að 
sama skapi og hætturnar hafa aukist." 

í stjórn félagsins voru, er bréf 
þetta var ritað, þeir Jónas Jónsson al- 
þingismaður, Ásgeir Ásgeirsson 
bankastjóri og Valtýr Stefánsson, 
ritstjóri. Núverandi formaður fé- 
lagsins er Árni G. Eylands fram- 
kvæmdastjóri, sem er íslendingum 
vestan hafs að góðu kunnur síðan 
hann ferðaðist um bygðir þeirra og 
fyrir vakandi áhuga sinn á samvinnu- 
málunum við oss. En að baki þeim 
stendur stór og vaxandi hópur á- 
hugasamra áhrifamanna og kvenna 
um gagnkvæma og aukna samvinnu 
við fslendinga í landi hér. 

Hefir Vestmannadagur verið hald- 
inn árlega undir umsjón félagsins; 
þá voru þau Gunnar B. Björnson og 
kona hans gestir þess í fslandsför 
sumarið 1940; einnig bauð það þeim 
dr. B. J. Brandson og frú hans í 
heimsókn til fslands sumarið 1941. 
en eigi gat þó orðið af ferð þeirra að 
því sinni. 

Fleira hefir Þjóðræknisfélagið á 
fslandi unnið oss til þarfa. Það hefir 
átt þátt í að afla kaupenda að Sögu 
íslendinga í Vesturheimi, og hlutast 
til um það, að Sveinn Björnsson, rík- 
isstjóri íslands, herra Sigurgeir Sig- 
urðsson, biskup fslands, og séra Frið- 
rik Hallgrímsson, dómprófastur, töl- 
uðu á hljómplötur ávörp til vor fs- 
lendinga í landi hér, og fundu fagur- 
yrtar bróðurkveðjur þessara leiðtoga 
heimaþjóðarinnar næman hljóm- 


gru 

álfi 

þak 

heii 

haf 

E 

fsh 

lön 

vor 

ves 

gjc 

set. 

svc 

(i 

VOI 

lag 

my 

þai 

yði 

frá 

in| 

að 

þir 

síð 

til 


ræ 

sý: 

mi 

þa 

un 

be 

al( 

og 

m< 

ós 

in 

öl 

in 

vc 

ur 

¥ 


degi 
a eru 

veðj- 
ai og 
t að 
iist.” 

bréí 
>n al- 
rsson 
sson, 
■ fé- 
rani- 
gum 
áðan 
a og 
nnu- 
jeini 
r á- 
;nna 
innu 

ald- 

ins; 

1 og 
sför 
ieim 
ís í 
941, 
i að 

ð á 
efir 
ögu 
tast 
rík- 
>ig- 
rið- 
töl- 

fs- 

;ur- 

aga 

Sm- 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS_29 


grunn í hugum landa þeirra hér í 
álfu; þær hafa og að sjálfsögðu verið 
þakkaðar með kveðjum héðan til 
heimalandsins eftir því, sem ástæður 
hafa leyft. 

En eigi hefir Þjóðræknisfélagið á 
íslandi látið þar við lenda. Eins og 
löngu er kunnugt sendi það félagi 
voru fslandskvikmynd til sýningar 
vestur hér, og fylgdi þeirri góðu 
gjöf bréf frá Árna G. Eylands, for- 
seta Þjóðræknisfélagsins á fslandi, 
svohljóðandi að meginmáli: 

“Svo hefir samist um milli félags 
vors og Sambands ísl. samvinnufé- 
laga, að það eftirléti oss eina eftir- 
mynd af íslandskvikmynd þeirri, er 
það hefir látið gera. Biðjum vér 
yður að taka við henni sem lítilli gjöf 
frá oss til Þjóðræknisfélags íslend- 
inga í Vesturheimi. Það er ósk vor, 
að myndin verði sýnd fyrsta sinni á 
þingi Þjóðræknisfélagsins í vetur, en 
síðan eins og félagi yðar hentar og 
til vinst. 

Það er von vor og trú, að hin um- 
rædda mynd geti þar sem hún verður 
sýnd gert nokkurt gagn, rifjað upp 
minningar um ísland hjá þeim, sem 
þær eiga, og verið nokkur fræðsla 
um ættlandið, þeim sem af íslensku 
bergi eru brotnir, en hafa ísland 
aldrei augum litið. Fræðsla um land 
og þjóð, atvinnuhætti og atvinnu- 
möguleika. 

Þessari sendingu fylgja hugheilar 
óskir til Þjóðræknisfélags íslend- 
inga í Vesturheimi, frá félagi voru og 
öllum þeim góðu aðilum, er við send- 
ingu hennar hafa verið riðnir. Vér 
vonum, að myndin komist vel í hend- 
ur yðar og að gagn það og gleði, sem 
þér hafið af henni, verði í samræmi 


við þann hug og þær óskir, er fylgja 
henni til yðar.” 

Samkvæmt ósk gefenda var ís- 
landskvikmynd þessi sýnd fyrsta 
sinni vestan hafs á hinni almennu 
samkomu í sambandi við þjóðræknis- 
þingið 1942, að viðstöddu svo miklu 
fjölmenni, að margir urðu frá að 
hverfa. Hefir hún síðan verið sýnd 
víðsvegar í bygðum fslendinga vest- 
an hafs beggja megin landamæranna 
og margsinnis á sumum stöðum (t. d. 
5 sinnum í Winnipeg), og verið mik- 
ill og merkur liður í útbreiðslustarfi 
félagsins. Alstaðar hefir henni ver- 
ið vel tekið og má því fullyrða, að 
hún hafi bæði treyst ættarböndin ís- 
lensku og verið drjúgur stuðningur 
þjóðræknisviðleitninni í landi hér. 

Má því með sanni segja, þó eigi 
hafi alt verið talið, að stofnun Þjóð- 
ræknisfélagsins á fslandi hafi þegar 
reynst hið merkasta og heillavænleg- 
asta spor í áttina til aukinna menn- 
ingarlegra samskifta milli íslendinga 
austan hafs og vestan. 

En fleiri stoðir renna nú úr þeirri 
átt undir brúna yfir hafið, milli vor 
og stofnþjóðarinnar íslensku. Er þar 
átt við frumvarp það um styrk til ís- 
lendinga vestan hafs til náms í ís- 
lenskum fræðum við Háskóla fslands, 
sem Bjarni Ásgeirsson alþingismaður 
flutti og Alþingi íslands samþykti 
og afgreiddi sem lög 22. maí 1942. 
Var lagafrumvarp þetta undirritað af 
Sveini Björnssyni ríkisstjóra og 
prófessor Magnúsi Jónssyni, þáver- 
andi kenslumálaráðherra, 4. júlí sama 
ár. En Þjóðræknisfélagið er beinn 
aðili í þessu máli, því að kenslumála- 
ráðherra fslands veitir styrkinn, að 
fengnum tillögum stjórnarnefndar 



Starfsmenn félagsins 1943 


Jón J. Bíldfell, ritari Á. P. Jóhannsson, féhirðir 

Dr. Richard Beck, forseti 

Guðm. Levy, fjármálaritari Ó. Pétursson, skjalavörður 














Starfsmenn félagsins 1943 



Dr. S. E. Björnsson, vara-féh. Mrs. E. P. Jónsson, vara-skrifari 

Séra Vald. J. Eylands, vara-forseti 

Sveinn Thorvaldson, M.B.E., vara-fjárm.r. Gísli Jónsson, ritstjóri Tímaritsins 

















32 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGSISLENDINGA 




félagsins og heimspekideildar Há- 
skóla íslands. 

Samþykt þessa lagafrumvarps lýsir 
miklum drengskaparhug í garð vor 
íslendinga vestan hafs og eiga flutn- 
ingsmaður frumvarpsins og Alþingi 
í heild sinni skilið innilegar þakkir 
vorar fyrir þá ágætu ræktarsemi og 
menningarlegu framsýni, sem liggur 
hér að baki. Má fyllilega vænta þess, 
að styrkveiting þessi beri tilætlaðan 
ávöxt í framtíðinni. 

Starfsliðið 

í víðtækustu merkingu orðsins má 
segja, að starfslið Þjóðræknisfélags- 
ins samanstandi af öllu félagsfólki 
þess, sem á annað borð leggur nokkra 
rækt við mál þess. Verður það þó 
með enn meira sanni sagt um þann 
hluta af félagsmönnum deilda fé- 
lagsins, sem af áhuga fyrir málefni 
þess og fórnfúsum huga hafa lagt á 
sig erfiði til að halda uppi starfinu 
heima fyrir í bygðum sínum, oft við 
andvíg kjör. Skyldi það bæði munað 
og þakkað á þessum merku tímamót- 
um í sögu félagsins. 

Með starfsliði einhvers félagsskap- 
ar er þó venjulega átt við embættis- 
menn hans, og verður svo gert hér. í 
riti þessu fyrir 1940 skrifaði Gísli 
Jónsson, ritstjóri þess, grein er hann 
nefndi “Þegar félagið var 21 árs”, og 
er hún yfirlit yfir helstu forgöngu 
og starfsmenn félagsins fram að 
þeim tíma, og vísast til hennar um 
það efni. Verður hér því aðeins með 
nokkrum orðum vikið að þeim breyt- 
ingum, sem orðið hafa á embættis- 
mönnum félagsins síðan umrædd 
grein var rituð. 

Rétt fyrir ársþingið 1940 lést dr. 
Rögnvaldur Pétursson forseti félags- 


ins, er gengt hafði því embætti sam- 
felt f jögur árin næst á undan, og frá 
allra fyrstu tíð var einn af fremstu 
og áhrifamestu forgöngumönnum fé- 
lagsins. Vara-forseti þess dr. Rich- 
ard Beck, er skipað hafði þann sess 
um undanfarin sex ár, hafði því með 
höndum stjórn umrædds þings og var 
þá kosinn forseti félagsins, og hefir 
verið endurkosinn jafnan síðan. Á 
sama þingi var Gísli Jónsson kosinn 
vara-forseti og gegndi því embætti 
árlangt. 

Núverandi vara-forseti, séra Valdi- 
mar J. Eylands, hefir gegnt því em- 
bætti undanfarin tvö ár, en hafði 
áður verið vara-ritari félagsins eitt 
ár og ritari þess um tveggja ára bil. 
Hefir hann reynst félaginu mjög 
þarfur maður með ræðuhöldum við 
ýms tækifæri og í útbreiðslustarfi 
þess. 

Dr. Sigurður J. Jóhannesson, fyrsti 
ritari félagsins, var kosinn vara-rit- 
ari fyrir starfsárið 1941-42, og ritari 
fyrir næsta starfsár, en baðst þá 
undan endurkosningu. Var þá í hans 
stað, á ársþinginu 1943, kosinn einn 
af elstu starfsmönnum félagsins og 
fyrverandi forseti þess um mörg ár, 
Jón J. Bíldfell, er komið hefir mjög 
við sögu þess frá byrjun, eins og 
framanskráð yfirlit sýnir. 

Á ársþinginu 1942 gerðust þau tíð- 
indi, að kona var í fyrsta sinni í sögu 
þess kosin í stjórnarnefndina, er Mrs. 
Einar P. Jónsson var kosin vara-rit- 
ari og var hún endurkosin á síðasta 
þingi. Hefir hún haft á hendi ár- 
vakra forystu í íslenskukenslu fé- 
lagsins og unnið því þarft verk með 
þjóðræknisræðum sínum. 

Nokkrum dögum fyrir Þjóðrækn- 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGSINS 


33 


isþingið 1942 lést Árni Eggertsson, 
aldursforseti stjórnarnefndar félags- 
ins, er gegnt hafði starfi féhirðis um 
f jölmörg ár og einnig verið vara-for- 
seti. Féhirðir var þá kosinn Ásm. P. 
Jóhannsson, er fyrstur skipaði þann 
sess, og árum saman hafði verið vara- 
féhirðir félagsins og flestum fremur 
hefir borið hag þess fyrir brjósti. 

í hans stað var dr. S. E. Björnsson 
kosinn vara-féhirðir og endurkosinn 
á síðasta þingi, en áður hafði hann 
gegnt embætti vara-forseta eitt ár. 
Hefir hann sérstaklega látið sér ant 
um framgang heimadeildar sinnar í 
Árborg og átti hlut að því, að lestrar- 
félagið þar sameinaðist henni fyrir 
nokkru síðan. 

Guðmann Levy hefir sem áður ver- 
ið f jármálaritari félagsins á um- 
ræddu tímabili, og hefir nú skipað 
þann sess samfleytt í áratug með alúð 
og árvekni. Sveinn Thorvaldson, M. 
B. E. hefir undanfarin 4 ár verið 
vara-fjármálaritari, og látið sér um 
annað fram umhugað um fræðslumál 
félagsins, verið skólastjóri íslensku- 
skóla deildar sinnar árum saman og 
forseti hennar. 

Á þjóðræknisþinginu 1940 var 
Ólafur Pétursson kosinn skjalavörð- 
ur í stað Sigurðar W. Melsted, er 
skipað hafði þann sess um allmörg 
ár og reynst félaginu hinn liðtækasti 
maður. Hefir hinn fyrnefndi síðan 
verið endurkosinn í það embætti, en 
jafnframt síðustu árin haft umsjón 
með húseign félagsins, fyrv. skóla- 
húsi Jóns Bjarnasonar skóla; og unn- 
ið með því nytjastarf í félagsins 
þágu. 

En svo að menn geti fengið gleggra 
yfirlit yfir starfsmenn félagsins á 


ýmsum tímum, þá fylgir grein þess- 
ari skrá yfir þá og starfstímabil 
þeirra í hinum ýmsu embættum. Sýn- 
ir sú skrá, þó beinaber sé, að margir 
eru þeir orðnir, sem á liðnum árum 
hafa eigi séð eftir tíma eða fyrirhöfn 
til þess að gegna hinum ólaunuðu 
embættum félagsins, og ber það gott 
vitni um ræktarhug þeirra til félags- 
ins og mála þess. 

Niðurlagsorð 

Svo munu margir mæla, og eigi að 
ástæðulausu, að sá, sem grein þessa 
ritar, standi of nærri Þjóðræknisfé- 
laginu til þess að fella dóm á gildi og 
gagnsemd þess starfs, sem félagið 
hefir haft með höndum undanfarinn 
aldarfjórðung, enda skal eigi farið 
langt út í þær sakir. Er og svo löng- 
um, að framtíðin kann sannar og bet- 
ur að meta slíka starfsemi heldur en 
nærsýn samtíð, er lítur á málin gegn- 
um margvíslega lituð gleraugu. 

En þrátt fyrir það, sem kann að 
hafa verið látið ógert eða hálfgert á 
farinni leið, og þrátt fyrir andstöðu 
og skilningsleysi, sem félagið hefir 
stundum átt að mæta úr sumum átt- 
um, mun enginn með sanni geta neit- 
að því, að það hefir unnið margt 
þarfra verka og orðið mikið ágengt í 
þjóðræknisáttina inn á við meðal ís- 
lendinga í landi hér, treyst ættar- 
böndin milli þeirra og heimaþjóðar- 
innar og aulcið virðingu þeirra út á 
við. Samfara auknum skilningi á 
hlutverki þess hefir góðhugur í garð 
þess einnig farið vaxandi. Hinar ný- 
stofnuðu deildir þess í tveim megin- 
bygðum fslendinga í Manitoba, og 
ítök þess annarsstaðar á síðari árum, 
sýna að það er að færa út kvíarnar; 
en enn eru þó ónumin lönd í ýmsum 


34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


bygðum vorum og ofmargir standa 
enn utan félagsins, sem þar eiga 
heima. Útbreiðslustarfið er því jafn 
aðkallandi og verið hefir, þó benda 
megi á unna sigra á því sviði á liðinni 
tíð. 

Þess var að vonum minst þakklát- 
lega á tuttugu ára afmæli félagsins, 
að þáverandi landstjóri Canada, 
Tweedsmuir lávarður, hafði sýnt fé- 
laginu og íslendingum í landi hér í 
heild sinni þann sóma að taka kjöri 
sem heiðursverndari þess (Honorary 
Patron). Ánægjulegt er það vissu- 
lega að geta skýrt frá því á þessum 
tímamótum í sögu félagsins, 25 ára 
afmæli þess, að bæði núverandi land- 


stjóri Canada, Hans Hágöfgi The 
Earl of Athlone, og Sveinn Björns- 
son, ríkisstjóri fslands, hafa vinsam- 
legast tekið kjöri sem heiðursvernd- 
arar félagsins. 

í því felst mjög þakkarverð viður- 
kenning á félaginu og starfsemi þess, 
góðhugur í garð fslendinga í landi 
hér og mikill sómi bæði fyrir félagið 
og þá. En í því felst einnig eggjan 
og áminning um framhaldandi fram- 
kvæmd hinnar þríþættu stefnuskrár 
félagsins, framsýna þegnhollustu á 
grundvelli varðveislu hins göfug- 
asta og lífrænasta í hinum íslenska 
menningararfi vorum. 


Embættismannatal Þjóðræknisfélagsins 1919-1944. 

(Talið frá þingi til þings í febrúar ár hvert). 


Forsetar 

Dr. Rögnvaldur Pétursson 1919-1921. 
Séra Jónas A. Sigurðsson 1921-1923. 

Séra Albert E. Kristjánsson 1923-1925. 
Séra Jónas A. Sigurðsson (aftur) 1925-27. 
Séra Ragnar E. Kvaran 1927-1929. 

Séra Jónas A. Sigurðsson (aftur) 1929-31. 
Jón J. Bildfell 1931-1933. 

Séra Jónas A. Sigurðsson (aftur) 1933- 
dó í maí um vorið. 

Jón J. Bíldfell (aftur) 1934-1936. 

Dr. Rögnv. Pétursson (aftur) 1936-40. 

Dr. Richard Beck siðan 1940. 


Ritarar 

Dr. Sigurður J. Jóhannesson 1919-1921. 
Gísli Jónsson 1921-1924. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum 1924-1927. 
Einar P. Jónsson 1927-1928. 

Dr. Rögnvaldur Pétursson 1928-1930. 
Séra Ragnar E. Kvaran 1930-1931. 

Dr. Rögnv. Pétursson (aftur) 1931-1934. 
Bergthór E. Johnson 1934-1936. 

Gísli Jónsson (aftur) 1936-1940. 

Séra Valdimar J. Eylands 1940-1942. 

Dr. Sig. J. Jóhannesson (aftur) 1942-43. 
Jón J. Bíldfell síðan 1943. 


Vara-forsetar 

Jón J. Bíldfell 1919-1922. 

Árni Eggertsson 1922-1924. 

Gísli Jónsson 1924-1925. 

Séra Ragnar E. Kvaran 1925-1926. 

Jón J. Bildfell (aftur) 1926-1929. 

Séra Ragnar E. Kvaran (aftur) 1929-1930. 
Séra Runólfur Marteinsson 1930-1931. 
Séra Ragnar E. Kvaran (aftur) 1931-1934. 
Dr. Richard Beck 1934-1940. 

Gísli Jónsson (aftur) 1940-1941. 

Dr. S. E. Björnsson 1941-1942. 

Séra Valdimar J. Eylands síðan 1942. 


Vara-ritarar 

Ásgeir I. Blöndahl 1919-1924. 

Ragnar Stefánsson 1924-1925. 

Árni Sigurðsson 1925-1926. 

Stefán Einarsson 1926-1927. 
Guðmundur E. Eyford 1927-1928. 

Séra Runólófur Marteinsson 1928-1930. 
Páll S. Pálsson 1930-1932. 

Séra Benjamín Kristjánsson 1932-1933. 
Dr. August Blöndal 1933-1935. 

Séra B. Theodore Sigurðsson 1935-1937. 
Bergthór E. Johnson 1937-1939. 

Séra Valdimar J. Eylands 1939-1940. 


ALDARFJÓRÐUNGSAFMÆLI ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


35 


Páll S. Pálsson (aftur) 1940-1941. 

Dr. Sigurður J. Jóhannesson 1941-1942. 
Mrs. Einar P. Jónsson síðan 1942. 

Féhirðar 

Ásmundur P. Jóhannsson 1919-1924. 
Hjálmar Gíslason 1924-1926. 

Árni Eggertsson 1926-1942. 

Ásm. P. Jóhannsson (aftur) síðan 1942. 

Vara-féhirðar 

Séra Albert E. Kristjánsson 1919-1921. 
Ólafur Bjarnason 1921-1923. 

Jónas Jóhannesson 1923-1924. 

Jón Giilies 1924-1925. 

Páll Bjarnarson 1925-1926. 

Jakob F. Kristjánsson 1926-1929. 
Bergthór E. Johnson 1929-1931. 
Ásmundur P. Jóhannsson 1931-1933. 
Páll S. Pálsson 1933-1935. 

J. W. Jóhannsson 1935-1937. 

Ásm. P. Jóhannsson (aftur) 1937-42. 
Dr. S. E. Björnsson síðan 1942. 

Fjármálaritarar 

S. D. B. Stephansson 1919-1920. 

Gísli Jónsson 1920-1921. 

Friðrik Swanson 1921-1924. 

Ólafur Bjarnason 1924-1925. 

Klemens Jónasson 1925-1926. 

Páll Bjarnarson 1926-1927. 

Halldór S. Bardal 1927-1930. 

Ólafur S. Thorgeirsson 1930-1932. 

Jónas Thordarson 1932-1934. 

Guðmann Levy síðan 1934. 

Vara-fjármálaritarar 

Stefán Einarsson 1919-1921. 

Páll S. Pálsson 1921-1922. 

Friðrik Guðmundsson 1922-1923. 
Klemens Jónasson 1923-1925. 

Páll S. Pálsson (aftur) 1925-1926. 
Klemens Jónasson (aftur) 1926-1927. 
Ágúst Sædal 1927-1928. 

Jóhann G. Jóhannsson 1928-1929. 

Stefán Einarsson (aftur) 1929-1931. 
Bjarni Dalman 1931-1933. 

Ásmundur P. Jóhannsson 1933-1935. 

Dr. August Blöndal 1935-1936. 


Sigurður W. Melsted 1936-1937. 

B. E. Olson 1937-1938. 

Séra Egill H. Fáfnis 1938-1939. 

Séra Philip M. Pétursson 1939-1940. 
Sveinn Thorvaldson, M.B.E., síðan 1940. 

Skjalaverðir 

Sigurbjörn Sigurjónsson 1919-1920. 
Finnur Johnson 1920-1924. 

Arnljótur Olson 1924-1926. 

Páll S. Pálsson 1926-1928. 

Ólafur S. Thorgeirsson 1928-1930. 

Carl Thorlaksson 1930-1931. 

J. W. Jóhannsson 1931-1932. 

Guðjón S. Friðriksson 1932-1933. 
Bergthór E. Johnson 1933-1934. 

Sigurður W. Melsted 1934-1935. 

Séra Philip M. Pétursson 1936-1937. 
Sigurður W. Melsted (aftur) 1937-1940. 
Ólafur Pétursson siðan 1940. 

Endurskoðunarmenn 

Einar P. Jónsson 1919-1921. 

Hannes Pétursson 1919-1920. (B. L. Bald- 
winson gengdi þó því starfi í fjar- 
veru hans). 

Sveinbjörn Árnason 1920-1921. 

Björr> Pétursson 1921-1922. 

Friðrik Guðmundsson 1921-1922. 

Jónas Jóhannesson 1922-1923. 

Halldór S. Bardal 1922-1927. 

Hannes Pétursson (aftur) 1923-1924. 
Björn Pétursson (aftur) 1924-1926. 

Ólafur Pétursson 1926-1927. 

B. B. Olson 1927-1931. 

J. W. Jóhannsson 1927-1930. 

Bjarni Finnsson 1930-1932. 

Carl Thorlaksson 1931-1933. 

J. W. Jóhannsson (aftur) 1932-1935. 
Guðmann Levy 1933-1934. 

Jack Snædal 1934-1935. 

Grettir L. Jóhannsson síðan 1935. 
Steindór Jakobsson síðan 1935. 

Ritstjórar 

Dr. Rögnvaldur Pétursson 1919-1940. 

Gísli Jónsson síðan 1940. 

Dr. Sigurður J. Jóhannesson 

Ritstj. Baldursbrár í sex ár. 


Eftir Pctl S. Pálsson 


Hann situr við hafið og horfir á 
hvítvængjuð sigla skipin. 

Órættar vonir, ófylt þrá, 
óhugur, kvíði, nú sitja honum hjá 
og bregða bliku á svipinn. 

Hann átti þó líka forðum fley 
með fannhvítum, þöndum voðum, 
er stýrði hann sjálfur sterkri mund 
mót straumum og fram hjá boðum. 


Hvern morgunn hann gengur að græði út, 
gætir að veðri og' öldum. 

Svo sest hann á hafrekinn, sandorpinn bút, 
sjóinn skimar, — og rauðum klút 
bregður að brúnum köldum. 

Engann grunar hvað inni býr 
í afkimum þreyttrar sálar. 

— Hugsanir öreigans, ólán og kvöl 
enginn í heiminum málar. — 


Nú minnist hann þess, er með brotinn bát 
hann barðist í hinstu lending. 

Þann dag var á miðinu hans síðsta sát, 
hans sjómanns-lund var þó hress og kát, 
og lífið sem ljóða-hending. 

En vinur hans besti, á bátinn hans 
byrðing járnvörðum rendi. 

Útlit var tvísýnt og veður vont, 
svo hann veifaði kveðjandi hendi. 



LOKARÓÐURINN 


37 


En landi var náð, þó að löðrið svalt 
léki um hár og vanga. 

Oft hafði um dagana andað kalt 
er einvirkjans bátur á flúðunum valt 
í boðum og briminu stranga. 

Nú hluturinn dýrkeypti á hafsbotni lá, 
og hugurinn kvíða sleginn: 

Því hver átti að bæta bátinn hans 
eða benda á nýja veginn? 

Svo gengur hann heim, — en hans lund er ei létt, 

þó er ljósblik í döprum augum, 

þar á hann þó himneskan heiðríkju-blett 

og hjörtu sem veita honum forgangs-rétt 

og vernda hann frá vofum og draugum. 

Þar dvelur hann oftast daginn út 
á dýrðlegum vina-löndum. 

Er sólin lækkar hann labbar af stað 
út að löðrandi græðis-ströndum. 

Hann horfir á skipin, eitt og eitt, 

— öll bera hlut að landi. —- 
Lendingin flestum gengur greitt, 
gjálpandi aldan þeim bagar ei neitt, 
svo hér er ei hætta á strandi. 

Hann fagnar er einæring flytur að strönd 
freyðandi hafsins alda. —- 
Því hann á þó altaf einn sinn hlut 
sem engum þarf skatt að gjalda. — 

Þar situr hann hljóður og horfir á 
hvítvængjuð skipin lenda. 

Órættar vonir, ófylt þrá, 
óhugur, kvíði, nú sitja honum hjá, 

— en alt mun þó taka enda. — 

Svo gengur hann heim, en hans lund er ei létt, 
þó er ljósblik í döprum augum. 

Þar á hann þó heilagann heiðríkju-blett 
og hjörtu, sem verja hann draugum. 



§M.rifsi<Si fyrir lei]ll§vi©i<S 

Leikur í einum þætti. 

Eítir Guttorm J. Guttormsson 


Persónur: 

Skrifstofustúlkan 

Rithöfundurinn 

Hornrétt herbergi, er horfir skakt 
við áhorfendum, þannig að hornið, 
sem er til hægri handar, er fjær en 
það sem er til vinstri. Höfðagaflinn 
á rúmi sem er undir sængurhimni úr 
bláu silki er fast upp við vegginn í 
baksýn. Annar aftur-stöpullinn und- 
ir sængurhimninum, sá til vinstri, er 
fyrir miðju leiksviði. Við vegginn í 
baksýn, hægra megin við rúmið er 
dragkista með stórum spegli er leng- 
ir þann sem fyrir hann ber, á kostnað 
gildleikans. Á veggnum, milli rúms- 
ins og dragkistunnar hanga nokkur 
yfirnáttúrleg málverk af ýmsum hlut- 
um, sem eru annað en þeir sýnast og 
sýnast annað en þeir eru. Herbergið 
er lýst upp af rafljósi í rauðri kúlu 
sem hangir undir heiðríkum sængur- 
himninum. Nálægt horninu til hægri 
handar eru dyr á baðherberginu. — 
Framarlega við vegginn til vinstri er 
skrifborð — á því eru bækur, blöð, 
ritvél og ýms áhöld. Skrifstofustúlk- 
an, klædd eins og hjúkrunarkona, 
situr við borðið. Rithöfundurinn, 
ungur gildur ístrumaður með skalla 
og hár ofan á herðar í gráum jakka- 
fötum, situr á rúminu hægra megin, 
gegnt baðherbergisdyrunum. Skrif- 
stofustúlkan og hann verða að horfa 
um öxl til að sjá hvort annað, þegar 
þau talast við. 


Skrifstofustúlkan: Ef þú hefir byrj- 
að á upphafi sögunnar, þá hefir þú 
farið öfugt að. Þú hefðir átt að 
byrja á endanum og feta þig afturá- 
bak að upphafinu. 

Rithöfundurinn: Þá hefði endirinn 
verið upphafið. 

Skrifstofustúlkan: Og sagan orðið 
ódauðleg. 

Rithöfundurinn (byrjar. að afklæða 
sig) : Mig varðar ekkert um vinnu- 
aðferðir. Á því ríður að það, sem 
mestu varðar, verði til af sjálfu sér 
— skapist ósjálfrátt. 

Skrifstofustúlkan: Það getur nú 
reynt á þolinmæðina að bíða eftir 
því. 

Rithöfundurinn: Maður verður oft 
að bíða eftir innblæstri, að þetta og 
þetta verði til. 

Skrifstofustúlkan: Áttu við, að þú 
hafir enn ekki byrjað á sögunni? 

Rithöfundurinn: Nei. Eg hef hugs- 
að mér söguhetjuna — unga stúlku. 

Skrifstofustúlkan: Hefirðu gert þér 
far um að skilja hana? Þú veist, að 
stúlkur eru óskiljanlegar, eilíf ráð- 
gáta. 

Rithöfundurinn: Heldurðu að eg sé í 
nokkrum vafa um stúlku, sem eg 
hef skapað sjálfur? 

Skrifstofustúlkan: Ef hún hefði 
skapast af andagift þinni, mundir 
þú hafa þurft langan tíma til að 
þekkja hana alveg eins og aðrar 
lifandi verur. 


SKRIFAÐ FYRIR LEIKSVIÐIÐ 


39 


Rithöfundurinn: Eg þarf ekki á 
andagift að halda né innblæstri 
fyr en í niðurlagi sögunnar (þögn). 

Skrifstofustúlkan: Það er engin á- 
stæða til, að margt sé að mann- 
eskju, sem maður skapar sjálfur af 
ásettu ráði. Auðvitað gerir maður 
hana eins góða og framast má 
hugsa sér — með alla kosti og lausa 
við alla galla. Ó, hvað það væri 
gott að vera skapaður af manni sem 
hefði háar hugsjónir. 

Rithöfundurinn: Já, fyrir lífið og 
veruleikann, en þegar til skáldsögu 
persónu kemur, því óhæfari, þvi 
betri og fullkomnari sem hún væri. 
Það eru einmitt gallagripirnir í 
skáldsögunni sem vekja athygli, 
jafnvel samúð og aðdáun lesand- 
anna, en ekki hinir — kostagrip- 
irnir. Við verðum því að skapa 
okkar sögupersónur í guðs mynd, 
það er að segja, þær verða að vera 
eins og persónur skapaðar af guði, 
nefnilega með alskonar annmörk- 
um og stórgöllum, til að vera í 
samræmi við lífið og veruleikann. 
Ef fólkið vissi fyrirfram, að sagan 
hljóðaði um lýtalausar persónur, 
mundi það ekki líta við henni. Þá 
fyrst er athygli fólksins vakin og 
áhugi á lestri sögunnar, þegar það 
finnur í henni spegilmynd af sjálfu 
sér — jafnvel þó það vilji ekki 
kannast við það fyrir öðrum. 

Skrifstofustúlkan: Þá má sagan ekki 
vera öfgaspegill. 

Rithöfundurinn: Hversu afskræmd- 
ur sem maðurinn er í spéspegli, 
getur hann ekki neitað því, að 
spegilmyndin er af honum. Og 
aldrei getur spegill afskræmt hann 
svo, að hann ekki þekki sjálfan sig. 


Annað: Maðurinn veitir sér enn 
meiri athygli í spéspegli en nátt- 
úrlegum spegli. f spéspegli er hann 
annar en samt hinn sami. í spé- 
spegli er hann eins og hann er ekki, 
— í náttúrlegum spegli eins og 
hann er. Mætti segja, að spéspegill 
sé hugrænn, en náttúrlegur spegill 
hlutrænn. 

Skrifstofustúlkan: Þú ætlar þó ekki 
að fara að sýna stúlkuna, söguhetj- 
una þína í öfgaspegli eða spé- 
spegli? 

Rithöfundurinn: Eg ætla að sýna 
hana eins og hinar sögupersónurn- 
ar sjá hana — eins og hún er ekki! 
Og eg þarf að geta sýnt hana eins 
og hún er. 

Skrif stof ustúlkan: Þú mátt ekki 
sýna hana nakta nema hún sé lista- 
verk. 

Rithöfundurinn (hróðugur) : Eg hef 
hugsað mér að gera henni góð skil, 
leiða hana vel í 1 jós. Eg hef hugsað 
mér að sýna hana alveg eins og hún 
er. En í sambandi við þetta er ein- 
mitt hið inerkilega: fólkið í sög- 
unni, sem umgengst hana, er sann- 
fært um, að hún sé ekki það sem 
hún sýnist, og annað en það sem 
hún er. Það sér hana ekki í hinu 
rétta ljósi. Fólkið sjálft er hennar 
spéspegill. Það sér ranga mynd af 
henni í sjálfu sér — sér hana eins 
og hún er ekki. 

Skrifstofustúlkan: Heimskt fólk? 

Rithöfundurinn: Einmitt ekki. Það 
er öðru nær. Það hugsar um stúlk- 
una og ályktar rökfræðislega rétt, 
jafnvel vísindalega — samt skjátl- 
ast því. En í niðurlagi sögunnar 
verður það að fá að vita á einhvern 


40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


átakanlegan hátt, að því hafi skjátl- 
ast. (Heldur áfram að afklæða sig). 

Skrifstofustúlkan (tekur blýant og 
blað — hagræðir sér í sætinu): 
Segðu mér þá alt sem þú veist um 
þessa persónu, svo eg geti sett það 
niður á blað þér til minnis. 

Rithöfundurinn: Jæja, ekki er hægt 
að gefa því nafn, sem ekki er til. 
Það er sönnun þess að stúlkan er 
til, eg læt hana heita Svölu. Fyrstu 
ár ævi sinnar læt eg hana vera hjá 
foreldrum sínum í afarmiklu eftir- 
læti. Foreldrarnir mega ekki af 
henni sjá. Hún gengur á lagið, 
heimtar af foreldrum sínum alt af 
meira og meira. Það er hennar unun 
og sæla, að láta hafa sem mest fyrir 
sér, ekki síst þegar hún læst vera 
sjúk og sárþjáð. Hún er ekki á- 
nægð, nema hún sé viss um, að 
athygli allra beinist að sér einni. 
Henni finst hún sjálf vera sól, og 
umhverfis þá sól eigi stjörnurnar 
að snúast. 

Skrifstofustúlkan (hefir skrifað jafn- 
óðum) : Hvað getur annað en ilt 
stafað af svona uppeldi? Þarna 
getur hið góða haft illar afleiðing- 
ar. 

Rithöfundurinn: Þá er jafnvel hið 
góða ilt, þegar það hefir illar af- 
leiðingar. 

Skrifstofustúlkan: Og hið illa gott, 
þegar það hefir góðar afleiðingar. 
Já, þetta er hægt að lesa á milli 
línanna. 

Rithöfundurinn: Eg hef ástæðu til 
að gleðjast yfir því. Það eru ein- 
mitt fullkomnustu skáldritin, sem 
hafa lesmálið á milli línanna. 

Skrif stof ustúlkan: Sögupersónur 


þínar eru stjörnur sem snúast um- 
hverfis sól! 

Rithöfundurinn: Já, foreldrarnir. En 
þegar hér er komið sögunni, læt eg 
þau bæði deyja. 

Skrifstofustúlkan (hættir að skrifa) : 
Þú gerir ekki rétt, að láta þau 
deyja. Þó þú hafi skapað þau sjálf- 
ur, hefir þú ekkert vald til þess. 

Rithöfundurinn: Þetta gerir guð. 

Skrifstofustúlkan: Þú ert nú enginn 
guð. 

Rithöfundurinn (meiddur — reynir 
að gera gott úr því) : Mér þykir 
samt vænt um, að þér skuli finnast 
sögupersónur mínar svona lífræn- 
ar og verulegar. Það er vottur þess, 
að mér hefir ekki mistekist að 
skapa þær. 

Skrifstofustúlkan: Hvað verður svo 
um Svölu eftir að hún hefir mist 
foreldrana? Það er nokkuð sem al- 
menningur á heimting á að fá að 
vita. 

Rithöfundurinn: Þessi spurning 

bendir til þess, að mér muni takast 
að vekja áhuga á efni og gangi sög- 
unnar. 

Skrifstofustúlkan: Það er ekki nóg. 
Áhuginn verður að fara vaxandi. 

Rithöfundurinn: Eftir að Svala hef- 
ir mist foreldra sína, er henni kom- 
ið fyrir hjá fólki, sem þykist vita, 
að hún sé spilt af uppeldinu, og 
ætla nú að ráða bót á því með þeirri 
útafbreytni, að láta ekki alt eftir 
henni. En hún heldur uppteknum 
hætti, að vilja láta alla hafa sig 
eina fyrir augunum, sinna sér einni, 
stjana við sig og dekra, en árang- 
urslaust, henni verður ekki að vilja 
sinum. Þá fer hún að fá aðsvif. 


SKRIFAÐ FYRIR LEIKSVIÐIÐ 


41 


Skrifstofustúlkan: Aðsvif! Hún 

hlýtur að vera veikluð, blessuð 
manneskjan, að þola ekki að látið 
sé á móti henni. 

Rithöfundurinn: Fólkið heldur hún 
geri sér þetta upp, til að vekja eft- 
irtekt. Málstaður þess er studdur 
með því, að stúlkan er óvenju 
hraustbygð. Eg hugsa mér hana 
eins hrausta og þig. 

Skrifstofustúlkan: Ekki mundi líða 
yfir mig af illu uppeldi. 

Rithöfundurinn: Alveg rétt. Þess- 
vegna hlýtur hún að líða í ómegin 
af einhverju, sem fólkið veit ekki 
hvað er og stendur ef til vill ekki í 
neinu sambandi við uppeldið. Þeg- 
ar hún stálpast og vitkast, fer að 
bóla enn meira á þessum yfirliðum, 
einkum er það og helst við gift- 
ingaathafnir. 

Skrifstofustúlkan: Hættu nú herra. 
Mér virðist ekki meiri hætta á, að 
það komi fyrir við giftingaathafnir 
en hérna inni hjá okkur. 

Rithöfundurinn: Eg verð að láta það 
koma,fyrir við opinbert tækifæri, 
þar sem mest ástæða er til, að fólk- 
ið haldi að hún þykist vera sól- 
myrkvuð og með sólarkrónu og 
vilja draga athygli allra frá brúð- 
inni að sér. 

Skrifstofustúlkan: En góði minn, 
það er næsta ólíklegt að stúlka, 
sem þú segir að sé eins hraust og 
eg, þoli ekki að horfa upp á hvíta 
glæsibringu, viðhafnarbúning með 
blóm í barminum. 

Rithöfundurinn: Getur hún ekki 
hugsað sér það, sem er undir klæð- 
unum — úlfinn, alt það illa, sem á 
eftir að afhjúpast og koma í ljós? 

Skrifstofustúlkan: En með því er 


ekki sagt, að slíkar hugsanir geti 
valdið því að heilbrigð manneskja 
falli í ómegin. 

Rithöfundurinn: Af því yfirlið geta 
stafað af geðshræringu eingöngu, 
getur hraustur líkami ekki komið 
til greina. Yfirleitt fara þau frem- 
ur eftir ástandi sálar en líkama, 
þau mega teljast sálræn. 

Skrifstofustúlkan (orðin óþolin- 
móð) : Þér verður örðugt að skapa 
aðstæður, sem valda því, að stúlka 
með heilbrigða sál, eins og eg er 
og þú ætlast til að Svala þín sé, 
falli í ómegin. 

Rithöfundurinn: Eg ætlast ekki til 
að þetta velti á heilbrigði sálar né 
líkama. 

Skrifstofustúlkan (snúðug) : Þú get- 
ur ekki ætlast til, að eg skilji þig, 
ef þú skilur ekki sjálfan þig. (Gæt- 
ir sín — mýkir röddina) : Eftir því 
sem höfundarnir eru meiri og 
merkilegri, eiga þeir örðugra að 
skilja sjálfa sig. 

Rithöfundurinn (leggur sig í líma) : 
Það sem fyrir mér vakir er þetta: 
Þegar það ber fyrir Svölu, sem 
henni er framast ógeðfelt og eðli 
hennar andvígt — ofboðslegt og 
ægilegt frá hennar sjónarmiði, og 
ef það er nógu áhrifaríkt, líður yfir 
hana. Hið sama mundi ef til vill 
engin áhrif hafa á veikbygðari 
stúlku með annað viðhorf. Sterk- 
um bát getur hvolft í ofviðri, þeg- 
ar veikari bátur en stöðugri kemst 
heill í höfn. 

Skrifstofustúlkan (hugsandi): Mig 
skal ekki furða, þó þú finnir ekki 
það, sem samsvarar slíku ofviðri; 
til þess það finnist, verður það að 
vera til. 


42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Rithöfundurinn: Eg hef vakað í 
margar nætur og brotið heilann um 
þetta, en árangurslaust. Hér þarf 
eg á innblæstri og andagift að 
halda. Manni er ekki sjálfrátt, að 
láta sér nokkuð detta í dug. Hér 
verður eitthvað ósjálfrátt að gerast 

— eitthvað að verða til af sjálfu sér. 

Skrifstofustúlkan: Ef þú aðeins getur 

skapað aðstæður sem valda yfirliði 
stúlkunnar á svo ólíklegum stað og 
tíma og sannfært fólkið um, að því 
hafi skjátlast — mundi eg segja að 
þetta væri skrifað fyrir leiksviðið. 

Rithöfundurinn (uppljómaður af 
gleði): Já, það hefir verið mín 
hæsta hugsjón að koma fram á leik- 
sviði í allri minni dýrð. 

Skrifstofustúlkan: Ef ekki skyldi 
rætast úr þessum vandræðum þín- 
um á annan hátt, er eina ráðið, að 
sækja lækni og láta hann gefa vott- 
orð um, að yfirlið Svölu sé engin 
uppgerð. 

Rithöfundurinn (mjög ákveðinn): 
Læknisvottorð er ófullnægjandi. 
Læknir sér aðeins ástand líkamans 

— ekki sálarinnar. Svo er það ekki 
nóg, að fólkið trúi lækninum. Fólk- 
ið verður að sjá frá sjónarmiði 
stúlkunnar þetta, sem veldur yfir- 
liðinu, hve ógeðfelt það er í hennar 
augum og andstætt hennar eðli. 
Samt er ekki nauðsynlegt, að það 
hið sama sé jafn andstyggilegt og 
viðbjóðslegt í augum fjöldans. 

Skrifstofustúlkan (æst) : Ægilegt og 
ofboðslegt yrði það að vera, svo 
áhorfendurnir féllust á, að ástæðan 
væri nægileg (lækkar róminn), en 
þá ættir þú á hættu að liði yfir alla 
í leikhúsinu. 

Rithöfundurinn (gagntekinn af 


hrifningu): Hefir nokkurntíma 
nokkur þekt áhrifameiri leikslok? 

Skrifstofustúlkan: Nei. 

Rithöfundurinn (snögglega ótta- 
sleginn) : Eg verð samt að girða 
fyrir að slíkt geti komið fyrir af 
mínum völdum. Hið áhrifamesta 
er ekki ævínlega hið hollasta. Al- 
máttugur forði mér frá, að stofna 
heilsu, jafnvel lífi manna í háska 
með of áhrifamiklu listaverki. 

Skrifstofustúlkan: En þú getur frið- 
að samviskuna með því, að þér hefir 
enn ekki hugkvæmst neitt sem 
mundi valda slíkri byltingu. 

Rithöfundurinn (daufur í dálkinn) : 
Nei, mér má ekki hugkvæmast neitt 
svo hættulegt. 

Skrifstof ustúlkan (óróleg) : Þá vand- 
ast málið. 

Rithöfundurinn: Já altaf verður 
þessi hnútur óleysanlegri og verri 
viðureignar. (Hefir nú afklætt sig 
öllu nema nærfötunum. Stendur 
upp). Úrlausn verð eg að fá, en hún 
fæst víst ekki, nema eg gleymi öllu 
öðru. 

Skrifstofustúlkan: Bara mundu það, 
að gleyma ekki sjálfum þér. 

Rithöfundurinn (staðnæmist frammi 
fyrir speglinum) : Einbeiting hug- 
ans er manni ómöguleg án sjálfs- 
gleymsku. (Gengur í áttina til bað- 
herbergisins): Eg ætla að vita, 
hvort eg hressist ekki í baðinu. 
Mér kæmi það vel eftir alt vöku- 
lagið og heilabrotin. (Opnar dyrn- 
ar). 

Skrifstofustúlkan: Eg ætla að vélrita 
það sem komið er. (Vélritar). 

Rithöfundurinn: Eg læt þig vita ef 
eg fæ innfall. 

Hann gengur hokinn inn í baðher- 


SKRIFAÐ FYRIR LEIKSVIÐIÐ 


43 


bergiö. Brátt heyrist andvarp, síðan 
skvamp í vatninu. Skrifstofustúlkan 
hættir að vélrita — stendur upp eins 
og til að varpa af sér fargi og rétta úr 
sér — varpar öndinni auðsjáanlega 
fegin — tekur upp úr vasa sínum lít- 
inn spegil' og andlitspúða — snýr sér 
fram og fer að spegla sig og púðra 
sig í framan. Fyrst er þögn, svo 
heyrist svamp eins og stór hestur sé 
kyrktur upp úr vök. 

Rithöfundurinn (kemur fram úr bað- 
herberginu, nakinn og blautur — 
ræður sér ekki af fögnuði — stað- 
næmist fyrir framan dragkistu- 
spegilinn) : Nú hefi eg fundið úr- 


lausn! Úrlausnin er — engin úr- 
lausn. Eg á ekki að leysa hnútinn, 
áhorfendurnir eiga að gera það 
sjálfir. Hámarkið er, að skilja eftir 
ráðgátu fyrir þá, að brjóta heilann 
um. Hástig leiksins er fólgið í ráð- 
gátunni. 

Skrifstofustúlkan lítur við — miss- 
ir spegilinn og andlitspúðann — 
hrópar upp yfir sig og fellur um leið 
í ómegin. Rithöfundurinn áttar sig 
— sér hvað orðið er — flýr inn í bað- 
herbergið heyrist demba sér á kaf 
í baðkerið. Löng þögn. Loftbólur 
heyrast springa á yfirborði vatnsins. 

TJALDIÐ. 




PffóuainiSini 

Eftir Dr. S. E. Björnsson 


Samfeld og óslitin þróunin þreytir sitt skeið 
og þörfin er undirrót hennar á framsóknar leið; 
að þægja hennar kröfum var einkenni á allífsins meið 
uns áfangastaðnum var náð, sem við dagsetrið beið. 

Og sá kraftur, sem magnaði lífskjarnans lögmál, var strit 
gegn um lífskend og skynjan og minni og dómgreind og vit. 
En um upphaf og tilgang þess alls var hvert vísinda rit 
á vitsmunastigi hins blinda, sem dæmir um lit. 

Og gangirðu á sólríku vori um laufgaðan lund 
þar sem lífseðlið speglar sitt upphaf í komandi stund, 
þá veistu að það lifir, þó frjóandin falli í blund 
á frækornsins örmum í vetrarins ísköldu mund. 

Sjálf þróunin eflaust án afláts mun byggja sér braut 
úr birgðum þess efnis, sem hvílir við náttúru skaut. 

Og fyrir þann skilning og minni, sem mannsandinn hlaut 
verður mál hennar fegurst í gleði og sterkast í þraut. 


O^EÖmmndÍmr Fiifíiinilb@g|as©íríi sjötuj 


Eftir Dr. Stefán Einarsson 


Sjötta júní síðastliðinn átti Guð- 
mundur Finnbogason sjötugsafmæli. 
Ekki efast eg um að vinir hins erna 
afmælis-karls hafi sýnt honum verð- 
ugan sóma á þessum merku tímamót- 
um ævi hans. 

E n g a r fréttir 
hefi eg þó af 
því haft á þess- 
u m sambands- 
litlu ritskoðun- 
ardögum. S é ð 
hefi eg þó, að 
Guðmundi hefir 
tekist að koma 
út úrvali af 
greinum sínum, 
sem hann kallar 
Huganir, og veit 
eg að það hef- 
ir verið honum 
ærinn afmælis- 
fögnuður. Enn 
fremur hefi eg 
sannfrétt, að 
hann hefir látið 
af störfum sínum 
sem bókavörður 
Landsbókasafnsins, en ekki hygg eg 
að hann hafi harmað það. Betur gæti 
eg trúað að honum hafi fundist, að 
hann væri nú fyrst að byrja nýtt líf 
(eins og Ameríkumönnum finst, þeg- 
ar þeir eru fertugir), það líf, sem 
hann hefir altaf þráð, enda altaf lifað 
öðrum þræði, en þó nokkuð bundinn 
í báða skó af önnum dagsins. Þetta 





' 

I 

1« V. 

I vgjgjj 

I 

rF'íFf.-' | 

[áð£i 


er líf rithöfundarins, sem hann ætl- 
aði sér að verða, þegar hann, smalinn 
frá Möðrudal á Fjöllum, stóð óreynd- 
ur, en til alls búinn, við byrjun 
mentabrautarinnar fyrir meira en 
fimtíu árum síðan. 

G u ð m u ndur 
varð meira en 
r i t h ö f u n dur. 
Hann varð leið- 
gg beinandi samtíð- 
ar sinnar á ótrú- 
lega m ö r g u rn 
sviðum. Og hann 
varð leiðtogi í 
íslenskum þjóð- 
HÉ ræknismálum. — 
Þetta fundu 
Vcstur - íslend- 
ingar, og fyrir 
því buðu þeir 
honum v e s t u r 
um haf 1916. — 
Guðmundur hef- 
ir verið manna 
M Pf g fjölhæfastur og 
j lagt á svo margt 
görva hönd, að 
oft má ekki í 
milli sjá, hvað hæst ber í starfsemi 
hans. Þeim, sem þetta ritar, eru þó 
hugþekkastir tveir þættir í starfi 
hans: rannsóknir hans á íslendings- 
eðlinu og auðgun og hreinsun ís- 
lenskunnar. Fyrir hvorttveggja held 
eg að nafn hans muni lifa meðan ís- 
lensk tunga er töluð. 


■‘i 


I 


" ' r 

Úg ■ - v • ■ ■. 

* ■ - i 

'. „ ••■ v. • • . ’ réæ&lm 

>: ••>i' ' * ** 






GUÐMUNDUR FINNBOGASON SJÖTUGUR 


45 


ir 


ætl- 

alinn 

; ynd- 
^rjun 
i en 

ndur 
i en 

i dur. 
leió- 
ntíð- 
ótrú- 
jum 
hann 

gi í 
pjóð- 
m. — 
n d u 
lend- 
Eyrír 
þeir 
tu r 
5. — 
hef- 
anna 
• og 
largt 
, að 
ki í 
semi 
1 þó 
tarfi 
ngs- 
. ís- 
held 
i ís- 


II. 

Guðmundur Finnbogason er fædd- 
ur á Arnarstapa í Ljósavatnsskarði 
6. júní 1873. Foreldrar hans voru 
Finnbogi bóndi Finnbogason og 
kona hans Guðrún Jónsdóttir og hjá 
þeim ólst hann upp þar til hann var 
á ellefta ári. Þá fór hann austur að 
Möðrudal á Fjöllum til Stefáns 
bónda Einarssonar og konu hans 
Arnfríðar Sigurðardóttur, en hún var 
fóstursystir Finnboga föður hans og 
vildi taka drenginn. í Möðrudal var 
Guðmundur smali og vinnupiltur þar 
til hann var 17 ára. Nokkurrar 
kenslu naut hann þar hjá Hannesi L. 
Þorsteinssyni Fjalla-presti, er kendi 
honum jafnvel dönsku og ensku auk 
annars, og svo vel varð Guðmundur 
að sér í þessum fræðum að síðasta 
veturinn, er hann átti heima í Möðru- 
dal, var hann sjálfur fenginn til að 
kenna tveim heimasætum á Hákon- 
arstöðum á Jökuldal. En nú var lær- 
dómslöngun Guðmundar vakin fyrir 
alvöru, svo að hann skrifaði Einari 
Jónssyni prófasti á Kirkjubæ og bað 
hann að taka sig til kenslu. Þegar 
ekkert kom svarið, fór hann sjálfur 
með pósti á fund prófasts og tjáði 
honum hug sinn. Kom það þá í ljós, 
að prófastur hafði að vísu svarað 
honum neitandi, en bréfið og Guð- 
mundur höfðu farist á mis. En þegar 
prófastur frétti eftir fyrirætlunum 
hans, hvort hann vildi verða prestur, 
sýslumaður, eða læknir, þá kvaðst 
Guðmundur ekki vilja verða neitt af 
þessu, heldur rithöfundur aðeins. 
Ekki lét prófastur sem sér þætti 
vænlega horfa sú ráðagerð, en þó 
sagði hann Guðmundi síðar, að fyrir 
þetta svar hefði hann tekið við hon- 


um. Lét hann hann vinna sér á 
sumrum, en kendi honum á vetrum 
undir latínuskólann. Hafði hann áð- 
ur grenslast eftir því við Guðmund, 
hvort hann ætti engan að, er gæti 
styrkt hann gegn um skólann. En 
er Guðmundur kvað nei við því, þá 
sagði sr. Einar: “Það gerir ekkert 
til. Ef maður er vel gefinn og vand- 
aður maður, þá kemst maður altaf 
áfram í heiminum. Og nú er best 
að þú byrjir að læra undir skóla.” 
Segir Guðmundur að þessi orð hafi 
orðið sér minnisstæð eins og öll hin 
drengilega framkoma sr. Einars við 
sig. Eftir tveggja vetra nám var 
Guðmundur svo langt kominn, að 
hann gat sest í þriðja bekk latínu- 
skólans; lagði sr. Einar með honum 
þann vetur, en síðan var hann sjálf- 
bjarga, vann fyrir sér í kaupavinnu á 
sumrin, en með kenslu á vetrum, tók 
hann stúdentspróf með ágætiseinkun 
1896 og sigldi samsumars til Háskól- 
ans í Kaupmannahöfn. 

Á háskólanum naut Guðmundur 
Garðsstyrks, eins og fleiri landar, 
auk einhverra smáframlaga frá vin- 
um á íslandi. Las hann heimspeki 
með sálarfræði sem aðal námsgrein 
hjá H. Höffding og lauk meistara- 
prófi (M.A.) vorið 1901. Sótti hann 
þá um Hannesar Árnasonar styrk- 
inn, en hann var veittur Ágústi H. 
Bjarnasyni. En þá veitti þingið 
honum sama styrk (2000 kr.) á ári í 
tvö ár til þess að kynna sér uppeldi 
og fræðslumál erlendis; en þetta var 
einmitt á þeim árum sem menn voru 
að hugsa um að koma fræðslumál- 
unum, einkum barna og ungiinga 
fræðslu, í fast lögákveðið form. 

Fór Guðmundur nú um Danmörk, 


46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Noreg og Svíþjóð og kynti sér skóla- 
fyrirkomulagið og um það skrifaði 
hann bókina Lýðmentun (1903). 

Næstu tvö árin veitti þingið hon- 
um enn 2200 á ári til að kynna sér 
alþýðufræðsluna í landinu sjálfu. 
Fór hann um alt land og athugaði 
ástandið í öllum föstum barnaskól- 
um landsins, nema í Aðalvík. Reit 
hann um þetta skýrslu og undirbjó 
fyrir stjórnina lög um barnafræðsl- 
una, lög um kennaraskóla, reglugerð 
fyrir mentaskólann, og voru tillögur 
hans samþyktar í flestum atriðum. 
Átti hann að verða fræðslumála- 
stjóri, en þegar til kom var Jóni 
Þórarinssyni fengið embættið. Heyrt 
hefi eg að Guðmundur hafi fallið í 
ónáð hjá stjórninni, vegna þess að 
hann var á annari skoðun í ritsíma- 
málinu og lét þá skoðun sína uppi á 
bændafundinum fræga, sem háður 
var í Reykjavík um málið. Ef þessi 
skýring er rétt, þá er hún a. m. k. 
ekkert einsdæmi, síst nú á dögum. 

En hvernig sem á þessu stóð, 
þá var Guðmundur atvinnulaus í 
Reykjavík næstu árin (1905—1907). 
Eigi var hann þó vinnulaus, því auk 
þess sem hann stundaði kenslu, þá 
var hann ritstjóri Skírnis. Undir 
hans ritstjórn var Skírni breytt úr 
árlegu söguriti í tímarit um marg- 
vísleg efni, og var sú breyting mjög 
til bóta, og hlýtur að hafa aukið vin- 
sældir tímaritsins, enda er Skírnir 
enn að mestu í því formi. 

Árin 1907—1910 var Guðmundur 
styrkþegi Hannesar Árnasonar sjóðs- 
ins og stundaði heimspekisnám (sál- 
arfræði) í Kaupmannahöfn, París og 
Berlín; ferðaðist hann sumarið 1908 
til ítalíu og Sviss og sendi ísafold 


ferðasöguna, en næsta sumar fór 
hann nokkuð um Þýskaland og Aust- 
urríki (til Vínar). Kom hann heim 
sumarið 1910 og flutti þá um vetur- 
inn Hannesar Árnasonar fyrirlestra 
sína, er brátt voru prentaðir undir 
nafninu Hugur og heimur (1912). 
Árið 1911 var hann fulltrúi íslands á 
1000 ára hátíð Normandís í Rúðuborg 
og í París, en um haustið varði hann 
doktorsritgerð sína, Den Sympatiske 
Forstaaelse (1911) við Hafnarhá- 
skóla (frönsk þýðing kom út í París 
1913). 

Þegar heim kom, varð hann 1. 
bókavörður við Landsbókasafnið 
(1911—1915). Á árunum 1916—1918 
hafði hann styrk af þinginu til sál- 
fræðirannsókna og var einkakennari 
við Háskólann, en 1918 var hann 
gerður að prófessor í hagnýtri sálar- 
fræði við Háskólann og hélt því 
embætti til 1924. Þá var kreppa og 
hart í ári og allmikill vilji á þingi 
að skera niður embætti til sparnað- 
ar. Varð Guðmundur fyrir því: tóku 
þeir af honum prófessors-embættið, 
en veittu honum í staðinn stöðu 
Landsbókavarðar, sem hann hefir 
haldið síðan. Guðmundur Finnboga- 
son hefir haft ýmis merk aukastörf 
um dagana. Hann var í Mannanafna- 
nefndinni 1914-15, og Mentamála- 
nefndinni 1920-22. Árið 1916 buðu 
forstöðumenn Jóns Bjarnasonar 
skóla honum til Ameríku; fór hann 
þá í fyrirlestraferð um fslendinga- 
bygðir austan Klettafjalla. Um leið 
greip hann tækifærið og kynti sér 
sálfræðis-kenslu og vinnurannsóknir 
í Bandaríkjunum. f stjórn Bók- 
mentafélagsins hefir Guðmundur 
verið síðan 1912 og forseti félagsins 


GUÐMUNDUR FINNBQGASoN SJÖTUGUR 


47 


síðan 1924. Eins og fyr segir var 
hann ritstjóri Skírnis 1905-7, og aftur 
1913-20; þá sagði hann af sér vegna 
þess að stytta varð ritið að mun. 
Hann tók við ritstjórn aftur 1932 og 
hefir haft hana síðan. Árið 1942 var 
hann í Mentamálaráði. Að lokum 
hefir hann verið ritstjóri Iönsögu 
íslands (I.—II., 1943) og ritað í 
hana langa kafla. 

Guðmundur hefir verið fulltrúi 
íslands við ýms hátíðleg tækifæri 
(eins og hátíðina í Rúðu) eða á 
norrænum eða alþjóðlegum mótum. 
Þannig fór hann tvisvar til Genf 
(1929 og 1935) sem fulltrúi í Nefnd 
alþjóða-samvinnu í mentamálum 
(Commission Internationale de Co- 
operation Intellectuelle). Árið 1938 
sótti hann þýsk-norrænt mót í Lu- 
beck og hélt þar erindi um ísland (í 
Tag des Nordens, Lubeck 1938 og 
Nordland Fibel, Berlín 1938). 

Guðmundur kvæntist 1914 Lauf- 
eyju Vilhjálmsdóttur, systur Hall- 
dórs skólastjóra á Hvanneyri. Hafa 
þau átt sex börn, þrjá drengi og þrjár 
stúlkur, en mist tvær stúlkur. 

III. 

Aftan við sjötugsafmælisrit Guð- 
mundar, Huganir, er ritskrá, er Finn- 
ur Sigmundsson bókavörður hefir 
tekið saman. Er hún tólf síður þétt- 
prentaðar í annálsformi. Hefst hún 
árið 1897, og greinir síðan ár hvert 
hvað komið hafi út af bókum, grein- 
um, ritfregnum, útgáfum og þýðing- 
um. Er það allmikið safn, en í því 
eru um fimtán stórar bækur frum- 
samdar, auk smærri rita, sem nema 
munu nálægt tug. Greinarnar hefi 
eg ekki talið, en þær eru eflaust 


milli 200 og 300; líklega eru ritdóm- 
arnir ennþá fleiri. Þá eru þýðing- 
arnar full tylft af bókum og loks eru 
útgáfurnar a. m. k. sjö bækur. 

Ef reynt er að flokka þessa fram- 
leiðslu eftir efni, þá kemur I ljós að 
Guðmundur hefir skrifað mikið um 
fræðslumál og sálarfræði, bæði al- 
menna og hagnýta ásamt heimspeki, 
talsvert um pólitík, margar greinar 
um menn, mikið um íslenskt þjóð- 
erni, íslenskar bókmentir, íslenska 
tungu, og loks hefir hann skrifað 
f jölda greina eða “hugana”, sem hann 
nú kallar, sem stundum er erfitt að 
flokka af því að þær koma svo víða 
við. 

Ef slept er þýðingunum frá fyrstu 
árum Guðmundar í háskólanum, má 
telja að ritstörf hans hefjist fyrir 
alvöru með bókum hans og skýrslum 
um fræðslumál: Lýðmentun (1903) 
segir frá reynslu á Norðurlöndum, 
en Skýrsla um fræðslu barna og 
unglinga veturinn 1903—1904 (1905) 
frá ástandinu innanlands, en á þess- 
um tveim försendum er bygt frum- 
varp hans til fræðslulaga (1905) sem 
í öllu verulegu var í lög tekið eins 
og hann gekk frá því. Féll það 
þannig í hans skaut að leggja grund- 
völlinn að núverandi skólakerfi 
landsins. Eru barnaskólar með skóla- 
skyldu, kennaraskóli, gagnfræða- 
skólar og hinn almenni mentaskóli 
sniðnir eftir þessum lögum. En 
skylt er á það að líta, að Guðmundur 
var hér ekki brautryðjandi heldur 
maðurinn er lagði smiðshöggið á til- 
raunir hinna eldri manna, er fyrir 
þessu höfðu barist, en það voru real- 
istarnir alt frá því að Gestur Pálsson 
réðst á forntungnanámið í latínu- 


48 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


skólanum og til þess að Einar H. 
Kvaran kom vestan um haf með fyr- 
irmyndir barnaskólanna í huga. 

Á hinn bóginn var Guðmundur ef- 
laust í fræðslumálunum með líf og 
sál, sést það eigi aðeins af öðrum 
greinum er hann skrifaði beint um 
málið (t. d. “Heimavistarskólar”, 
Skírnir, 1905) heldur kemur það 
einnig fram í smágrein, er hann 
kallaði “Smáþjóð—stórþjóð” ( Skírn- 
ir, 1906) að trú hans var sú, að hið 
eina nauðsynlega fyrir okkur væri 
mentun, mentun, og aftur mentun. 
Kemur hér strax í ljós hin Sókrat- 
iska bjartsýni Guðmundar, sem þrátt 
fyrir öll áföll virðist eins sterk í 
dag eins og hún var þegar hann var 
á duggarabandsárunum. 

Þess má og geta, að Guðmundur 
var meðútgefandi hinnar vinsælu 
Lesbókar handa börnum og ungling- 
um, er gefin var út ár árunum 1907-10 
í þrem bindum. 

Þegar það kom til orða um 1920, 
að endurbæta skólafyrirkomulag 
landsins (eftir norrænum fyrirmynd- 
um), þá var Guðmundur enn kosinn í 
mentamálanefnd og átti sinn þátt 
(með sr. Sigurði Sívertsen) í nefnd- 
aráliti hennar (I.-III., 1921; IV., 
1922). Á þessum árum kom fram 
afturkast gegn forntungnahatri real- 
istanna; nú kölluðu því nær allir 
kennarar háskólans á þyngra nám, 
meiri latínu, til að þroska nemend- 
urna—og líka til að vinsa úr þeim. 
Var það lagt til í nefndarálitinu að 
verja jafnmörgum stundum (í menta- 
skólanum) til náms íslensku, latínu 
og stærðfræði. Ennfremur var hér 
gert ráð fyrir skiftingu þeirri í mála- 
deild og stærðfræðideild, er síðar 


hefir föst orðið í efstu bekkjum 
mentaskólanna. 

Loks hefir Guðmundur skrifað 
sögu mentamálanna á Alþingi, sem 
kafla af Alþingissögu þeirri er út 
átti að koma 1930, en enn mun ókom- 
in út. 

Eins og vænta mátti liggur eigi 
all-lítið eftir sálarfræðinginn Guð- 
mund Finnbogason. Þau rit hans 
má greina í tvent eftir því hvort þau 
fjalla um almenna eða hagnýta sál- 
arfræði. í hinn fyrra flokk kemur 
hin fjörlega og frumlega doktorsrit- 
gerð hans Den Sympatiske Forstaa- 
else (1911), Hannesar Árnasonar fyr- 
irlestrarnir Hugur og heimur (1912), 
sem fjalla a. n. 1. um sama efni í al- 
þýðlegra formi, og loks bókin Frá 
sjónarheimi (1918), um fagurfræði 
sjónskynjaninnar. 

Eg er hvorki sálarfræðingur né 
heimspekingur og er því síður en 
svo bær að dæma um þessar bækur 
Guðmundar á fræðilegum grundvelli. 
En eflaust bregður það ljósi á 
Sókratesareðli Guðmundar, að rann- 
sóknarefni hans er eðli þekkingar 
vorrar bæði þeirrar, sem kalla mætti 
vísindalega, en einkum þó þeirrar er 
listræn mætti nefnast, en sem hann 
kallar “skilning samúðarinnar’ (Den 
sympatiske Forstaaelse). Má segja 
að þessi síðarnefndi skilningur sé 
lífsnauðsyn listamönnum, hvort sem 
þeir vinna í leir eða á lérefti, eða 
skapa persónur í leik eða í riti, og 
þessvegna mikill áfangá á braut 
hvers rithöfundar, að gera sér þenn- 
an skilning ljósan. Sýnir það 
markvísi Guðmundar að hann skyldi 
byrja rithöfundarbraut sína með svo 
nauðsynlegum inngangsfræðum. 


GUÐMUNDUR FINNBOGASON SJÖTUGUR 


49 


Auðséð er að Guðmundur dregur 
víða að sér efni í þennan aðalkafla 
rits síns, en ekki virðist hann þar 
ganga fast í spor neins kennara, 
heldur fara frjáls sinna eigin ferða. 
En í innganginum (um vísindalega 
þekkingu og aðferðir hennar) kveðst 
hann helst fylgja skoðunum Wil- 
helm Ostwalds, William James og 
Henri Bergson, sem hann kveðst 
eiga mest að þakka, enda hlustaði 
hann á fyrirlestra hans hálfan annan 
vetur í París. Geymir Hugui og 
heimui m. a. kenningu Bergsons um 
samband meðvitundar og líkama. 

Fiá sjónaiheimi (1918) á í því 
sammerkt við Den sympatiske Foi- 
staaelse, að það er eiginlega fagur- 
fræði sjónarinnar. Guðmundur spyr 
um það, hver áhrif sýnin hafi á oss 
og hversvegna manni þyki þetta fag- 
urt og hitt ljótt. 

Þetta eru aðalrit Guðmundar í al- 
mennri heimspeki. Auk þess hefir 
Guðmundur skrifað margar ritgerðir 
um ýmsa heimspekinga eða þýtt 
kafla úr ritum þeirra og yrði slíkt 
of langt upp að telja. Meðal þess- 
ara höfunda eru: William James, 
F. W. H. Myers, H. Bergson, G. Sim- 
mel, G. Th. Fechner, Wilh. Oswald, 
og W. McDougall, en af ritunum 
skulu nefnd: “Ódauðleiki manns- 
ins”, “Ýmsar tegundir trúarreynslu” 
(W. James, Skíinii 1905), Máttui 
manna (eftir sama, 1925) ; “Um listir” 
(H. Bergson, Skímii, 1906), “Kenn- 
ing Bergsons um trúarbrögðin” 
(Skírnir, 1933) og Samlíf — þjóölíf 
(1932) að miklu eftir W. McDougall: 
The Group Mind (1920). Er af þessu 
auðséð að Guðmundur hefir unnið 
eigi all-lítið verk í því að kynna 


löndum sínum þá heimspeki, sem 
hann hefir sjálfur þóst finna snjall- 
asta með samtímamönnum sínum. 

Á þeim árum sem Guðmundur var 
prófessor í hagnýtri sálarfræði 
(1916-24) skrifaði hann þrjár bækur 
auk fjölda greina um þau efni. Bæk- 
urnar eru Vit og strit (1915), Þörfin 
á vinnuvísindum (1916) og Vinnan 
(1917), en hin fyrsta var að mestu 
safn greina, sem áður höfðu birtst. 
En í bókum þessum og greinum get- 
ur að lesa leiðbeiningar um réttan 
lestur, um auglýsingar, um slátt, um 
mótak, um fiskverkun, um síldar- 
vinnu, um ráðningarskrifstofur, á- 
samt almennari hugvekjum um 
vinnu, kapp og met, nám og starf. 
Engar tölur segja mér vitanlega um 
árangur þessara vinnuvísinda, en þó 
hygg eg að menn hafi lesið leiðbein- 
ingarnar af forvitni og þá oft reynt 
að fylgja þeim, þar sem menn sáu að 
betur mátti fara. Man eg það að eg 
smíðaði mér orf eftir fyrirsögn Guð- 
mundar og tók upp sláttulag það er 
hann mælti með, og það með góðum 
árangri eftir því sem eg komst næst 
mælingalaust. 

Á árunum 1904—1907 tók Guð- 
mundur, eins og áður segir, nokkurn 
þátt í pólitík, það síðasta ár skrifaði 
hann sem landvarnarmaður nokkrar 
greinar í blaðið Ingólf. Árið áður 
(1906) hafði hann líka látið til sín 
taka í fánamálinu með ræðu við fána- 
hvöt stúdentafélagsins í Reykjavík 
(29. nóv.), og greininni “Smáþjóð— 
stórþjóð” ( Skírnir , 1906). Eftir það 
skrifar hann ekki um langan tíma 
neitt nema fyrirlesturinn “Bannmál- 
ið”, ( Ingólfur 1. og 8. nóv. 1911) — 
á móti banninu. 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Það er ekki fyrr en með Stjórnar- 
bót (1924) að hann tekur aftur til 
máls, og þá meir sem hagnýtur sálar- 
fræðingur og kennari heldur en sem 
maður mitt í baráttunni. Segir hann 
svo frá í upphafi bókar, að sig hafi 
dreymt stjórnarfyrirkomulag, sem 
ætti við jafnt í stærsta heimsveldi 
sem í minsta bekkjarfélagi í skóla, 
en mundi það eitt um það, er hann 
vaknaði, að stjórn féll, þegar hún 
reyndist ekki starfi sínu vaxin, enda 
var þá altaf ný stjórn til taks að 
taka við verkum hennar. Á þessum 
árum gekk kreppa yfir landið og 
komu þá sem oftar mjög í ljós gallar 
þingræðis og flokkstjórnar, enda 
fóru þá ýmsir á stúfana að benda á 
þá (Þórbergur Þórðarson, Bréf til 
Láru 1924, Sigurður Þórðarson, Nýi 
sáttmáli, 1925, Guðmundur Hannes- 
son, Út úr ógöngunum, 1926). En þó 
að Guðmundur yrði fyrstur til með 
Stjórnarbót, þá höfðu tímaritin rætt 
málin að nokkru (G. Hannesson get- 
ur þess í sinni bók). En auk ýmissa 
nýmæla, sem Guðmundur kom með, 
svo sem að landið yrði alt eitt kjör- 
dæmi, þá var sú tillaga nýstárlegust 
að stjórnir og embættismenn áttu að 
falla jafnskjótt og að þær stæðust 
ekki þá mælikvarða, sem leggja 
skyldi á þá, — í líkingu við hina 
amerísku próf-mælikvarða í menta- 
stofnunum og skólum. f bókarlok 
reyndi Guðmundur að hengja bjöll- 
una á köttinn og afstýra stríðum 
með því að skylda leiðtogana til að 
vera í fyrstu víglínunum. Sú tillaga 
kvað ekki vera ný í sögunni, en eigi 
hefir hún borið meiri árangur en 
Kellogg-sáttmálar, eða hið allra- 
nýjasta herbragð Rosevelts, er hann 


lét sendiherra sinn bjóða Hitler að 
berjast með þeim vopnum einum er 
reiða mætti um öxl( !!). 

Skylt þessu, en miklu almennara, 
enda sniðið eftir bók McDougall’s 
The Group Mind er ritið Samlíf — 
þjóölíf 1932. 

Hinsvegar er aftur tekið fastara á 
málunum í Úrræði, Nokkrar greinar 
um landsmál (1936). Þetta var í ann- 
ari krepputíð, og vakti það fyrir 
Guðmundi að endurskipuleggja 
framleiðslu og neyslu, iðnað og listir 
ásamt stjórnarfarinu á þann hátt, að 
landsmenn byggi sem mest að sínu 
eigin, þar sem erlendu markaðirnir 
virtust vera að lokast hver um annan 
þveran. Morgunblaðið birti þessar 
greinar (17. jan. — 15. febr. 1936) og 
fór um þær lofsamlegum orðum, en 
ókunnugt er mér, hvort þær hafa 
haft áhrif á stjórnarstefnuna, þótt 
hún að sjálfsögðu hlyti að beinast í 
svipaða átt fyrir aðhaldið frá útlönd- 
um. En sannleikurinn er sá, að það, 
sem oft viftist liggja í augum uppi, 
ef hugsað var fyrir alla þjóðina, varð 
oft óframkvæmanlegt vegna þess að 
það reið í bág við flokkshagsmuni; 
um þessi tvö viðhorf hefir Guð- 
mundur skrifað greinina “Stéttvís — 
þjóðvís” ( Lesb. Mbl. 11. apr. 1937). 
Og markar sú grein að sjálfsögðu 
viðhorf Guðmundar til hinna ís- 
lensku stjórnhátta síðan 1918. Hann 
er enginn flokksmaður og honum er 
ljós hætta sú er leiðir af sundrungu 
þeirri er þeir skapa í þjóðlífinu. 

Það væri að vonum, að sálarfræð- 
ingi þætti gaman að virða menn fyr- 
ir andans sjónum sínum, enda liggja 
allmargar mannlýsingar eftir Guð- 
mund Finnbogason. Á fyrstu árum 


GUÐMUNDUR FINNBOGASON SJÖTUGUR 


51 


skrifar hann um fornmenn: Egil 
Skallagrímsson ( Skírnir 1905), Ing- 
ólf Arnarson (1906), Kormák og 
Steingerði (Skírnir 1907), og á síð- 
ustu áratugunum hefir hann oft 
skrifað afmælisgreinar eða eftirmæli 
eftir merka menn og vini sína. — 
(Guðm. Hannesson sextugur 1926, E. 
H. Kvaran sjötugur 1929, f Einar 
prófastur frá Hofi 1931, f Finnur 
Jónsson prófessor 1934, H. Her- 
mannsson sextugur 1938, o. s. frv.). 
Þá hefir hann skrifað greinir um 
Tómas Sæmundsson ( Skírnir 1907), 
Dr. Björn Bjarnason frá Viðfirði 
(Skirnir 1919), og — heila bók — um 
afreksmanninn Vilhjálm Stefánsson. 

En annars virðist honum ljúfast 
að skrifa um skáldin, helst ljóð- 
skáldin, og skáldskap þeirra. Hann 
skrifar um Egil (oft), Kormák, Einar 
Benediktsson ( Skírnir 1905), Matt- 
hías Jochumsson (í Minningarriti 
1905 og Eimr. 1935), Benedikt Grön- 
dal (í B. Gröndal áttræður 1906), 
Jónas Hallgrímsson ( Skírnir 1907), 
Steingrím Thorsteinsson ( Skírnir 
1914), Stephan G. Stephansson (f 
Vörður 1927), Guttormur J. Gutt- 
ormsson ( Lesb. Mbl. 11. sept. 1938). 
Og hann skrifar um Einar Jónsson 
myndaskáld ( Myndir 1925), en af 
sagnaskáldum hefir hann aðeins 
skrifað um Guðmund Friðjónsson 
(Vaka 1929). Hér eru ekki taldar 
ræður hans, en þar ræðir hann, auk 
sumra þeirra sem nú eru nefndir, 
um Hannes Hafstein, Dr. Helga 
Péturss, E. H. Kvaran, Kristmann 
Guðmundsson, Hallgrím Pétursson 
og Kjarval. Eru ræður þessar mjög 
snjallar og sumar mjög einkennandi 
fyrir manninn sem þær lýsa. 


Hinar fáu undantekningar gera 
ekki annað en að sanna regluna um 
það, að honum þykir vænst um ljóð- 
skáldin, enda kemur Ijóða-ást hans 
fram í fleiru. Það þarf ekki að lesa 
margar greinar eftir hann til að sjá 
að hann hefir Ijóðin á hraðbergi við 
svo að segja hvert tækifæri; virðist 
hann vera einhver mesti kvæðasjór 
þeirra manna sem nú rita á íslensku. 
Og að það hefir löngum verið yndi 
hans að safna ljóðum um ýms efni 
sýna vísnasöfn hans og Ijóða: Aí- 
mælisdagar (1907), Haíræna, sjávar- 
ljóð og siglinga (1923), Dýraljóð 
(1931) og Sólin í ljóðum (Lesb. Mbl. 
2. júní 1939). í þessu sambandi má 
líka að vissu leyti telja Matthías 
Jochumsson, Ljóðmæli, úrvai (1915) 
og Vestan um haf (1930), úrval úr 
ritum Vestur-íslendinga gert í sam- 
vinnu við Einar H. Kvaran. 

Hér er nú komið að sterkustu þátt- 
unum í starfi Guðmundar: glímu 
hans við íslenskt þjóðerni, einkum 
eins og það lýsir sér í íslenskri 
tungu og íslenskum bókmentum. Er 
þetta alt mjög samtvinnað og eigi 
verða rit hans um bókmentirnar 
heldur vel greind frá því sem hann 
hefir skrifað um skáldin, og áður er 
talið. 

Það er því kanske rétt að líta fyrst 
á hlut bókmentanna. Má flokka 
greinar hans um þær í tvent: greinar 
um nútíðarbókmentir, þ. e. nútíma- 
skáldin, sem þegar eru talin, og 
greinar um fornskáld og fornan 
skáldskap, sem flest er enn ótalið og 
skal því snúið að því fyrst. 

Ein af fyrstu greinum Guðmund- 
ar eru greinarnar um Egil Skalla- 
grímsson, Kormák og Steingerði. 


52 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 




Bera þær það með sér hve vel hann 
kann að meta hinn forna skáldskap, 
hina dýru hætti og kenningarnar. 
Síðar verður honum þetta oft að um- 
hugsunarefni og þegar hann t. d. 
tekur Þórsdrápu (Skírnir 1924), þá 
ræðst hann vissulega ekki á garðinn 
þar sem hann er lægstur, né heldur 
þegar hann skýrir Hallmundarkviðu 
(Skírnir 1935). Fleiri vísnaskýring- 
ar liggja eftir hann (t. d. Skírnir 
1928) og oftar en einu sinni vendir 
hann til baka til þeirra Egils og 
Kormáks (“Um nokkrar vísur Egils,” 
Skirnir 1925, “Hversvegna orti Egill 
Höfuðlausn”? Skírnir 1933; um Kor- 
mák: “Skáld hjartans”, Lesb. Mbl. 
26. febr. 1939). Þá má ekki gleyma 
smágrein um “Snorra Sturluson í 
ljósi tveggja vísna hans” (Skírnir 
1941). “Um kenningar” skrifar hann 
í Skírni 1934 og um “Töfra bragar- 
háttanna” í Skírni 1938. 

Af öðrum greinum um fornbók- 
mentirnar er helst að nefna “Lang- 
minni” í Festskrift til Finnur Jóns- 
son (1929), “Lífsskoðun Hávamála 
og Aristotelesar” (Skírnir 1929), og 
“Lífsskoðun fslendinga til forna” 
(Tímarit Þjóðræknisfélags íslend- 
inga 1930). 

í viðbót við það, sem þegar er sagt 
um nýju bókmentirnar má ekki láta 
þess ógetið að Guðmundur hefir, 
síðan hann tók við ritstjórn Skírnis 
1905, verið einhver hinn áhrifamesti 
ritdómari landsins (fyrstu ritfregn 
sína skrifaði hann 1902 um Vestan 
hafs og austan eftir Einar Hjörleifs- 
son), en þó sé eg, er eg nú lít yfir 
ritaskrá hans, að ritfregnir hans eru 
færri að tölu en eg hafði gert mér í 
hugarlund. Hef eg áður drepið á 


það að hann dæmi venjulegast bæk- 
ur frá sjónarmiði höfundanna sjálfra, 
samkvæmt skoðunum þeim, sem hann 
hefir sett fram í Den sympatiske 
Forstaaelse. Það vill líka til að Guð- 
mundur hefir átt andlega samleið 
með öndvegishöfundum íslenskum 
alt þar til H. K. Laxness þverbraut í 
bága við samtíðar-stefnurnar í Vef- 
arinn mikli frá Kasmír (1927). Þá 
bók skildi Guðmundur ekki með sín- 
um venjulega samúðarskilningi, enda 
kvað hann upp úr með það í ritdómi, 
sem er hinn gagnorðasti á íslenska 
tungu: “Vélstrokkað tilberasmér” 

(Vaka 1927). 

Loks skal á það minst að Guð- 
mundur hefir samið mjög gott yfir- 
lit yfir íslenskar bókmentir á ensku: 
“Literature” í Iceland 1926 (3. útg. 
1936). 

Skal nú snúið að þeim þáttum í 
starfi Guðmundar, er sérstaklega 
snúa að tungunni: ritgerðir um 
hana, eða verk beint eða óbeint henni 
til eflingar og auðgunar. Svo má að 
orði kveða að Guðmundur hafi ver- 
ið borinn og barnfæddur í hugsunar- 
hætti um hreint mál. Sá hugsunar- 
háttur hafði ríkt óskorað síðan á 
dögum Fjölnismanna, þótt misjafn- 
lega kæmi hann fram í verkum 
manna. Ekki veit eg til að nokkur 
hafi hreyft mótmælum við þessari 
stefnu, fyrr en Guðmundur Kamban 
gerði það í greininni “Málfræði og 
stíll” (ísaf. 14. ág. 1909), skrifaðri 
einkum gegn þeim, — líklega Bjarna 
Jónssyni, frá Vogi, — sem ömuðust 
við öllu nema fornmálinu á verkum 
nýrra höfunda. En þótt enginn 
hreyfði mótmælum, þá áttu mál- 
hreinsunarmenn eigi að síður við 




GUÐMUNDUR FINNBOGaSON SJÖTUGUR 


53 


ramman reip að draga, þar sem voru 
aukin viðskifti íslendinga við út- 
lönd og þar með aukinn ágangur á 
málið á öllum hugsanlegum sviðum 
frá hinum einföldustu hlutum, eins 
og export-kaffi og gardínum, til 
hinna háfleygustu hugtaka, sem 
þeir sálarfræðingarnir Ágúst H. 
Bjarnason og Guðmundur urðu að 
glíma við í fræðigreinum sínum. 
Og það er óhætt að fullyrða að ís- 
lenskan hefði fyrir löngu verið af- 
skræmd til muna af hinum útlendu 
áhrifum, sem yfir hana hafa gengið, 
ef ekki hefðu verið á hverri öld mál- 
verðirnir, sem vöktu yfir hreinleik 
hennar. Hitt er auðséð, að aldrei 
hefir slíkrar varnar verið eins mikil 
þörf eins og á tímum núlifandi 
manna, og er það mikið happ að hafa 
átt menn eins og Einar H. Kvaran, 
Þorstein Erlingsson, Stephan G. 
Stephansson, Einar Benediktsson, 
Guðmund Friðjónsson, sem fulltrúa 
hennar í skáldskapar-máli, en menn 
eins og Guðmund Björnsson, Guð- 
mund Hannesson í læknamáli, Dr. 
Björn Bjarnason, Ágúst H. Bjarna- 
son, Sigurð Nordal og Guðmund 
Finnbogason í heimspeki og á ýms- 
um sviðum tæknis-málsins, að ó- 
gleymdum Bjarna Jónssyni frá Vogi 
sem fulltrúa málsins á þingi. 

Eflaust hefir Guðmundur ungur 
tekið ástfóstri við tunguna og 
snemma hefir hann fagnað hinum 
stoltu orðum Einars Benediktssonar 
um það að 

orð er á íslensku til 

um alt sem er hugsað á jörðu. 

í glímunni við heimspekina hefir 
hann fundið með gleði að þetta var 


ekki ofmælt, því orðfátt hefir hon- 
um, held eg, aldrei orðið, hvort sem 
hann gróf orðin upp úr djúpum 
minnis síns, eða skapaði ný af hug- 
viti sínu. Og jafnsnemma hefir 
hann skilið, að það sem íslenskuna 
vanhagaði mest um var ekki varð- 
veisla fornra orða, heldur nýsköpun 
bæði á orðum og í notkun orða. 

Fyrsta verk Guðmundar til að 
setja tungunni reglur var starf hans 
með Einari H. Kvaran og Pálma 
Pálssyni í ættarnafna-nefndinni 
1913. Starf þetta var unnið í tvennu 
augnamiði: til þess að leiðbeina 
mönnum í að taka upp góð og gild 
íslensk skírnarnöfn og til þess að 
gefa þeim, sem vildu taka upp ætt- 
arnöfn, kost á sæmilega ríku úrvali 
af íslenskum ættarnöfnum, sem flest 
voru nýsköpuð af nefndarmönnum. 

í þessu starfi mættust þrír andleg- 
ir straumar: hinn alþjóðlegi hugsun- 
^arháttur E. H. Kvarans, sem var 
hlyntur upptöku ættarnafnanna, 
málfegrunarstefna hans og Guð- 
mundar, sem vildi sníða þeim íslensk- 
an stakk og hin málvísindalega 
stefna Pálma, er lét sér ekki nægja 
að leita orðfanga í íslenskuna forna 
og nýja, heldur seildist aftur í aldir 
til hinna upprunalegu orðstofna, eða 
jafnvel orðróta. Gætti þess einkum, 
þar sem nöfn voru dregin af staðar- 
heitum eins og t. d. af -staður, -íjörð- 
ur: -star, -íer. Þóttu þessi nöfn að 
vonum ekki munntöm, en hinsvegar 
hafa nöfn eins og Kamban, Kvaran, 
Kjaran, Haralz, Kaldalóns náð al- 
menningshylli — að svo miklu leyti 
sem menn hafa viljað hafa nokkur 
ættarnöfn. Því þegar nefndarálitið 
kom út ( íslensk mannanöfn. Lög, 


54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


nefndarálit og nafnaskrár. Gefið út 
að tilhlutun Stjórnarráðs íslands 
samkvæmt lögum nr. 41, 10. nóv. 
1913. Reykjavík 1915), þá kom það í 
ljós, að sterkur flokkur málhreins- 
unarmanna var á móti því að menn 
spiltu svo málinu, að taka upp hinn 
útlenda ættarnafnasið yfirleitt. Með- 
al þeirra er í móti mæltu voru menn 
eins og Árni Pálsson, Alexander Jó- 
hannesson og fyrst og fremst Bjarni 
Jónsson frá Vogi, er beittist fyrir 
andstöðunni á Alþingi með þeim á- 
rangri að ný ættarnöfn voru bönn- 
uð með lögum 1925, sem enn eru í 
gildi og varða um hinn forna skírn- 
ar- og föðurnafnasið íslendinga. 

Sá siður er nú að mestu útdauður 
í Vestur-Evrópu; þó halda konungar 
og enskir lávarðar skírnarnafnasiðn- 
um (þ. e. skírnarnafnið en ekki eftir- 
nafnið er notað í ávarpi og umtali: 
Sir William og King George) en 
Rússar halda enn föðurnafpasiðnum 
(Alexandrovitsj=Alexandersson) og 
ætti íslendingum ekki að verða 
skotaskuld úr að bera dæmi þeirrar 
stórþjóðar fyrir sig til að réttlæta 
fastheldni sína við forna nafnvenju. 

21. mars 1908 kom út í ísafold 
greinin “Móðurmálið” eftir Guð- 
mund Finnbogason. f þessari grein 
gerir hann þá tillögu að lærðir menn 
verði skipaðir í nefnd til þess að 
móta ný orð fyrir sjómenn, iðnaðar- 
menn og verslunarmenn. Guðmund- 
ur skrifaði grein þessa í París og má 
vera að samtýni við Franska aka- 
demíið (L’Academie Francaise) hafi 
kveikt hugsunina um samskonar 
stofnun fyrir íslenskuna. Eigi var 
það þó í fyrsta sinni að íslendingum 
hafði flogið slíkt í hug, því Einar 


Benediktsson hafði vakið máls á því 
í Sunnanfara 1891. Grein Guðmund- 
ar hafði heldur ekki sýnileg áhrif að 
sinni. 

En 30. október 1918 flutti Dr. 
Björn Bjarnason frá Viðfirði ágæt- 
an fyrirlestur, “Nýyrði”, á vegum 
Verkfræðingafélags íslands (stofn- 
að 1912), og var fyrirlesturinn birt- 
ur í Tímariti Verkfræðingafélagsins 
(1918). Björn leit svo á að höfuð- 
annmarki málsins væri ekki skortur 
á orðum um nýja hluti, heldur festu- 
leysi í notkun nýyrðanna. Til þess 
að festa notkunina vildi hann að 
safnað yrði tækniorðum innan iðn- 
félaga og annara stofnana með sér- 
orðaforða, og úr því vinsað eða bætt í 
skörðin eftir þörfum. 

Var þessi tillaga tekin til athug- 
unar af félaginu á fundi 26. mars og 
þar var samþykt að koma á fót 
“fastri starfsnefnd til þess að safna 
tekniskum heitum og nýyrðum ís- 
lenskum”. Er sagt frá nefnd þessari 
í Tímariti Verkfræðingafélagsins 
1919, bls. 52.; “f nefndinni sitja þrír 
fastir starfsmenn, og eru það pró- 
fessorarnir dr. Guðmundur Finn- 
bogason og dr. Sigurður Nordal og 
vegamálastjóri Geir T. Zoega; auk 
þess eru fengnir til aðstoðar sérfróð- 
ir menn í hverri grein, sem starfað 
er að.” Ennfremur er frá því skýrt, 
að nefndin sé tekin til starfa við sjó- 
mannafræðina, að Tímarit Verk- 
fræðingafélagsins muni framvegis 
birta orðalistana, og að ýms félög í 
Reykjavík hafi lofað að styrkja 
nefndina með fjárframlögum (sam- 
tals 1400 kr. á ári). í næsta hefti 
Tímaritsins (bls. 53—55) skrifar svo 
Guðmundur um nefndina, sem hann 


GUÐMUNDUR FINNBOGASON SJÖTUGUR 


55 


kallar “Orðanefnd Verkfræðingafé- 
lagsins”, skýrir frá stefnu hennar og 
birtir fyrsta orðalistann. Tekur hann 
það fram að listarnir sé ekki annað 
en tillögur nefndarmanna, verði val 
almennings að skera úr, hvort orðin 
fái að lifa eða ekki. 

En af störfum nefndarinnar er það 
að segja, að hún hélt fyrsta fund sinn 
14. okt. 1919 en hinn 154. og síðasta 
13. febr. 1933. Var viðfangsefni 
fundanna á þessa leið: 

Stýrimannafræði . 4 fundir 

Sjómannamál ... .82 — 

Rafyrði.14 — 

Vefnaður . 1 — 

Skósmíði . 1 — 

Sláttuvél . 2 — 

Verslunarmál ... .39 — 

Heimilismál.11 — 

Um vinnubrögðin segir Guðmund- 
ur (í bréfi 23. febr. 1938): “Orðin 
sem af fundunum spruttu voru flest 
uppástungur okkar Sigurðar [Nor- 
dals], sem voru samþyktar þegar sér- 
fræðingarnir voru ánægðir með þær.” 

Auk orðalistans úr sjómannafræð- 
inni, sem áður er getið og Tilskipun- 
ar um eftirlit með skipum og bátum 
(1922) birtist í Tímaritinu “Nokkur 
heiti úr raffræðinni” (1920 og 1923), 
“Ný og gömul heiti úr vélfræðinni” 
(1925), “Ný og gömul heiti úr sjó- 
mannafræðinni” (1925), og Iðnorða- 
safn (1928), líka prentað sérstaklega. 
f Lesbók Morgunblaðsins (1927) 
birtist “Orð úr viðskiftamáli”, líka 
prentað sérstaklega. 

Svo er að sjá, sem alþýða manna 
hafi tekið tillögum orðanefndarinnar 
fegins hendi, bera auglýsingar í 


blöðunum vott um það. Veit eg 
ekki nema eitt dæmi ákveðinnar mót- 
spyrnu frá sérfræðingunum, en það 
var 1925, þegar Sveinbjörn Egilsson 
veittist að orðum þeim er nefndin 
hafði skapað fyrir sjómenn. Taldi 
hann, að þau væru eigi aðeins óhæf 
heldur stórhættuleg lífi og limum 
sjómannanna. Sveinbjörn skrifaði í 
Ægi, en Guðmundur svaraði í Morg- 
unblaðinu (í maí 1925). 

í nánu sambandi við þessa orða- 
smíð Guðmundar standa þýðingar 
hans. Hefir hann oftar en einu sinni 
bent á það, að hann hafi í og með 
gert þær til þess að þjálfa íslenskuna 
við ýmiskonar efni og hugsanir. Ef 
þetta á við um Úrvalsgreinar (1932, 
enskar “huganir”) eða Markmið og 
leiðir eftir Aldous Huxley, þá er 
auðséð að það á enn meir við um 
Stærðfræðina eftir A. N. Whitehead. 
Annars hefir Guðmundur lýst af- 
stöðu sinni til málsins í greininni 
“Hreint mál” ( Skírnir 1928) og til 
þýðinganna í “Þýðingar” ( Skírnir 
1939). 

Starf Guðmundar í þágu málsins 
mun yfirleitt hafa verið vel þegið, 
bæði orðasöfnin og þýðingarnar. En 
undantekningarlaust hefir það vitan- 
lega ekki verið. Sérfræðingar hafa 
sett út á Stærðfræðina, og bókmenta- 
mönnum hefir þótt lítill búbætir að 
sumum ' þýðingunum eins og Mann- 
fræðinni (ekki við alþýðu hæfi) eða 
Markmiðum og leiðum (af sömu á- 
stæðu). Menn hafa kvartað undan 
því stundum að skrifstofudámur 
væri að orðasmíðinni. Sumir hafa 
jafnvel kvartað yfir því að þeir 
skildu ekki þýðingarnar, nema þeir 
hefðu frumritið fyrir sér. Hafa þess- 







56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSL ENDINGA 


ar aðfinslur helst komið frá mönnum 
í vinstra fylgingararm rithöfund- 
anna, mönnum sem fylgt hafa hinni 
nýju stílstefnu Þórbergs og Laxness. 
Er auðvitað að þessir menn, sem 
markvist hafa unnið að sköpun hins 
nýja bókmentastíls, er hvorki for- 
smáir alþýðuorð þó af útlendum upp- 
runa sé, né upptöku útlendra orða, 
ef smekkurinn býður þeim svo við að 
horfa, — það er auðvitað að þessir 
menn myndu öðrum fremur finna 
veilur í stíl Guðmundar, sem siglir 
hjá öllum þessum skerjum. Það 
verður altaf að nokkru leyti smekk- 
atriði að hve miklu leyti menn slaka 
á taumnum við útlendu áhrifin. En 
jafnvel þeir, er gefa lausastan taum- 
inn, munu þó fúslega játa, að eigi 
megi með öllu sleppa taumhaldinu, 
enda er hætt við að þá yrðu dagar ís- 
lenskunnar, eins og hún er nú, fljótt 
taldir. Þessvegna verður, að minni 
hyggju, þeim mönnum aldrei of- 
þakkað, er velja hinn erfiðari kost- 
inn og slaka ekki á klónni í kröfun- 
um um hreinleik málsins. Og í þeim 
flokki stendur Guðmundur manna 
framast. 

Eg má ekki skiljast svo við þetta 
mál, að eg harmi það ekki að orða- 
nefndin skyldi leggja niður störf sín. 
Eg get ekki betur séð en að þörfin 
fyrir slíka nefnd fari sívaxandi. Slík 
nefnd hefði t. d. átt að skipuleggja 
þýðingar á hernaðarmáli og öllu því 
sem hernáminu við kemur. Það hefði, 
að minni hyggju, átt að vera ein af 
aðal landvarnar-ráðstöfunum að láta 
þessa nefnd starfa meðan á stríðinu 
stæði. Því einmitt á sviði málsins 
getum við haldið landvörn uppi og 
eigum að gera það. Get eg ekki 


skilið annað en að það hefði verið 
kleift fjárhagsins vegna á þessum 
tímum, þegar íslendingar eru að 
verða miljónerar á stríðsgróða. 

Auk starfsins að auðgun tung- 
unnar varð íslensk tunga Guðmundi 
einnig íhugunarefni á margan hátt, 
en þó einkum frá menningarsöguleg- 
um og sálfræðilegum sjónarmiðum. 
Má heita að greinar eins og “íslensk 
gælunöfn” ( Skírnir 1926), “Bölv og 
ragn” ( Skírnii 1927) og jafnvel “Or- 
sakir hljóðbreytinganna” (á þýzku 
1929, Skírnir 1931), sé eins nauðsyn- 
legir hlekkir í hugsana-festi hans 
um eðli fslendinga, eins og t. d. 
“Þorskhausarnir og þjóðin” ( Eimr. 
1925). Hið merka í grein hans um 
hljóðbreytingarnar, er tilraun hans 
til að skýra breytingarnar á Sturl- 
ungaöld út frá sálarlífi manna. Hvort 
honum hefir tekist það er annað 
mál, en geta má þess, að þessar hugs- 
anir hans um málið eru í beinu fram- 
haldi af greininni “Sálarlífið og 
svipbrigðin” ( Skírnir 1926). 

Eftir 1916 fór Guðmundur Finn- 
bogason meir og meir að brjóta heil- 
ann um þjóðernis-einkenni íslend- 
inga. Eins og áður segir, fór hann 
það ár í fyrirlestra-ferð um bygðir 
Vestur-íslendinga, las þeim fyrir 
Um viðhald íslensks þjóðernis í 
Vesturheimi (Winnipeg 1916) og 
skrifaði grein um þá í Skírni árið 
eftir. Þykir mér ekki ólíklegt, að 
kynni hans af Vestur-íslendingum 
hafi skerpt sjón hans á því, sem 
einkennilegt er í fari íslendinga 
bæði heima og erlendis. Að minsta 
kosti skrifar hann nú greinina 
“Landið og þjóðin” (Skírnir 1916), 
þar sem hann reynir að gera það 


GUÐMUNDUR FINNBOGASON SJÖTUGUR 


57 


sennilegt, að hið ómjúka loftslag og 
hið harða land hafi stuðlað að kyn- 
bótum hins íslenska þjóðarstofns 
með úrvali þeirra, er sterkastir voru 
í lífsbaráttunni (Darwin). Þetta 
sama efni er nú tekið til vandlegrar 
meðferðar í ritinu Land og þjóð er 
fylgdi Árbók Háskólans 1921. Er 
þar athugað hvaða áhrif lega lands- 
ins og stærð, landskostir, loftslag og 
landslag hafi á þjóðina og það eigi 
aðeins í heild, heldur og í sérstökum 
landshlutum. Af útlendum ritum 
sem til samanburðar eru tekin kveð- 
ur mest að Ellsworth Huntington, 
Civilization and Climate (1915), því 
sjónarmið Huntingtons og Guð- 
mundar eru mjög lík, og þegar Hunt- 
ington skrifar bók sína The Charac- 
ter of Races as Influenced by Physi- 
cal Environment, Natural Selection 
and Historical Development (1924), 
þá skýrir Guðmundur frá efni henn- 
ar, að því leyti sem það snertir ís- 
lendinga í “Eðlisfar íslendinga” 
(Skírnir 1925). Má telja víst að 
þetta hafi orðið honum uppörvun að 
halda áfram rannsóknum um þessi 
efni. Auk þess stóð nú fyrir dyrum 
hin mikla þjóðhátíð fslendinga 1930, 
og leit Guðmundur á hana sem nokk- 
urskonar dómsdag fyrir þjóðina 
(“1930”, Andvari 1926 og “Dómsdag- 
urinn 1930”, Lesb. Mbl. 24. jan. 1926), 
þ. e. tækifæri til að staldra við og 
gera sér grein fyrir andlegum þroska 
sínum eigi síður en veraldlegum 
framförum. Sem hátíðis - greinar 
skrifaði hann þá líka “Lífsskoðanir 
fslendinga til forna” fyrir Tímarit 
Þjóðræknisfélagsins, “Alþingi 1117” 
fyrir Skírni og “Alþingi og menta- 
málin” fyrir Sögu Alþingis (óútkom- 


in). En í greinum eins og “Um mann- 
lýsingar” (Eimr. 1925) og “Hug- 
vekja” ( Skírnir 1928) er höfundur- 
inn að leita að sjónarmiðum að lýs- 
ingu einstaklinga og þjóðar, og “ís- 
lendingar og dýrin” ( Skírnir 1931) 
eru beinlínis einn þáttur í menning- 
arsögu þjóðarinnar. 

Loks eru niðurstöðurnar af 
þessum rannsóknum dregnar saman 
í ritinu íslendingar, nokkur drög að 
þjóðarlýsingu (1933). í þessu riti, 
sem kom út á sextugsafmæli höfund- 
ar, leggur hann sama mælikvarða á 
þjóðina eins og hann hafði lagt á 
einstaklinga í öndverðum rithöfund- 
arferli sínum. Einstaklinga og þjóðir 
á ekki að meta eftir allri frammi- 
stöðu þeirra, heldur eftir því sem 
hver um sig hefir best gert. Og eins 
og einstaklingur verður ekki metinn 
eftir því sem hann gerir sjúkur eða 
andlega tröllriðinn, þá má ekki dæma 
þjóðina eftir þeim verkum sem hún 
framleiðir á öldum kúgana og niðr- 
unar. “Hvort er íslenskara,” spyr 
Guðmundur, ‘Glaður ok reifur | skyli 
gumna hverr | uns sinn bíður bana,’ 
eða ‘svartagallsraul’ og ‘heimsósóm- 
ar’ frá 17. öld? Eg held hið fyrra.” 

Eftir þessum sjónarmiðum skrifar 
svo Guðmundur um uppruna íslend- 
inga, landnámsmenn, stjórnarskipun 
þeirra, lífsskoðun, trú og “hjátrú”, 
eða dulspeki — Guðmundur kallar 
kaflann um það “huliðsheima”. Þá 
skrifar hann um málið, íslenskuna, 
sögurnar og kveðskapinn, hina dýru 
hætti og kenningarnar, sem hann 
skilur svo vel. í beinu framhaldi af 
því er kafli um listir og íþróttir. Þá 
er kafli um landið frá sömu sjónar- 
miðum og í Land og þjóð og annar 


58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um sambúð íslendinga við skepnur 
sínar eins og hún hefir markast í 
máli og bókmentum þjóðarinnar. Þá 
kemur fyrst tilraun til að vinna þjóð- 
arsvipinn úr þúsund einstökum 
mannlýsingum og síðan úrval úr um- 
sögnum erlendra höfunda um landið, 
“þeirra er mér virðist hafa lýst henni 
af mestri þekkingu og skilningi.” í 
kaflanum “Frá ýmsum hliðum” dreg- 
ur höfundurinn fram eigi aðeins hin- 
ar bjartari minningar, heldur einnig 
sumar af skuggahliðum sögunnar til 
skýringar máli sínu, og í niðurlags- 
kafla dregur hann dæmin saman og 
gerir nokkurn samanburð við útlend- 
ar þjóðir um bókaútgáfu íslendinga. 

Þetta höfuðrit Guðmundar var 
einstætt á sínum tíma. Sambærileg 
að nokkru leyti eru rit Jóns Jóns- 
sonar Aðils íslenskt þjóðerni og 
einkum Gullöld íslendinga, sömu- 
leiðis íslenskir þjóðhættir eftir Jón- 
as Jónsson. Öll þessi rit taka ís- 
lenska menningu til meðferðar. En 
það er eigi aðeins að hin andlega hlið 
menningarinnar sé tekin fastari tök- 
um í köflum Guðmundar, heldur er 
alt mat hans persónulegra og meir 
við nútíðina bundið. Að vísu er að- 
dáun Jóns Aðils á Gullöldinni ^neð 
ósviknum blæ síns tíma ekki síður 
en fyrirlitning sr. Jónasar á kredd- 
unum, kerlingabókunum, fátæktinni 
og sóðskapnum. En báðir vilja þeir 
lýsa menningu þess tímabils, sem 
þeir taka til meðferðar sem trúast, 
og báðir taka menningu hversdags- 
lífsins sérstaklega föstum tökum. 
Þeir eru realistar í vísindalegri 
hugsun. 

Guðmundur skygnist aftur á móti 
fyrst og fremst eftir andanum, eðlis- 


farinu, og þeim verðmætum, sem enn 
standa í fullu gildi á markaði nútíð- 
arinnar. Hann hugsaði sér að rit sitt 
mundi geta varið rúm sitt í ritsafn- 
inu Legacy oí Nations. Það var eins- 
konar Arfur íslendinga. Og í fram- 
tíðinni mun það eflaust borið saman 
við hið mikla rit Nordals með því 
nafni. Líklega á það fyrir sér að 
standa í nokkrum skugga af stall- 
bróður sínum. Enginn skyldi þó 
ætla að riti Guðmundar verði gleymt 
og það þótt ekki sé tillit tekið til 
þess, að það kom fyrr út. Því strand- 
högg Guðmundar í andans ríki fs- 
lendinga eru alt of skelegg til þess 
að minning um þau geti nokkurn- 
tíma firrst að fullu. 

Framleiðsla Guðmundar á síðasta 
tug ævinnar hefir borið sama mark- 
vissa svip, sem einkendi störf hans 
áður. Merkast af því sem hann hefir 
skrifað nýtt er tvímælalaust Iðnsaga 
íslands (1943) unnin á síðustu fimm 
árum. En auk þess hefir hann unnið 
að því að “marka og draga í land” 
hið besta, sem hann hafði rætt og 
ritað á langri og starfsamri ævi. 
Komu ræður hans út þegar hann var 
hálfsjötugur (1937), en greinasafnið 
á sjötugsafmælinu (1943). 

Hér verður fyrst greint frá Iðn- 
sögunni sem út kom í tveim stórum 
bindum, útgefin af Iðnaðarmannafé- 
laginu í Reykjavík 1943. 

Upptökin að því verki eru að vísu 
hjá Iðnaðarmannafélaginu í Reykja- 
vík, sem á fundi 21. jan. 1937 tók að 
velta því fyrir sér, hvort ekki væri 
ráðlegt að halda upp á 75 ára afmæli 
félagsins 3. febr. 1942 með slíku riti. 
Báru fundarmenn vandkvæði sín fyr- 
ir Guðmund, en hann flutti erindi 


GUÐMUNDUR FINNBOGASON SJÖTUGUR 


59 


um tilhögun sögunnar á fundi 28. 
apríl 1937. 10. mars 1938 samdi fé- 

lagið svo við Guðmund um að taka 
að sér ritstjórn bókarinnar. 

Það var ætlun Guðmundar að fá 
sérfræðinga til að skrifa um sínar 
iðnir, en svo fór að hann varð sjálfur 
að skrifa um tíu iðnir: skipasmíðar, 
húsgagnasmíðar, ílátasmíðar, skurð- 
list (með Ríkarði Jónssyni), söðla- 
smíði, saltgerð, brauðgerð, litun, 
dráttlist og handritaskraut og bók- 
band. Er þetta mikið efni og sund- 
urleitt, og er óhætt að fullyrða að 
fáir menn myndu hafa gert því öllu 
betur skil en höfundurinn, þótt hins 
sé ekki að vænta, að hann hafi einn 
getað gert það eins vel eins og fleiri 
samverkamenn, ef fengist hefðu. 

Auk Guðmundar á nafni hans 
Hannesson langmerkastan hlut í bók- 
inni þar sem er “Húsagerð á íslandi”, 
saga frá elstu tíð fram á vora daga, 
og markar hún eigi all lítið spor í 
þekkingu vorri á þessum efnum, 
einnig í fornöld, hvað þá um nýja 
tímann. Þessi mikla saga fyllir 
meira en % fyrra bindis. f seinna 
bindið skrifa m. a. Matthías Þórðar- 
son (málmsmíði), Þorkell Jóhannes- 
son (járngerð, ullariðnaður), Guð- 
brandur Jónsson (ölgerð), Hallbjörn 
Halldórsson (prentlist), Inga Lárus- 
dóttir (vefnaður, prjón og saumur), 
o. fl. o. fl. Bókinni fylgir ennfrem- 
ur “Yfirlit yfir iðjustarfsemi á land- 
inu árið 1941” eftir Klemens 
Tryggvason og Torfa Ásgeirsson og 
“Skrá um iðju og handiðnað á ís- 
landi í árslok 1942” eftir Sveinbjörn 
Jónsson. Gefa þessar skýrslur báð- 
ar hina gleggstu hugmynd um hinn 
nýja iðnað sem upp hefir sprottið á 


landinu á síðustu tveim-þrem ára- 
tugum. Er óhætt að segja að sagan 
sé í heild sinni hin ágætasta, bæði 
Iðnfélaginu og ritstjóra hennar til 
sóma. 

Hálf-sjötugur gaf Guðmundur út 
Mannfagnaö (1937), safn af tæki- 
færisræðum eftir sig. Var það vel 
ráðið, því hann er með bestu ræðu- 
mönnum, er landið hefir átt, og er 
þó erfitt um samanburð, því að þetta 
er hið eina safn af tækifærisræðum, 
er prentað hefir verið. Er auðsætt 
af því, hvílíkt skarð það fyllir í bók- 
mentunum. Bera ræðurnar Guðmundi 
hið besta vitni um andlegt kjarnsæi 
og fyndni eigi síður en lærdóm hans 
og hæg heimatök í hinu víðlenda ríki 
íslenskra bókmenta — einkum Ijóð- 
anna. Ekki mun eg fara í neinn 
eltingaleik við ræðurnar, því þær eru 
margar hver annari betri, en þó vil 
eg minna alla á að lesa ræðuna sem 
Guðmundur heldur yfir sjálfum sér 
sextugum, með því að skarpskygni 
hans á sjálfan sig er síst minni en er 
hann beitir henni við önnur við- 
fangsefni. 

Sjötugur, gefur Guðmundur svo 
út Huganir (1943) sínar, safn af 
greinum frá f jórum tugum ára. “Þeg- 
ar eg nú les þessar huganir í sam- 
fellu,” segir hann í formála, “virðast 
mér þær raunar vera þættir í sömu 
viðleitni og að eg hafi altaf verið að 
klappa sama steininn.” Enda er það 
mála sannast, að þó að viðfangsefni 
Guðmundar hafi nokkuð breyst á 
langri ævi, þá hefir viðhorf hans 
sjálfs og andleg reisn haldist óbreytt. 

Hann er á sjötugsaldrinum eins 
bjartsýnn og hann var í æsku, eins 
fús á að treysta skynsemi sinni til 


60 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 




að glíma við hin dýpri rök eigi síður 
en dagleg fyrirbrigði eins og andlits 
farða ungu stúlknanna. Jafnfús 
virðist hann líka að trúa því, að það 
sem satt er og rétt, fagurt og gott 
hljóti að ganga með sigur af hólmi 
að lokum. Hann trúir því víst, að 
kvenhugsjón sú, er hann dregur úr 
djúpi fornaldarinnar, Áslaugareðlið, 
verði ríkara að lokum en hið ennþá 
eldra villimenskueðli konunnar, sem 
birtist í andlitsfarðanum. Og hver 
sem les lýsingu hans á Áslaugu á 
erfitt með að verjast því að trúa með 
honum. 

Ef munurinn er nokkur, þá væri 
hann helst sá, að þar sem Guðmundur 
í eldri greinunum boðar fagnaðar- 
erindi vísinda og mentunar, hetju- 
dug og vinmigleði, í einu orði sagt: 
drengskap þeirra manna er vaskir 
eru og fara batnandi, þá glímir hann 
í hinum síðari greinum við enn dýpri 
rök í greinunum “Satt, fagurt og 
gott” (1936), “Trú og vísindi” (1936) 
og “Það sem af andanum er fætt” 
(1941), í þeirri von að honum takist 
að sjá hilla undir enn varanlegri 
verðmæti en annars eru augljós fyrir 
flestra manna sjónum. 

En andlega fjörið, fyndnin og 
hugkvæmnin og ratvísin í íslenskum 
bókmentum að fornu og nýju eru 
ávalt sjálfum sér lík í ritum Guð- 
mundar. 

Fyndnari greinum en t. d. “Púkinn 
og fjósamaðurinn”, eða “Þorskhaus- 
arnir og þjóðin” mun leitun á, en 
öllu gamni Guðmundar fylgir nokk- 
ur alvara. 

Leitun mun einnig vera að slyng- 
ari greinum á íslenska tungu en 
greininni “Um ‘akta’-skrift”, enda 


hefir hún með réttu lengi verið talin 
ein af fullkomnustu greinum Guð- 
mundar. 

Hinsvegar hygg eg að íslendingar 
eigi ekki völ á betri siðgæðisprédik- 
un en greininni um “Drengskap”, 
enda sýnir Guðmundur hvergi betur 
en í henni, hvernig fslendingar 
liggja enn við sterka stjóra í forn- 
öldinni. “Drengir heita vaskir menn 
ok batnandi” skrifar Snorri Sturlu- 
son, en Guðmundur bætir við: “Það 
er trú mín að í [þessum orðum] sé 
fólginn grundvöllur allrar siðfræði.” 

En þetta er líka eitthvert ágæt- 
asta dæmi þess, hvernig Guðmundur 
tekur stuttan texta úr hinum hóf- 
sömu fornritum vorum og leggur út 
af honum, eins og prestur út af 
biblíutexta, með heimfærslu upp á 
nútímann. Annað og erfiðara dæmi 
slíkrar texta-útleggingar er “Hug- 
vekja”, sem hefst á reglum Snorra 
um mannkenningar og endar í víð- 
feðmum tímabærum tillögum um 
viðhald hinnar íslensku þjóðar. 

Þegar augum er rent yfir feril 
Guðmundar, þá er auðséð, að hann 
hefir sjálfur ávalt verið drengur 
hinn besti. Vaskur maður hefir hann 
verið eins og best verður á kosið, 
það sýnir eigi aðeins hið mikla dag- 
lega starf sem dreift liggur í grein- 
unum, heldur einnig fyrirhyggja 
hans og sú andlega harðfylgni er til 
þess þarf að skila stórvirkjum fyrir 
ákveðinn tíma eins og íslendingum á 
sextugs afmælinu, Mannfagnaði, er 
hann er hálfsjötugur, og Hugunum, 
þá er hann stendur á sjötugu. Batn- 
andi hefir Guðmundur hinsvegar 
ekki farið, og það af þeirri einföldu 
ástæðu, að hann er þegar í upphaf- 




GUÐMUNDUR FINNBOGASON SJÖTUGUR 


61 


inu góður. Upphaf hans var ekki 
ólíkt fæðingu Aþenu, sem hljóp al- 
brynjuð úr höfði Seifs. Menn sem 
hljóta slíkt eðli í vöggugjöf eldast 
heldur ekki nema heilsan bili. 

Af þessum ástæðum er það einlæg 
ósk mín Guðmundi til handa, að 


hann megi enn verða áttræður eða 
níræður karl, en halda þó fjöri sínu 
og andlegum vaskleik. Er það trúa 
mín að úr þeim belg, þótt skorpna 
næði nokkuð af elli, muni enn mörg 
skilin orð koma, sem fslendingum er 
betra að hafa en missa. 


Eftir Guttorm J. Guttormsson 


Hver mannssál er geimur af mána og sólu lýstur, 
— í manni er geimurinn sá ekki allur hýstur — 
Því fleiri sem eru og meiri á manni gluggar, 

Því meiri er ljósbirtan inni og færri skuggar. 


Og þroskinn er fólginn í þessu: að lyfta upp blæjum, 
Svo þurfi ekki ljósið að utan að vera á gægjum, 

En komist það geti í herbergin öll óhindrað 
Og hvarvetna, jafnvel í afkimum, lýst og tindrað. 


Eg tala ekki um, ef að tylt er upp spegli á þilið, 
Að tvöfalda dýrðina — ljósið og geislaspilið, 

Og opnaðir gluggarnir allir að veita inn straumi 
Af ilmlofti fersku, með lífssöngvaklið og glaumi. 


Við vitum að fyrir sér veggirnir eiga að hrynja, 

— Því veðrin á þekjunni hlífðarlaust einatt dynja — 
Þá samlagast rúminu úti það rúm, sem var inni, 

Og eilífi geimurinn verður ei stærri né minni. 


Að alt, sem var hugsað og aðhafst og séð og lifað, 

Og alt, sem var talað, á hljómkringlu standi skrifað, 
Og hljómkringlan fari’ undir norðljósa nál að snúast 
Að náttúrulögum í geimnum — við því má búast. 

- ★ - 


Eftir J. Magnús Bjarnason 


Eg hefi oft tekið það fram í þessum 
þáttum af íslendingum í Nýja-Skot- 
landi, að eg hafi verið vikadrengur í 
gullnámu austur við hafið sumarið 
1880. Eg var þá 14 ára gamall. Eg 
hefi líka getið þess, að eg hafi haft 
fæði og húsnæði, þann tíma, hjá ís- 
lensku námupiltunum sex, sem unnu 
þar í námunni. Hús (eða shanty ) 
þeirra stóð undir þéttum greniviðar- 
runni hátt í hlíðinni fyrir norðan 
námuþorpið og skamt frá þjóðvegin- 
um, sem lá yfir Elgsheiðar og austur 
að sjó. Nokkrum sinnum bar íslenska 
gesti þar að garði, og einn þeirra var 
einhleypur maður, rúmlega þrítugur 
að aldri, sem hét Sighvatur. Föður- 
nafn hans heyrði eg víst aldrei nefnt, 
en hann hafði tekið sér viðurnefnið 
Sutherland skömmu eftir að hann 
fluttist til Ameríku. 

Eg man vel eftir því, þegar Sig- 
hvatur kom til okkar. Það var á laug- 
ardagskvöld, snemma í ágústmánuði 
(1880). Hann kom þá frá Nýfundna- 
landi, þar sem hann hafði verið í 
vinnu, í koparnámu, í þrjú eða fjögur 
ár. Hann var nú í þann veginn, að' 
leggja af stað suður til Boston, en 
þangað var bróðir hans kominn fyrir 
rúmu ári. Sighvatur kom til okkar, 
til þess að kveðja íslensku námupilt- 
ana, sem hann þekti vel, og einn 
þeirra var náfrændi hans. 

Sighvatur var tæplega meðal-mað- 
ur að vexti, dökkhærður, snareygður 
og einarðlegur. Eg heyrði íslensku 
námupiltana segja það um hann, að 


hann væri duglegur og trúverðugur 
verkmaður, en nokkuð sérkennilegur 
í lund, og að hann sæti jafnan fast við 
sinn keip, þegar því væri að skifta. 
Þeir höfðu allir verið honum sam- 
ferða frá íslandi til Ontario, sumarið 
1874, og fóru með honum austur að 
hafi, þá um haustið. En hann skildi 
við þá í Nýju-Brúnsvík, og fór þaðan 
næsta sumar til Halifax, Lockeport, 
og annara staða þar á ströndinni, og 
síðan til Nýfundnalands. 

Sighvatur var hjá okkur frá því á 
laugardagskvöld og þangað til á 
mánudagsmorgun. Það var í eina 
skiftið, sem eg sá hann. Og eg veit 
mjög lítið um hann, þó að eg að vísu 
heyrði hans nokkrum sinnum getið 
eftir að hann fluttist til Bandaríkj- 
anna. En eg man eftir smásögu einni, 
sem hann sagði íslensku námupiltun- 
um, skömmu áður en hann kvaddi þá, 
og hún er á þessa leið:— 

Á ferðastjái mínu hér um Atlants- 
hafsströndina, sumarið 1875, fékk eg 
alt í einu af tómri tilviljun atvinnu 
hjá heildsölufélagi nokkru, sem átti 
þrjú stór vörugeymsluhús í allstórum 
hafnarbæ. Yfirmaður félagsins hét 
Milman. Hann var kominn á efra 
aldur, þegar eg kyntist honum. Hann 
þótti fremur vinnuharður og stirður 
í lund, en áreiðanlegur í viðskiftum. 
Strax vildi hann vita, hverrar þjóðar 
maður eg væri, því að hann heyrði, að 
eg átti erfitt með að mæla á enska 
tungu. Og þegar eg sagði honum að 


SIGHVATUR 


63 


eg væri fslendingur, virtist mér hann 
eiga bágt með að trúa því. 

“íslendinga hefi eg aldrei á ævi 
minni augum litið,” sagði hann, “og 
eg hefi því enga hugmynd um, hvern- 
ig útlits þeir eru; en Norðmenn, Svía 
og Dani hefi eg séð, og þér svipar til 
sumra þeirra. Þú ert, meira að segja, 
ekkert ólíkur sumum ungum mönn- 
um, sem hingað hafa komið af Norð- 
ur-frlandi.” 

“Samt er eg íslendingur,” sagði eg, 
“og eg er fæddur og uppalinn á ís- 
landi.” 

“Sjálfsagt er það satt, fyrst þú 
staðhæfir það,” sagði hann hálf- 
kuldalega; “það væri líka næst kjána- 
legt, að þú kallaðir þig íslending, ef 
þú værir það ekki.” 

Milman hafði hátt á þriðja tug 
manna í þjónustu sinni, og sumir 
þeirra voru búnir að vera þar í mörg 
ár, og eg gat ekki annað merkt, en að 
öllum líkaði vel að vinna þar og þætti 
laun sín viðunanleg. Eg var þar í 
næstum tvö ár, og allan þann tíma 
voru þar sömu mennirnir, að undan- 
teknum vökumanninum. Sami vöku- 
maður var þar sjaldan lengur en tvo 
til þrjá mánuði, af hvaða ástæðu sem 
það var. Vökumaðurinn, sem var þar, 
þegar eg kom þangað, var látinn fara 
eftir rúman mánuð, og hann kom 
þangað aldrei aftur. Næsti vöku- 
maður var búinn að vera þar tæpa 
þrjá mánuði, þegar honum var vísað 
úr vistinni. Og hann kom aldrei á 
þær slóðir aftur. Eg heyrði engan 
minnast á það, af hverju að þessir 
menn voru látnir hætta vökumanns- 
starfinu ; það var eins og engum þæ'tti 
það undarlegt. En eg fékk þá hug- 
mynd, að vökumannsstaðan við vöru- 


húsin hans Milmans væri í meira lagi 
vandasöm. 

Með því að eg þóttist viss um, að 
eg mundi hafa stöðuga atvinnu við 
vöruhúsin um all-langan tíma, þá 
bygði eg mér dálítinn bjálka-kofa 
spölkorn fyrir austan vöruhúsin og 
skamt frá sjónum. Og fékk eg leyfi 
til þess hjá Milman, því að heildsölu- 
félagið átti þar landspildu. Eg keypti 
mér litla stó, dálítið borð, tvo ódýra 
stóla og bedda. Og þarna bjó eg einn, 
og fann fljótt, að það var að stórum 
mun kostnaðarminna en að fá fæði og 
húsnæði á gistihúsi inni í bænum. 

Svo var það einn dag, vorið 1877, 
að Milman mintist á það við mig, að 
sig langaði til, að eg tæki að mér 
vökumannsstarfið. 

“Á morgun læt eg þann mann fara, 
sem haft hefir vökumannsstarfið á 
hendi, nú í tvo mánuði,” sagði Mil- 
man; “hann er að vísu góður maður, 
en hann er ekki starfinu vaxinn. Þú 
hefir aftur á móti, að eg hygg, flesta 
þá kosti til að bera, sem vökumaður 
þarf að hafa. Eg vil að þú byrjir það 
starf annað kvöld, og ef þér fellur 
það vel, og félaginu líkar við þig, þá 
verður þú hér áfram, og laun þín 
verða hækkuð ofurlítið um næstu 
mánaðamót. Þú verður að vera hér 
við vöruhúsin frá því, að verkamenn- 
irnir hætta vinnu sinni á kvöldin og 
þangað til að þeir taka til starfa að 
morgni. En þú mátt fara heim til 
þín hverja nótt, um miðnættið, til 
þess að borða; en mundu það, að vera 
kominn hingað aftur innan eins 
klukkutíma. — Annað kvöld veiti eg 
þér nánar leiðbeiningar næturvarð- 
arstarfinu viðvíkjandi.” 

Eg sagði Milman að eg skyldi 


64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


reyna að takast þetta starf á hendur, 
fyrst honum væri það áhugamál. En 
mér var það samt ekki ljúft, því að eg 
þóttist viss um, að hann mundi vísa 
mér burtu við enda mánaðarins. 

Næsta kvöld tók eg við vökumanns- 
starfinu eftir að Milman hafði mjög 
rækilega sagt mér og sýnt mér, í 
hverju að starfið væri fólgið. 

Svo kom dálítið atvik fyrir, sem 
mér verður lengi minnisstætt. 

Það var eina nótt, í byrjun fjórðu 
vikunnar, sem eg var næturvörður, 
að eg fór, eins og eg var vanur að 
gjöra, heim í kofann minn um mið- 
nættið, til þess að hita mér te og fá 
mér matarbita. Og þegar eg var bú- 
inn að hita te, láta brauð og síróp 
( molasses ) á borðið, hella te í skál, 
og í þann veginn að setjast við borðið, 
heyrði eg að gengið var heim að kof- 
anum, og að sá var mjög þungstígur, 
sem kominn var. Eg hætti við að 
setjast við borðið og beið þess, að 
drepið yrði á dyrnar. Og svo leið 
dálítil stund, að enginn drap á dyr. 
En alt í einu var hurðinni hrundið 
upp, og inn á gólfið gekk maður, hár 
og gildur, og staðnæmdist skamt frá 
borðinu. Hann var bersýnilega ekki 
eldri en hálf-þrítugur, og heldur fríð- 
ur sýnum, en hann var að sjá dökkur 
og óhreinn í andliti, eins og hann 
hefði komið úr steinkola-vinnu, en 
hendur hans voru samt hreinar og 
hvítar. Hann var í gamalli úlpu, 
mjög síðri, hafði leiruga, slitna skó 
á fótum, og gráan hattkúf á höfði. 
Hann kastaði ekki kveðju á mig, og 
virtist í fyrstu ekki gefa mér neinar 
gætur. En hann færði sig nær borð- 
inu og horfði á matinn, sem á því var, 
eins og hann langaði ákaft í hann. 


Eg varð fyrri til að taka til máls og 
sagði: 

“Hver ertu? Hvaðan kemurðu? 
Og hvaða erindi áttu hingað?” 

Hann hrökk við, leit til mín og 
svaraði: 

“Eg er landshornamaður og kem úr 
öllum áttum eins og vindurinn. Eg 
kom að norðan í gær, að sunnan í 
morgun, og fer vestur innan fárra 
daga. En hingað kem eg til þess að 
reyna, hversu gestrisinn þú ert. Eg 
er glorhungraður. Og eg þigg fús- 
lega og með þökkum allan greiða, 
sem sönn gestrisni býður mér.” 

“Sestu að borðinu,” sagði eg,'“og 
gjörðu þér gott af því, sem á því er.” 

Og áður en eg slepti síðasta orðinu, 
var hann sestur við borðið. 

“Hvar er rjómi í te-ið?” sagði hann. 

“Eg hefi aldrei rjóma í te,” sagði 

eg- 

“En hvar er sykurinn?” 

“Eg kaupi aldrei sykur,” sagði eg, 
“en eg læt síróp í te, og þarna á borð- 
inu er kanna með sírópi í. Gjörðu 
svo vel!” 

Hann lét tvær eða þrjár skeiðar af 
sírópi í te-skálina, hrærði það vel 
U PP> °g bragðaði á te-inu. 

“Það er ekki svo afleitt á bragðið,” 
sagði hann; “það má vel drekka það. 
En þú hefir gleymt að láta smjör á 
borðið.” 

“Eg kaupi aldrei smjör,” sagði eg, 
“en í þess stað læt eg síróp á brauðið 
mitt.” 

Hann tók brauðsneið og lét síróp á 
hana. 

Og þegar hann var búinn að borða 
þrjár vænar brauðsneiðar (en það var 
alt það brauð, sem á borðinu var), og 
þegar te-skálin var tóm, þá rétti hann 


SIGHVATUR 


65 


mér skálina og spurði mig, hvort ekki 
væri ögn eftir í te-könnunni. 

“Te-kannan er tóm,” sagði eg, “og 
eg hefi ekki tíma til að hita meira te, 
því að eg er vökumaður. Eftir tíu 
mínútur verð eg að vera kominn 
þangað, sem eg á að halda vörð. Eg 
vil nú biðja þig að fara. Og eg býð 
þér góða nótt!” 

“Er langt til dags?” sagði gestur- 
inn. 

“Klukkan er bráðum eitt eftir mið- 
nætti.” 

“Hlustaðu nú á það, sem eg ætla aö 
segja þér,” sagði hann. “Það er jafn- 
an siður minn, að vaka um nætur og 
sofa um daga. Eg skal því vaka fyrir 
þig. Eg sé, að þú ert dauðsyfjaður. 
Legðu þig útaf á beddann þinn og 
sofnaðu. Segðu mér bara, hvar sá 
staður er, sem eg á að halda vörð fyrir 
þig, og eg skal svo koma og vekja þig, 
þegar roðar af degi. Með því móti 
get eg launað þér gestrisni þá, sem þú 
hefir sýnt mér. Viltu þiggja boð 
mitt?” 

“Nei,” sagði eg, “boð þitt get eg 
ekki þegið. Góða nótt!” 

Eg slökti á lampanum og opnaði 
dyrnar. Við gengum báðir út úr kof- 
anum. Eg lokaði svo dyrunum með 
lykli, bauð gestinum aftur góða nótt, 
og gekk yfir að vöruhúsunum. En 
gesturinn fór í aðra átt, og sagði ekki 
orð að skilnaði. Og þóttist eg vita, 
að eg hefði móðgað hann með því, að 
þiggja ekki boð hans. 

Næstu nótt, um miðnættið, drakk 
eg te og borðaði brauð í góðu næði 
heima í kofanum mínum. En rétt 
sem eg ætlaði að slökkva á lampanum 
og leggja af stað til vöruhúsanna, var 
hurðinni hrundið upp, og það all- 


hranalega, og inn í kofann gekk sami 
maðurinn og komið hafði til mín nótt- 
ina áður. 

“Hvað er nú að?” spurði eg. “Ertu 
svangur, eða hvað?” 

“Ónei,” sagði hann, “eg er ekki 
svangur núna. Eg hitti gott fólk hér 
nærlendis í dag, sem veitti mér mat 
og drykk óbeðið, og vertinn á hótel- 
inu við sjóinn rétti mér þetta, þegar 
eg kom þangað í kvöld.” (Hann tók 
dálitla flösku upp úr úlpu-vasa sín- 
um og sýndi mér). “Sko! Þetta er 
franskt koníak af bestu tegund. En 
eg bragða aldrei áfengt vín, og þess 
vegna vil eg biðja þig, að taka við 
flöskunni. Þú þarft einmitt hressing- 
ar við, og getur dreypt á þessu góða 
víni smátt og smátt, þegar svefninn 
ætlar að yfirbuga þig.” 

Og hann rétti flöskuna að mér. 

“Nei, þakk!” sagði eg. “Það er um 
mig, eins og þig, að eg bragða aldrei 
áfengt vín.” 

“Það er nokkuð kynlegt!” sagði 
hann. 

“Og eg skal segja þér meira,” sagði 
eg, “og það er þetta: Þó að eg væri 
sólginn í áfengt vín og ætti pott- 
flösku fulla af besta koníaki, þá 
mundi eg samt ekki, af góðum og 
gildum ástæðum, bragða einn einasta 
dropa af því í nótt.” 

“Skrítið nokkuð!” sagði gesturinn. 

Eg leit á úrið mitt og sagði: “Nú 
verð eg að fara.” 

Eg slökti á lampanum og gekk út 
og gesturinn á eftir mér með flösk- 
una í hendinni. 

“Ósköp liggur þér á !” sagði hann. 

“Góða nótt!” sagði eg, þegar eg 
var búinn að loka kofanum. Og eg 
lagði af stað í áttina til vöruhúsanna. 



66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


En gesturinn var eftir við kofadyrn- 
ar og kallaði á eftir mér: 

“Hvað er nú langt til dags?” 

“Klukkan er bráðum eitt eftir mið- 
nætti,” sagði eg. 

Hann sagði eitthvað, en eg heyrði 
ekki, hvað það var. Og eg var því 
mjög feginn, að sleppa frá honum. 

Næstu nótt fór eg ekki heim í kof- 
ann minn, svo að eg yrði ekki fyrir 
heimsókn af flökkumanninum. En 
eg hafði með mér tvær sneiðar af 
brauði og te í glasi. — Þegar klukkan 
var tvö um nóttina, þurfti eg, að 
vanda, að fara inn í austasta vöru- 
geymsluhúsið, til þess að opna þar 
vissa glugga og loka öðrum. Og þeg- 
ar eg var að opna hliðardyr á húsinu, 
varð eg þess var, að stór maður stóð 
skamt frá mér. Og þó að mjög dimt 
væri úti, sá eg strax, að það var sami 
maðurinn, sem komið hafði til mín í 
kofann tvær undanfarandi nætur. 
Var nú ekki laust við, að það gripi 
mig dálítill geigur, því að mér datt 
í hug, að skeð gæti, að maður þessi 
væri alt annað — og verra — en blátt 
áfram umrenningur. 

“Hver er þar?” sagði eg. 

“Kunningi þinn,” var svarað. Og 
maðurinn kom fast upp að dyrunum 
(á vöruhúsinu), sem eg var búinn að 
opna til hálfs. 

“Hingað og ekki lengra!” sagði eg. 
“Eða hvað viltu?” 

“Eg vil eyða þeim hluta, sem eftir 
er nætur, til þess að skeggræða við 
þig og stytta þér stundir, og á þann 
hátt launa þér gestrisni og vinsemd, 
sem þú hefir sýnt mér, umkomulitl- 
um landshornamanninum.” 

“En þú verður nú að fara héðan 
undir eins,” sagði eg í skipandi rómi; 


“því að eg fer hér inn í vöruhúsið og 
verð þar önnum kafinn þangað til að 
dagur ljómar.” 

“Eg fer með þér inn í húsið, hvort 
sem þú vilt eða ekki,” sagði hann. 

“Eg segi, að þú ferð ekki með neinu 
móti inn í þetta vörugeymsluhús!” 

“Þú getur ekki varnað mér inn- 
göngu,” sagði hann. “Eg er stærri 
og sterkari en þú.” 

Um leið og hann sagði þetta, greip 
hann í mig nokkuð sterklega, og 
reyndi að ýta mér frá hurðinni, sem 
enn stóð í hálfa gátt. Eg tók á móti, 
þótt eg byggist við, að það hefði litla 
þýðingu, því að eg fann strax, aá hann 
var jötunn að afli, og að eg var undur 
léttur í höndunum á honum. En um 
leið og hann sveiflaði mér frá dyrun- 
um á vöruhúsinu, brá eg ósjálfrátt 
fæti fyrir hann, og varð það til þess, 
að hann datt og slepti tökum á mér 
um leið. Hann var nokkuð seinn til 
að rísa á fætur, og þóttist eg vita, að 
hann hefði meitt sig. 

“Eg vona, að þú hafir ekki meitt 
þig mikið,” sagði eg og hallaði aftur 
hurðinna á vöruhúsinu. “En mundu 
það, að þessi bylta var sjálfum þér að 
kenna. Stattu upp og farðu þína leið, 
og komdu hingað aldrei framar.” 

Hann stóð upp, en fór hægt að því, 
og horfði svo þegjandi á mig nokkur 
augnablik og sagði í lágum rómi: 

“Segðu mér nokkuð: Er nú langt 
til dags?” 

“Eg sé ekki á úrið mitt í þessu 
myrkri,” sagði eg. “Og svo er eg 
ekki hér til þess, að tilkynna fólki, 
hvað nóttunni líður. Starf mitt er 
aðallega í því fólgið, að vaka hér um 
nætur og sjá til þess, að flakkarar og 
misyndismenn brjótist ekki inn í 


SIGHVATUR 


67 


þessi vörugeymsluhús. Farðu því 
undir eins í burtu héðan.” 

Eg sagði þetta með hálfum huga, 
því að eg er að eðlisfari kjarklítill og 
langt frá því, að vera hraustmenni; 
og eg þóttist vita, að þessi ungi, 
hrausti landshornamaður mundi þora 
við mig, hvar og hvenær sem væri. 
Hann hafði vafalaust afl á við þrjá 
menn á mínu reki. 

“Fyrst þú ert svona innrættur,” 
sagði hann lágt og seint, “þá er víst 
best, að við skiljum í þetta sinn.” 

“Já, og um aldur og ævi!” sagði eg. 

Hann lagði af stað og fór hægt, og 
eg sá, að hann gekk í áttina til bæj- 
arins. 

Næstu nótt, um miðnættið, fór eg 
heim í kofann minn og drakk fulla 
skál af heitu te í góðu næði. Og eg 
varð ekki var við neinn á ferð þá nótt, 
hvorki við kofann né vöruhúsin. Það 
var aðfararnótt fimtudags, — svo liðu 
fjórar nætur, og alt var með kyrrum 
kjörum á þeim slóðum, sem eg fór 

um. En næsta mánudagsmorgun, 
þegar eg var að fara heim, og verka- 
mennirnir voru að koma í vöruhúsin, 
gekk einn þeirra í veg fyrir mig og 
sagði mér, að Milman vildi finna mig 
að máli á skrifstofu sinni um klukk- 
an níu fyrir hádegi. 

Eg þóttist vita, að nú ætti að vísa 
mér úr vistinni. 

Þegar klukkan var níu þenna morg- 

un, gekk eg yfir í skrifstofu Mil- 
mans, sem var kippkorn frá vöruhús- 
unum. Þá hittist svo á, að Milman 
var ekki viðlátinn, var að tala við 
mann í næsta herbergi, en einn skrif- 
stofuþjónanna sagði mér, að hann 
mundi koma innan örfárra mínútna. 


og bað mig að bíða, og vísaði mér til 
sætis. 

Þá er eg var nýsestur, tók eg eftir 
því, að ungur maður, stór vexti og vel 
til fara, sat við lítið borð í einu horni 
skrifstofunnar og var að líta yfir 
nokkur skjöl, sem láu á borðinu fyr- 
ir framan hann. Mér varð hverft við, 
þegar eg gætti að honum, því að eg 
sá undir eins, að þetta var sami mað- 
urinn, sem þrívegis hafði komið til 
mín um miðnætti og búinn eins og 
fátækur flakkari. Hann tók von 
bráðar eftir því, að mér var starsýnt 
á hann, og kinkaði hann til mín kolli. 
En eg lét sem eg tæki ekki eftir því. 
Alt í einu stóð hann upp, tók skjölin 
af borðinu og rétti þau að manni, sem 
sat við borð skamt frá mér. Og um 
leið og hann gekk fram hjá mér, laut 
hann að mér og sagði: 

“Þú kannast við mig að líkindum. 
Eg hefi heimsótt þig fyrir víst þrisv- 
ar sinnum; og eg stend í þakkarskuld 
við þig fyrir góðar viðtökur.” 

“Það er hreinn óþarfi, að vera að 
þakka það,” sagði eg. 

í því gekk hann að dyrunum, sneri 
sér við sem snöggvast, horfði á mig 
fáein augnablik, og fór út. 

Eg vék mér að skrifstofuþjóni, sem 
sat nálægt mér, og spurði hann, hver 
hinn ungi maður væri, sem gengið 
hefði út. 

“Hann er stjúpsonur herra Mil- 
mans,” svaraði skrifstofuþjónninn, 
“og er nýkominn heim úr löngu ferða- 
lagi um Norðurálfuna.” 

Skömmu síðar kom Milman inn í 
skrifstofuna, heilsaði mér hlýlega, og 
bað mig að ganga inn í næsta her- 
bergi, því að hann ætlaði að tala þar 
við mig nokkur orð. 




68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Svo gengum við inn í næsta her- 
bergi, þar sem hann vanalega tók á 
móti viðskiftamönnum heildsölufé- 
lagsins. 

“Nú ertu búinn að vera hér vöku- 
maður í heilan mánuð,” sagði Mil- 
man, þegar við vorum sestir; “og eg 
get sagt þér það, að eg vil að þú 
haldir þeim starfa áfram enn um hríð, 
og eg ætla að hækka laun þín um 
einn dollar og sjötíu og fimm cents á 
viku. Stjúpsonur minn álítur þig 
trúverðugan vökumann og mælir ein- 
dregið með því, að laun þín séu hækk- 
uð.” 

“En eg get sagt þér nokkuð, herra 
Milman,” sagði eg. “Á síðastliðnum 
tíu mínútum hefi eg komist að þeirri 
niðurstöðu, að það sé mér fyrir bestu, 
að hætta vökumannsstarfinu undir 
eins. Eg segi því embætti af mér á 
þessari stundu, og eg tek ekki við 
hærri launum fyrir vinnu mína síð- 
astliðinn mánuð en þeim, sem þú lof- 
aðir í fyrstu að greiða mér. Eg vona, 
að þú skiljir það, þó að mér veitist 
erfitt að koma orðum að því á ensku, 
að viðskifti okkar eru þegar á enda.” 

“Hvernig víkur þessu við?” sagði 
Milman og var bersýnilega alveg 
hissa. “Af hvaða ástæðu viltu fara 
úr þessari stöðu, einmitt þegar þér er 
hrósað fyrir árvekni og dugnað og 
þér er boðin launahækkun?” 

“Stjúpsonur þinn veit orsökina,” 
sagði eg. 

“Það er ómögulegt, að hann viti or- 
sökina til þess, að þú segir upp stöðu 
þinni,” sagði Milman; “hann hefir 
gefið þér þann vitnisburð, að þú sért 
í alla staði hæfur til þess, að vera hér 
næturvörður: að þú sofir ekki (þegar 
þú átt að halda vörð), að þú bragðir 


ekki áfengi, og að þú leyfir engum að 
fara með þér inn í vöruhúsin um næt- 
ur.” 

“En hvernig gat hann vitað þetta?” 
spurði eg. 

“Hann hafði sín ráð til að komast 
að því.” 

“Já, auðvitað,” sagði eg; “en hann 
gjörði það á þann hátt, sem ekki átti 
við mig.” 

“Þú mátt ekki kippa þér upp við 
það, þó að hann beitti óvenjulegri að- 
ferð til þess að komast að vökumanns- 
hæfileikum þínum og mannkostum,” 
sagði Milman eftir stundarþögn. “Þú 
ert útlendingur — þú segist vera ís- 
lendingur — og hér nærlendis er 
enginn, sem kannast við þig — eng- 
inn, sem nokkru sinni hefir kynst 
íslending. Mér reið það á miklu, að 
vera viss um, að þú gætir leyst af 
hendi það verk, sem eg vildi fela þér 
á hendur. Stjúpsonur minn bauðst 
til að taka það að sér, að komast að 
einhverri niðurstöðu í því efni. Og 
hann er vel ánægður með árangurinn 
af þeirri tilraun.” 

“En hvað sem því líður,” sagði eg, 
“þá er eg fastráðinn í því, að hætta 
við vökumannsstarfið og fara héðan 
alfarinn.” 

“Vel og gott!” sagði Milman; “eg 
vil ekki, að neinn sé vinnumaður 
minn á móti vilja sínum. En eitt skal 
eg segja þér, og það er þetta: að þú 
verður að vera hér ennþá vökumaður, 
að minsta kosti í hálfan mánuð, sam- 
kvæmt reglum okkar, svo að eg hafi 
tíma til að útvega nýjan vökumann.” 

“Eg heyri og hlýði,” sagði eg, 
kvaddi Milman og gekk heim í kof- 
ann minn. 

Eg hélt svo áfram að vera vöku- 


SIGHVATUR 


69 


maður enn í tvær vikur. Og þegar eg 
kom aftur á skrifstofu heildsölufé- 
lagsins, til þess að sækja kaup mitt og 
afhenda lykla og ljósker, þá spurði 
Milman mig á ný, hvort eg væri enn 
fastráðinn í því, að fara úr vistinni. 
Eg kvað það vera. 

“Mér er það ekki ljúft, að sjá þig 
fara í burtu,” sagði hann og tók í 
hönd mína, “en eg óska þess af heil- 
um hug, að gæfan fylgi þér ávalt. 
Farðu vel!” 


Nokkrum dögum síðar seldi eg 
bjálkakofann minn, stóna, beddann, 
borðið og stólana fyrir allgott verð. 
Og það var Milman, sem útvegaði 
mér kaupandann. — Ekki all-löngu 
þar á eftir fluttist eg til Nýfundna- 
lands og fékk þar vinnu í koparnámu. 
★ ★ ★ 

Þannig er saga sú, er eg heyrði 
Sighvat segja íslenskum námupiltum 
í Nýja-Skotlandi snemma í ágúst- 
mánuði 1880. 


-★ 



Eftir Jakobínu Johnson 


Eg oft þar dvel sem eygló skær 
á ævi liðna birtu slær. 

Þar geymist alt sem orku krafði, 
og alt sem mildi hrjóstrin vafði. 

— Ef langar gest að líta inn, 
þá ljómar glatt um salinn minn! 

Á þessum hugans helgistað 
eg hlýði á raddir víða að. 

Eg sé í fjarlægð sögur gerast, 
en söngvar mjúkt að eyrum berast 

með tóna-sambönd næm og ný, 
sem nema þrái eg framtíð í. 

Mig heillar austræn undrasögn 
um ókunn, dulræn goða mögn. 

Mig seiðir gnoð með seglum þöndum 
í suðræn höf að pálma ströndum; 

þar óvænt skraut og ilmur býr, 
svo opnast heimur stór og nýr. 


70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


En heyri eg íslands hörpuslátt 
þá hrífur gleðin ósjálfrátt! 

Því ættfólk mitt á eyju kaldri 
var útlært í þeim hvíta galdri, 

að yrkja um háleit sjónarsvið, 
þó sorg og hætta blasti við. 

Eg læri margt af ljóðum þeim, 
og landið þeirra nefni “heim”. 

— Sem loghreint blys á leiðum hálum 
er lífsspekin í Hávamálum. 

— En leiti sorg í salinn minn 
eg sonar torrek Egils finn. 

Eg sögnum geri sömu skil. 

— Af sigurljóma birti til, 

er farmenn beittu fleyi smáu, 
því frelsis blik í vestri sáu. 

— Ef hræðist eg og hika’ í senn 
mig hvetja fornir landnámsmenn! 

Eg vinn þeim heit að hörfa ei, 
þó hreki nokkur vona fley. 

Og íslands vöggugjafir geyma — 
þess gæta lengst, sem best var “heima”. 

— Og langi gest að líta inn, 
þá ljómi glatt um salinn minn! 


—Á ísl.daginn í Blaine, 1943. 






£o® , £eðFa 

Eftir séra Valdimar J. Eylands 


I. 

Ein helsta frumheimild um hátta- 
lag og útlit forfeðra vorra er hinn 
rómverski sagnaritari Tacítus (f. nál. 
54 e. Kr.). Á hans dögum höfðu 
Rómverjar lengi átt í höggi við hinar 
ýmsu þjóðir norður Evrópu, sem einu 
nafni voru nefndir Germanar. Er það 
næsta merkilegt, hversu góða sögu 
þessi forni annálaritari ber hinum 
frumstæðu þjóðum, sem hann þó 
hafði fulla ástæðu til að skoða sem 
skæða fjandmenn hins rómverska 
ríkis. Telur hann þá alla líka að ytra 
útliti, stóra, bláeygða menn með gult' 
hár. “Annaðhvort reiði guðanna eða 
viska þeirra hefir fyrirmunað þeim 
að eignast gull og silfur“, segir hann. 
“Þeir hafa hvorki skurðgoð né hof” 
segir hann ennfremur, “en tilbiðja 
guð sinn í helgum jarðföllum.” Hann 
telur þá leita frétta um óorðna hluti 
með viðarsprekum, einvígum og 
hreyfingum helgra hesta. Sjálfstæð- 
isandann telur hann svo ríkan hjá 
þessum mönnum, að þeir vilji ekki 
koma á samkomur á tilsettum tíma 
til þess að ekki líti svo út, að þeir 
fylgi þar ytra valdboði. 

Engar heimildir eru til um það, 
hvenær hinir forn-germönsku og 
skandinavisku forfeður vorir skipu- 
lögðu heimsskoðun sína. Vafalaust 
er þar um langa framþróun að ræða, 
og efni hennar dregið að úr ýmsum 
áttum. í heimsskoðun þeirra, en 
einkum þó í guðfræði þeirra og sið- 
fræði kennir drjúgra áhrifa frá Pers- 
um, Grikkjum og Rómverjum, og 


einnig frá kristinni trú, sem var að 
ryðja sér til rúms í Norðurálfu um 
það leyti sem þessi fræði voru fyrst 
færð í letur. Eins og kunnugt er, 
eru Eddurnar íslensku, sem kendar 
eru við Sæmund og Snorra bestu 
heimildarritin í þessum efnum. 

Lífsskoðun sú sem Eddurnar bera 
vott um er fjölgyðistrú. Einkum eru 
það tveir flokkar goða, ill og góð, 
sem þar eiga í stöðugri baráttu. Er 
þetta einskonar spegilmynd af hinum 
ytri aðstæðum sem menn áttu við að 
búa, þar sem sól og sumar eiga í stöð- 
ugu stríði við myrkur, vetrarríki, 
gróðurleysi, öldur hafs og brimgný. 
Baráttan er óumflýjanleg, manndáðin 
er hin mesta skylda, staðfesta í öll- 
um erfiðleikum hið æðsta boðorð. 
Baráttan er um líf og dauða, frelsi og 
forlög, frívilja og nauðsyn, ilt og 
gott. Þeir á meðal guðanna, sem 
ráða ljósi og lífi, verða vinir fóiksins, 
hinir, sem baka myrkur og mæðu, 
svarnir óvinir þess. Þannig er það 
ávalt með frumstæðum þióðum. í 
heitu löndunum, eins og t. d. Egypta- 
landi var Typhon, þrumuguðinn, 
erkifjandinn, en jötnarnir og hrím- 
þursarnir á sama hátt skæðustu óvm- 
ir Skandinava. En af lífsskoðun 
manna skapast jafnan skoðunin á 
umhverfi þeirra, eða heimsskoðunin. 

Á mynd þeirri sem hér fylgir (bls. 
74) er tilraun gerð til að gera sér 
grein fyrir þessari fornu heimsmynd 
forfeðra vorra, eins og hún er sett 
fram í Völuspá, og Gylfaginning. 
Gylfi konungur gengur á fund Ása 



72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


til að fræðast um upphaf allra hluta. 
Vala, hinn mikli spásagnarandi, eða 
þrír jafnsnjallir þjónar hennar (Hár, 
Jafnhár og Þriðji) bera fram heims- 
mynd, sem fræðimenn telja sniðna 
eftir grískri fyrirmynd (Hesiod) en 
litaða af staðháttum og samtíð. A 
morgni tilverunnar, áður en sjaifur 
Ýmir varð til, var hvorki til sandur 
né sær, himin né jörð, heldur aðeins 
autt svæði eitt mikið er nefndist 
“Ginnungagap.” Að norðanverðu við 
gap þetta var Niflheimur, heimkynni 
ísa, þoku og snjóa, en að sunnan Mú- 
spellsheimur, þar sem ljósið og sólin 
áttu heima. Þar sem sunnanblærinn 
blés um hrímið, myndaðist gufa eða 
eimyrja, af henni spratt Ýmir, hinn 
mikli faðir hrímþursanna. Ýmir 
nærðist af mjólk kýrinnar Auðhumlu, 
en sjálf lifði hún af því að sleikja ís- 
molana sem féllu ofan í ginnunga- 
gap, og þannig varð Búri einnig til 
að kýrin sleikti hina söltu hrímsteina. 
Búri gat son er Borr hét, en hann 
varð faðir Óðins. Bræður Óðins voru 
Vili og Vé. Þegar Óðinn var fulltíða 
steypti hann forföður sínum Ými 
frá völdum, og settist sjálfur að 
stjórn. Síðan er jörðin mynduð úr 
líkama Ýmis, sjórinn úr blóði hans, 
fjöllin úr beinagrind hans, klettar og 
klöngur úr tönnum hans, himininn úr 
hauskúpu hans, og heili hans verður 
að skýjum loftsins. Fjórir dvergar 
mynda nú stoðir himinsins, eru það 
þeir Austri, Vestri, Norðri og Suðri. 
Tóku nú þeir Bors synir gneista þá 
sem kastast höfðu úr Múspellsheimi 
og mynduðu af þeim stjörnur lofts- 
ins yfir Ginnungagapi. Heimurinn 
fær nú nýtt nafn og nefnist Miðgarð- 
ur vegna þess að hann er mitt á milli 


eld-lands og ís-lands. Til þess að 
vernda heiminn frá jötnum sem 
bjuggu í Niflheimi mynduðu nú 
Óðinn og bræður hans girðingu mikla 
úr augnahárum Ýmis. Er þeir félagar 
gengu um fjörur fundu þeir tvö reka- 
tré. Úr trjám þessum sköpuðu þeir 
Ask og Emblu, Adam og Evu hinnar 
norrænu sköpunarsögu. 

Þar sem áður var autt og tómt, 
Ginnungagap, stendur nú askurinn 
Yggdrasill, sem táknar lífið, tímann 
og örlögin. Askurinn er allra trjáa 
mestur og bestur. Þrjár rætur trés- 
ins halda því uppi, og standa afar- 
breitt. Tákna þær hver um sig afl 
andans, efnisins og undirheimanna. 
Ein þeirra er með ásum, önnur með 
hrímþursum, en sú þriðja stendur 
yfir Niflheimi. Ein þeirra dregur 
vökva sinn úr Urðarbrunni, önnur úr 
Mímisbrunni og sú þriðja úr Hver- 
gelmi. Að rótum trésins falla einnig 
árnar Svöl, Gunnþrá, Fjörm, Fimbul- 
þul, Slíður og Hríð. Samnafn þeirra 
allra er Elivágar, og renna þær allar 
í suður. 

Ræturnar þrjár halda Yggdrasil 
uppi, en undir laufskrúði hans er Ás- 
garður, heimkynni goðanna, Óðins 
og hinna tólf ása. Þar stendur Val- 
höll heimkynni hinna hraustu sem 
féllu með sæmd í orustum, þar eru 
Álfheimar, þar er Breiðablik, heim- 
kynni Baldurs hins góða; þar er 
Hliðskjálf, þaðan sem Óðinn getur 
litast um og séð hvað gerist um heim 
allan; þar eru Himinbjörg, bústaður 
hins sterka Þórs, og þar, “á sunnan- 
verðum himinsenda, er sá salur sem 
er allra fegurstur og bjartari en sól- 
in, er Gimli heitir; hann skal standa 
þá bæði himin og jörð hefir farist” 



HEIMSSKOÐUN FORFEÐRA VORRA 


73 


(Gylfag. 17). í sjónum umhverfis 
jörðina er Miðgarðsormurinn, og bít- 
ur í sporð sér. Við ystu takmörk 
hafsins eru klettarnir myndaðir úr 
beinum Ýmis. Heimkynni goðanna 
er tengt undirheimum með brúnni 
Bifröst. Bifröst er regnboginn sjálf- 
ur, og sílogandi til að aftra frostum 
jötunheima. Niflheimar eru svo langt 
frá Ásgarði, að það tók Óðinn níu 
nætur á hinum áttfætta Sleipni að ná 
þangað. Versta vistarveran í Nifl- 
heimum er Náströnd. Þakið og dyrn- 
ar á heimkynni þessu eru þaktar 
hvæsandi höggormum sem spýta 
eitri. í gegn um þetta verða mein- 
særismenn og morðingjar að vaða, og 
taka þannig út hegningu fyrir illverk 
sín. Efst í limi Yggdrasils situr örn 
einn mikill, en á milli augna honum 
er haukur sá er Veðurfölnir heitir, 
horfir hann hvössum augum á alt sem 
gerist á jörðu. Hið græna lauf trés- 
ins er beitiland hið besta fyrir Heið- 
rúni, geit Óðins, en hún veitir Ásum 
mjólk. Hreindýrin Dáin, Dvalinn, 
Duneyrr og Duraþrór, eru þar einnig 
á beit, og hunang drýpur af hornum 
þeirra ofan á jörðina. íkornin, Rata- 
toskur, ímynd rógburðarins, er á sí- 
feldum þönum milli arnarins efst í 
trénu og Níðhöggs, höggormsins sem 
vefur sig um rætur trésins, og leitast 
við að eyðileggja það. Ber hann 
stöðugt öfundarorð á milli þeirra. 
Níðhöggur er stöðugt að naga rætur 
lífstrésins; hefir hann sér til aðstoðar 
við það starf ótal slöngur og orma. 
Þeir vilja fella tréð, og ríki goðanna. 
Báðu megin við lífstréð eru þursar 
sem kasta eldi og ís ofan í Ginnunga- 

gap- 

Fornmenn reyndu einnig að gera 


sér grein fyrir dægraskiftum, árstíð- 
um og veðurfari; stóð það alt í sam- 
bandi við jötna. Narfi var jötunn er 
átti heima í Jötunheimum, hann átti 
dóttur sep Nótt hét, var hún svört 
sem hún átti kyn til. Með Delling 
þriðja manni sínum, sem var af ætt- 
um Ása átti hún son þann er Dagur 
hét, líktist hann föður sínum og var 
bjartur yfirlitum. Tók nú Óðinn 
Nótt og Dag son hennar, gaf þeim 
sína kerruna og sína tvo hesta hvoru 
og sendi þau upp á himinn. Var þeim 
falið að ríða á hverjum tveimur dægr- 
um umhverfis jörðina. Nótt ríður 
Hrímfaxa, og á hverjum morgni 
vökvast jörðin af méldropum hans. 
Hestur sá er Dagur ríður heitir Skin- 
faxi, og um leið og hann hleypur lýs- 
ist jörðin og loftið af faxi hans. 
Vindar stafa af vængjataki Hræ- 
svelgs, en hann er jötun, sem stendur 
á norðurenda himinsins. Svásúður, 
er hinn blíði og sællífi faðir sumars; 
andstæða hans og keppinautur er 
Vindsvalur. Er hann grimmur og 
harðbrjósta, og hefir veturinn skap- 
lyndi hans. Sól og Máni eru börn 
Mundilfara. Sólin er kvenvera; keyr- 
ir hún tvo hesta um loftið er heita 
Árvakur og Alsviður. Undir bógum 
þeirra beggja eru tveir vindbelgir til 
að kæla þá. Sólin er á stöðugum 
flótta um loftið, og stafar hraði henn- 
ar af því. Úlfurinn Skoll eltir sólina 
og vill ná henni á vald sitt, en annar 
úlfur, Hati, hleypur á undan henni og 
vill ná í tunglið. 

Snemma tóku menn eftir því, 
hversu gæfu lífsins er misskift og 
hamingjan hverful. Þetta stafar af 
verkum skapanornanna, en þær eru 
þrjár: Urður, Verðandi og Skuld. 














HEIMSSKOÐUN FORFEÐRA VORRA 


75 


Þær hafa bústað sinn við brunn undir 
enda Bifrastar, og þar úthluta þær 
mönnum aldri og örlögum. Fleiri 
nornir koma einnig til greina í þessu 
sambandi, og sumar þeirra miður 
góðar. Góðar nornir skapa gæfu, en 
óhamingja stafar frá illum nornum. 

Þannig var heimsskoðun forfeðra 
vorra í höfuðdráttum. Við þessa 
heimsskoðun bættist svo margbreytt 
goðafræði. Helstir goðanna voru 
Óðinn, Þórr, Týr, Heimdallur, Freyr, 
Njörður, Bragi, Baldur og Loki, og 
svo kvengoðin Frigg, Freyja, Sif og 
Iðunn. Hvert um sig höfðu þessi goð 
sína sérstöku eiginleika og sitt á- 
kveðna hlutverk í stjórn heimsins og 
mannanna. Þetta er langt og flókið 
efni, og verður ekki rakið hér, enda 
er það kunnugt flestum íslendingum 
þeim er þetta rit lesa. 

Þess var getið hér að framan, að 
heimsskoðun þessi muni tæpast frum- 
leg með forfeðrum vorum, en að þeir 
hafi tekið hugmyndir sínar víðsvegar 
að, vinsað úr þeim, aukið þær og lag- 
að eftir staðháttum sínum. Er hér um 
sambland tveggja kenninga að ræða, 
sem alt fram á þennan dag er haldið 
fram á vettvangi trúar og vísinda. Er 
þar annarsvegar sköpunarsaga hinna 
ýmsu austurlandaþjóða, sem gerir ráð 
fyrir skapandi veru, er standi á bak 
við alla tilveruna, og hafi valdið upp- 
hafi hennar á vissum tíma. Ummæli 
eins og þau sem standa í sambandi 
við sköpun Ýmis, að hann hafi orðið 
til “með krafti þess er til sendi hit- 
ann’’ virðast benda á að fornmenn 
hafi hugsað sér einhverja vissa skap- 
andi máttarveru. Hinsvegar kemur 
framþróunar kenning sú sem birtist 
í goðafræði Grikkja og Rómverja 


hér einnig í ljós. Ummælin um það, 
að hvernig hinar ýmsu vitundarverur 
hafi orðið til fyrir áhrif elds og ísa, 
þenslu og þoku, minna mjög á ýmsar 
tilgátur vísindanna um þetta efni. 

Ýmislegt í heimsmynd forfeðra 
vorra, er þá einnig hliðstætt við goða- 
fræði Hindúa. í báðum trúarkerfun- 
um eru hinir illu andar í fangelsum 
undirheima um hríð. Þeir brjótast 
út þaðan og berjast við guðina, vinna 
sigur á þeim, en farast um leið sjálfir. 
Bæði kerfin tala um hinn mikla eld, 
sem brýst út á jörðunni og eyðilegg- 
ur alla hluti, og síðan um sköpun 
nýrrar jarðar þar sem réttlætið og 
friðurinn búa. Samkvæmt trú Hindúa 
og Persa safnast góðir menn saman 
eftir dauðan á “himmala.” Þaðan er 
komið nafn Himalaya f jallanna í Mið- 
Asíu, en þar töldu menn heimkynni 
goða sinna. Þetta er sami verustað- 
urinn og Gimli forfeðra vorra, og 
“himinn” kristinna manna. 

Þá er margt í heimsskoðun og eink- 
um þó í goðafræði forfeðra vorra, 
sem bendir á kristin áhrif, enda er 
enginn efi á því að kristnin hafði 
mikil áhrif á Norðurlöndum löngu 
áður en hún var viðtekin formlega. í 
upphafi var friður og farsæld á meðal 
goðanna. En Loki (Lucifer) kemur 
brátt til sögunnar. Hann er illur 
andi og friðarspillir. Hann veldur 
dauða Baldurs hins góða. Þá fer 
valdi goðanna að hnigna, og Ragna- 
rökkur (heimsendir) færist nær. Al- 
heimsófriður hefst. Allar góðar ver- 
ur berjast með Óðni, sem heldur her 
sínum út frá Valhöll, en allir illir 
andar koma á móti þeim úr Niflheimi 
undir forystu Loka. 

Baldur er sú góðvera sem helst má 


76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bera saman við Krist, enda hefir 
hann af sumum fræðimönnum verið 
nefndur “hvíti Kristur.” (Saussey: 
Religions Geschichte, II. Band, bls. 
559). Snorri lýsir honum svo: “Hann 
er bestr ok hann lofa allir; hann er 
svá fagr álitum ok bjartr, at lýsir 
af honum. Hann er vitrastr ásanna 
og líknsamastr.” Allir hlutir á jörðu 
grétu dauða hans, nema kerling ein 
sem nefndist Þökk, en hún var engin 
önnur en Loki sjálfur, erkióvinurinn 
í dulargervi. Eftir Ragnarök kemur 
Baldur aftur, og stofnar ríki sann- 
leikans og friðarins á Gimli, þá 

Munu ósánir 
akrar vaxa; 
böls mun alls batna 
mun Baldur koma. . . 

—(Völuspá 61) 

II. 

Vera má, að ýmsum nútíðarmanna 
þyki það, sem hér er skráð að fram- 
an, leiðinlegur lestur. Heimsmynd 
sú, sem hér er brugðið upp, er að vísu 
frumstæð og næsta barnaleg. En 
þegar betur er að gætt segir hún 
ýmislegt á táknmáli sínu, sem jafn- 
vel þessi samtíð getur lært nokkuð af. 

Ef heimsmynd þessi er skoðuð með 
nokkurri nákvæmni, og sú hugsun 
rakin, sem á bak við hana liggur, 
finst í henni vísir til ýmsra þeirra 
helstu vísindagreina sem hafa verið 
áhugamál hinna vitrustu á meðal 
mannanna, og enn eru fjarri því, að 
hafa náð fullkomnun. Einlæg sann- 
leiksleit og glögg athyglisgáfa kem- 
ur hér fram í ríkum mæli. Hér sjá- 
um vér stafrof jarðfrædinnar. Menn 
tóku eftir því að eigi þurfti lengra 


að grafa til vatns á fjöllum uppi, en 
í djúpum dölum. Jörðin fæddi öll 
kvikindi og eignaðist alt það er dó, 
þessvegna töldu þeir jörðina móður 
sína. Hér finnast einnig nokkur drög 
til líffræði. Dýrin og fuglarnir hafa 
sama eðli í ýmsum hlutum, þótt ólík 
séu þau að ytra hætti. Jafnlangt er 
til blóðs í höfði og fótum. Alt dýra- 
lífið og mannlífið, að því sem efnið 
snertir, er af sama stofni. Hér finst 
einnig vísir til stjörnufræði. Sólin 
og himintunglin eru hin sömu kyn- 
slóð eftir kynslóð, og breyta í engu 
háttum sínum. Tilraun er gjörð til 
að skýra þetta dásamlega náttúru- 
fyrirbrigði. Eftir að æsir og menn 
koma til sögunnar kemur siðfræðin 
til greina. Baráttan milli illra og 
góðra höfuðskepna er endalaus, og 
barátta mannanna verður hliðstæð og 
sama eðlis. Drenglyndi og hreysti 
verða höfuðdygðir góðra manna, vald 
hins sterka ræður jafnan málalokum. 
Fláttskapur, hatur og rógburður 
valda gæfutjóni, og eru hin háska- 
legustuvopn. (Ratatoskur-Loki). En 
þótt stundum bregðist til beggja 
vona um útkomu ýmsra þátta hins 
endalausa stríðs, sigrar þó hið góða 
að lokum. 

En á bak við alt kerfið og undir því 
hvílir guðfræðin. Hún er hér móðir 
vísindanna; án hennar verður ekkert 
skýrt eða skilið. Farast Snorra svo 
orð: “Svá kom at þeir (mennirnir) 
týndu Guðs nafni, ok víðast um ver- 
öldina fansk eigi sá maðr, er deili 
kynni á skapara sínum.” Og aftur 
segir hann í sambandi við athuganir 
fornmanna á gangi himintunglanna: 
“Af þvílíkum hlutum grunaði þá at 
nokkur mundi vera stjórnari himin- 


HEIMSSKOÐUN FORFEÐRA VORRA 


77 


tunglanna, sá er stilla myndi gang 
þeirra at vilja sínum, ok myndi sá 
vera ríkr mjök ok máttugr.” Forn- 
mönnum var ljóst, að þeir höfðu ekki 
fundið sannleikann í þessum efnum, 
og að alt þetta, sem snerti sköpun 
jarðar og íbúa hennar, guði og goð, 
dverga og djöfla, var skáldskapur 
einn. Snorri segir: “En til þess at 
heldr mætti frá segja eða í minni 
festa, þá gáfu þeir nöfn með sjálfum 
sér öllum hlutum. . . En alla hluti 
skildu þeir jarðligri skilningu, því at 
þeim var ekki gefin andlig spekðin.” 

Hvernig er svo háttað heimsmynd 
vorri, niðja þessara manna, eftir þús- 
undár? Vér höfum þegið í arf ávöxt- 
inn af athyglisgáfu og rannsóknum 
kynslóðanna öld eftir öld. Vissulega 
eigum vér gleggri og sannari heims- 
mynd en þeir, og er það að vonum. 
Vísindagreinar þær, sem þeir lögðu 
vísirinn til, hafa tekið dásamlegum 


framförum. Þó vantar mikið á, að 
vér skiljum enn sigurverk sólkerf- 
anna, eða þann undramátt sem felst í 
iðrum jarðar, eða í lofti og legi. Sið- 
gæðishugmyndirnar hafa einnig 
skýrst og þroskast, en grundvallar- 
lögmál hins sanna siðgæðis er enn hið 
sama. Hið illa og góða heyir enn 
baráttu sína, en hnefarétturinn er enn 
sá eini dómstóll, sem menn vilja lúta. 
Guðfræðin er enn harla sundurleit, 
og sjálfri sér ósamkvæm. Svo virð- 
ist að ýmsir kunni ekki nú, fremur 
en þá, “deili á skapara sínum” þrátt 
fyrir þúsund ára kristni. Að öllu at- 
huguðu lítur það svo út, að vér stönd- 
um ekki í slíkri óraf jarlægð frá hinni 
frumstæðu heimsmynd forfeðra 
vorra, sem hið umliðna tímabil bendir 
til. Enn skiljum vér flesta hluti 
“jarðligri skilningu” og erum yfir- 
leitt naumast aflögufærir af hinni 
andlegu speki. 




Eftir Kristján Pálsson 


Sterk og þögul, fóstran fárra ljóða, 

Fellur hægt að vatnsins djúpu skál, 

Fram um lendur löngu horfnra þjóða. 
Liðinna tíða hreystiríka sál 
Er sem rísi á fljótsins gullnu gárum 
Gleymd, en bundin, þrungin harmi sárum, 
Þegar máninn, svifinn suðurleiðir, 
Sumarnætur álfagullið breiðir 
Yfir græna bakka og breiðan ál. 

Eikur fornar arma sterka rétta 
Út á fljótsins blævi hreyfða rönd; 

Laufi þöktu limi saman flétta 
Leggja fram á djúpið skugga bönd, 


78 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Sem þær vildu úr dulardjúpi seiða 
Dauðra svipi, og inn í skóginn leiða 
Þá, sem áður birkibarkar kænum 
Beittu fram úr skógarvíkum grænum 
Stefndu að veiðum hug og traustri hönd. 


Herská þjóð, sem hreysti og frelsi unni, 

— Horfin nú í gleymsku og þagnar bönd — 
Átti hér, en ekki verja kunni, 

Allra gæða rík og fögur lönd, 

Stjórnlaust frelsi og hyggjuþrotin hreysti 
Hindurvitnum galdramanna treysti; 
Skurðgoð lýðsins hlutlaus, hreykt á stalli 
Hnigu sjálf að þegna sinna falli; 

Tröðkuð, slegin tímans refsi hönd. 


Hreystin ein ei falli firrir þjóðir. 

Frelsi taumlaust skapar þrældóms bönd. 
Þar, sem vitið ver ei feðra hlóðir, 
Vonlaust stríð er háð um bú og lönd. 

Geti enginn hafist hærra en fjöldinn 
Hjátrú blind og skaðvæn þrífur völdin, 
Goð og þjóðin sigrast ofurafli: — 

Andi og viljinn ráða lífsins tafli; 

Sveigja að verki sjálfa tímans hönd. 


Frumskraut þitt er fjárráns hendi slegið 
Feldir skógar, tvístrað söngva her, 
Borgar rusl á bakka fegurð dregið, 

Bylt í strauminn því sem verra er, 

Tign þín lifir, aðeins fremst að ósi 
Undir mánans sumarnætur ljósi. 

Ljós og skuggar opna hulda heima, 

Hug minn laða forna tíð að dreyma. — 
Andinn mikli ræður ríkjum hér. 



Eslvaipci Qri©g| 

1843 — 1943 
Eftir Gísla Jónsson 


Allar sannar menningarþjóðir eru 
minnugar á sína bestu menn. Þeir 
eru vitarnir, sem lýsa þeim á göngu 
sinni. Oft skeður það að vísu, að 
ekki er komið auga á þá fyr en þeir 
eru horfnir af sviðinu. En þeir halda 
áfram að lifa, og á einstökum tíma- 
mótum staldra menn við á vegferð- 
inni og krjúpa í lotningu að kumbl- 
um þeirra. 

Ef það er rétt, sem 
of hefir verið sagt, 
að hverja þjóð beri 
að meta og dæma 
eftir sínum ágætustu 
sonum og dætrum, 
þá standa frændur 
v o r i r, Norðmenn, 
þ a r framarlega í 
f y 1 k i n g u. Og ef 
þjóðin hefði nú ekki 
verið í tröllahönd- 
um, þá hefðu óefað 
farið fram hátíða- 
höld á síðastliðnu 
sumri um þvert og 
endilangt landið í minningu þess 
sonar, sem einna björtustum ljóma 
hefir orpið á listahiminn þjóðarinn- 
ar — og eiga þeir þar þó marga ljóm- 
andi stjörnu. Á eg þar við tónskáldið 
Edvard Grieg, sem átti hundrað ára 
fæðingarafmæli snemma sumarsins. 

Vér minnumst þess oft, er “sál vor 
drakk af helgum hetjusögum” frá 
þeim tíma, er Noregur var glæsilegt 
konungsríki og íslensku skáldin 
glæsilegustu kapparnir við hirðir 


hinna ágætustu konunga. En svo 
breyttist það alt. Þjóðin sofnaði. Og 
verður ekki farið þar út í frekari 
söguleg atriði. 

Einhversstaðar heyrði eg norska 
þjóðsögu um tvö tröll, sem sváfu í 
dimmum helli. Eftir alda svefn 
rumskaðist annað tröllið, ýtti við 
rekkjunaut sínum og sagði: “Það er 
að verða kalt hér 
inni.” Eftir sjö ár 
rumskaðist hitt 
tröllið, sneri sér og 
svaraði: “Já, það er 
að verða kalt.” Þessa 
sögu hafa Norðmenn 
stundum heimfært 
upp á sjálfa sig. 

Vitanlega sofnaði 
þ j ó ð i n aldrei til 
fulls, því á meðan 
stjórn og yfirvöld 
voru bundin á klafa 
útlendra konunga, 
þróuðust ýms þjóð- 
leg fræði og listir, 
svo sem sagnir, söngvar og dansar 
með viðeigandi stemmum og slögum. 

En þegar þeir loksins rumskuðust 
fyrir alvöru í byrjun síðustu aldar, 
þá vissu þeir ekki fyr en “útver og 
sveit var iðandi af vöknuðum mönn- 
um”. Og er þjóðin verður þess vís, 
að íslendingar höfðu skráð og varð- 
veitt frá glötun fortíð þeirra, sögu og 
ljóð, þá rísa óðar upp menn, sem ekki 
aðeins fara um sópandi hendi og 
safna fjársjóðunum heima fyrir, eins 






80 


TÍMARIT Þ.TÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og t. d. Lindeman, er safnaði alþýðu- 
söngvunum og dönsunum, heldur ger- 
ast sumir svo stórhuga, eins og ívar 
Aasen, að reyna að sameina mállýsk- 
urnar norsku og mynda úr þeim 
heildarmál á fornnorrænum grund- 
velli í stað dönskunnar, sem lagt 
hafði landið undir sig. 

Rís þá upp hinn glæsilegasti her- 
skari nýrra ljóðskálda, með Wel- 
haven og Wærgeland í broddi fylk- 
ingar. Kkki höfðu þeir óðar hafið 
upp röddina en upp skýtur tónskáld- 
um, sem gefa kvæðum þeirra hina 
fegurstu umgjörð í söng. Helstur 
þeirra og ástsælastur var Halfdan 
Kjerulf. Lifði hann það að sjá mörg 
hin fegurstu ljóð Björnstjerne Björn- 
sons og túlka þau í söng. 

Svo þegar lengra líður fram á öld- 
ina, eru þeir Ibsen, Björnson, Vinje, 
Garborg, Kragh og fleiri ljóðskáld í 
almætti sínu, og jafnhliða þeim eru 
tónskáldin Selmer, Svendsen, Grieg, 
Sinding og margir aðrir, sem syngja 
inn í þjóðina öll þeirra ljúfustu ljóð 
í hinum glæsilegustu tónum, er óef- 
að standa jafnfætis því besta, sem ort 
hefir verið á tungumáli söngsins. Er 
Grieg vafalaust þeirra mestur, — 
enda enginn, sem stendur honum á 
sporði í sönglagagerð, þegar Schu- 
bert einn er undan skilinn. 

★ 

Edvard Hagerup Grieg fæddist í 
Björvin í Noregi 15. júní 1843. Hann 
var af skotsku kyni í föðurætt. Lang- 
afi hans kom ungur til Noregs og 
settist þar að, stundaði verslun og 
kvæntist norskri konu. Afi hans, 
Jón, átti einnig þarlenda stúlku og 
var ræðismaður Breta þar í borginni. 
Hans son, Alexander, faðir tónskálds- 


ins, kvæntist söngfróðri stúlku, 
Gesine Hagerup að nafni. Hún var 
svo vel að sér í hljóðfæraslætti, að 
hún lék iðulega á opinberum sam- 
komum. Úr þeirri ætt er talið að 
Edvard hafi erft hljómlistargáfuna. 
Hann kyntist því snemmendis verk- 
um snillinganna, því Mozart og 
Weber voru uppáhalds tónskáld móð- 
ur hans. Hún kendi honum ungum 
að leika á slaghörpu, og er sagt, að 
tólf ára hafi hann samið sitt fyrsta 
tónverk. Honum var leyft að taka 
það með sér á skólann og sýna það 
kennara sínum. En kennarinn tog- 
aði í hárlubbann á honum og skipaði 
honum að eyða ekki tímanum frá 
þarfara námi í slíka vitleysu. 

Föður Edvards var heldur aldrei 
mikið gefið um þetta hljómlistarnám 
hans, jafnvel ekki eftir að hann hafði 
öðlast frægð í þeim efnum. En hann 
var vel mentaður maður og hafði að 
öðru leyti góð áhrif á son sinn. Ein- 
hverju sinni tók hann drenginn með 
sér í skemtiferð inn til fjalla, og 
varð hann þá svo hrifinn af hinni 
hrikalegu náttúrufegurð, fossum og 
fjöllum, hamrakleifum og jökul- 
bungum, að hann var kominn á 
fremsta hlunn með að gerast listmál- 
ari. 

Heimili þeirra hjóna virðist hafa 
staðið opið alskonar mentamönnum 
og listafólki. Þannig var, til dæmis, 
hinn heimsfrægi fiðluleikari Ole Bull 
vinur þeirra og heimagangur. Hann 
tók snemma eftir hinum óvenjulegu 
hæfileikum drengsins og lagði að 
foreldrum hans, að setja hann á 
hljómlistaskólann í Leipzig. Þau 
höfðu víst undirniðri komist að sömu 


EDVARD GRIEG 


81 


niðurstöðu, einkum móðir hans, og 
var hann því fljótlega sendur þangað. 

Hann var þá drengur á sextánda 
eða sautjánda ári, og gekk inn í skól- 
ann fullur af glæsilegustu vonum og 
draumum æskumannsins. En hann 
varð mjög vo'nsvikinn, þegar hann 
varð þess vís, að kenslan var að mestu 
leyti innifalin í leiðinlegum tón- 
fræðigátum og hljóðfæraæfingum, 
og gekk því námstíminn í fyrstu í 
dagdrauma og iðjuleysi. Um það bil 
var kensla sumra kennaranna þar tal- 
in óþarflega þur og andlaus, og há- 
bundin hinum ströngustu lögum. Og 
það sem Grieg gramdist ekki síst var, 
að ekki var leyft að kenna neitt eftir 
sum heimsfrægustu tónskáld, eins og 
t. d. Chopin og Wagner. Jafnvel 
Schumann, sem þó hafði verið einn af 
stofnendum skólans, var að mestu 
leyti vanræktur. Reis síðar út af 
þessu hin beiskasta deila, og greri 
þar víst aldrei alveg um heilt, því 
skömmu eftir síðustu aldamót las sá, 
er þetta ritar, ritgjörð eftir gamla 
Reinecke — þá í hárri elli — sem var 
einn af aðal kennurum Griegs, og fór 
hann þar heldur niðrandi orðum um 
Grieg og verk hans, og vildi telja 
hann smærra tónskáld en Arthur 
Sullivan, Edward MacDowell og 
fleiri, sem stundað höfðu nám sam- 
tímis og síðar á öldinni við hljóm- 
listarskóla í Evrópu. 

Brátt snerist þó Grieg hugur, þeg- 
ar hann sá ástundun sumra sam- 
bekkinga sinna, og stundaði hann nú 
námið af þvílíku ofurkappi, að heilsa 
hans bilaði. Fór móðir hans þá suður 
og tók hann heim með sér. En brátt 
skánaði honum samt svo, að hann 
hvarf til baka, lauk náminu og tók 


prófin með góðri einkunn. En heils- 
una fékk hann aldrei aftur til fulls, 
og í fjörutíu ár lifði hann með einu 
starfandi lunga. 

Eftir þetta æfði hann sig um skeið 
í tónsmíðum undir umsjón hins fræga 
tónskálds Niels Gade í Kaupmanna- 
höfn. Skrifaði hann sönglög og ann- 
arskonar tónverk af kappi. 

Þegar hann var tuttugu og eins árs 
gamall trúlofaðist hann frænku sinni, 
Nina Hagerup að nafni, sem var mjög 
vel að sér gjör og ágæt söngkona. En 
fjárhagurinn var svo þröngur, að 
þau gátu ekki giftst fyr en að þremur 
árum liðnum. Þau voru systkina- 
börn og mjög samrýnd. Er þar meðal 
annars talin ein aðal ástæðan fyrir 
því, að hugur hans hneigðist svo mjög 
að sönglögum, að hún hafði fagra og 
laðandi söngrödd. Enda er svo sagt, 
að enginn hafi sungið lög hans af 
meiri skilningi og samúð en hún. 
Hann skrifaði vini sínum svo á seinni 
árum, að öll sín bestu lög væru samin 
fyrir hana og hennar vegna, og að 
þau væru sínar instu tilfinningar, 
birtar í söng, sem sér væri jafn óeðli- 
legt að kefja, og ef hann hætti að 
anda. 

Frá Danmörku fór Grieg heim til 
Noregs og bjó næstu átta ár í Osló. 
Hafði hann ofan af fyrir sér með 
kenslu, söngstjórn og organleik í 
kirkjum, jafnframt því sem hann 
reyndi af fremsta megni að menta 
þjóð sína í hljómlist. Fáir höfðu 
um það bil öðlast skilning á verkum 
hans, og er það jafnvel haft eftir þá 
tilvonandi tengdamóður hans, sem 
var fræg dönsk leikkona, “hann skrif- 
ar tónverk, sem enginn vill hlusta á.” 

Hinn fyrsti snillingur, sem tók eft- 



82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFELAGS ISLENDINGA 


ir og viðurkendi frumleika og snild 
Griegs, var hinn heimsfrægi tónlist- 
armaður Franz Liszt. Hann hafði 
rekið sig á eitthvað af verkum Griegs, 
og skrifaði honum bréf, sem hrósaði 
fegurð og frumleika þeirra. Endaði 
hann bréfið með þessum orðum 
“Haltu óhikað áfram — eg segi þér 
satt, þú hefir andagiftina — og láttu 
þá ekki kúga þig!” 

Grieg sagði svo frá á síðari árum, 
að þessi hvöt hefði oft komið sér að 
góðu haldi, þegar vonbrigði og 
heilsuleysi hefðu steðjað að sér. 

En af þessu bréfi stafaði fleira 
gott. Norska stjórnin veitti honum 
nægilegan ferðastyrk til þess að fara 
suður í Róm og heimsækja Liszt, sem 
þar átti þá heima. Og skömmu síðar 
(1874) var honum veittur nægilegur 
lífeyrir að þeirrar tíðar peningamati, 
svo að hann gæti hætt kenslu og gef- 
ið sig að tónlistar skáldskap einvörð- 
ungu. Var Noregur þar víst á undan 
flestum öðrum löndum í þeim efnum. 

Flutti Grieg þá heim til Björgyn- 
ar, og bjó þar og í nágrenninu til 
dauðadags. Síðustu tuttugu árin átti 
hann heima í vönduðum bústað um 
fimm mílur út úr borginni, sem hann 
nefndi að Tröllhaugum. Er sagt, að 
spjald hafi verið fest á girðinguna 
nálægt innganginum með þessari á- 
letrun “Her boer Edvard Grieg, som 
önsker at leve í fred”. Hafði þeim 
víst þótt nóg um hinn erindislausa, 
forvitna ferðamannastraum, sem 
keyrði úr öllu hófi á seinni tíð, og 
voru þau þó annáluð fyrir ljúfmensku 
og gestrisni. 

Að Tröllhaugum og Lofthúsum, 
sunnan fjarðar í Björvin, skrifaði 
hann mestu kynstur af hinum ágæt- 


ustu sönglögum, strengleikum og 
slaghörpulögum. Als er talið, að 
eftir hann liggi 135 einsöngvar, auk 
fjölda kórsöngva fyrir karla-, 
kvenna- og blandaðar raddir. Má þar 
með telja “Við klausturhliðið” fyrir 
einsöng og hópsöng kvenna með 
hljómsveit, “Bergljót”, “Sigurður 
Jórsalafari” og “Landsýn” við leiki 
og kvæði eftir Björnson, ásamt til- 
drögum að söngleik (Opera) um Ólaf 
Tryggvason, er þeir báðir unnu að 
um tíma, en aldrei var fullgjörður. 
Fylgilögin við Pétur Gaut samdi 
hann fyrir beiðni Ibsens sjálfs. Eru 
þau sum sungin, önnur fyrir strokin, 
slegin, blásin, barin og knúð hljóð- 
færi. 

Sama má segja um sónötur fyrir 
fiðlur og slaghörpu, auk fjölda 
smærri og stærri lýriskra laga og tón- 
Ijóða fyrir slaghörpu. Honum hefir 
verið fundið það til foráttu, að hann 
hafi ekki ritað nein stór eða umfangs- 
mikil tónverk, til dæmis hljómkvið- 
ur (symphony) eða söngleiki (opera). 

Mun því hafa valdið að miklu leyti 
heilsuleysi hans og svo hin sterka 
hneigð hans til lýriskra söngva, enn- 
fremur ónógur lífeyrir, þegar fram i 
sótti og peningamat breyttist, sem 
leiddi af sér, að hann varð að fara 
víðsvegar um lönd Evrópu í sam- 
komu erindum. Hann þótti framúr- 
skarandi slaghörpuleikari, og túlkaði 
sín eigin tónverk öllum öðrum betur. 
Var aðgangur að samkomum hans 
jafnan uppseldur löngu fyrirfram. 
Hélt hann uppi þessum vana fram 
yfir sextugs aldur. Var hann þó alla 
ævi feiminn og kveið fyrir að leika á 
opinberum stöðum. Ástæðan, meðal 
annars, fyrir því að hann hélt áfram 



EDVARD GRIEG 


83 


samkomuhöldum, var sú, segir hann 
sjálfur “að því miður hefi eg ekki þá 
skapfestu, að geta neitað. Að koma 
fram fyrir almenning er mér eins 
ógeðfelt og hugsast getur. En samt, 
að hafa yfir og hlusta á mín eigin 
tónverk flutt á þann hátt, er best 
verður, er freisting sem eg get ekki 
staðist.” 

Hann var marg-boðinn og beðinn 
að koma vestur um haf, en þrátt fyrir 
glæsileg tilboð treystist hann ekki 
til að leggja á hafið, því auk hinnar 
ólæknandi brjóstveiki kvaldist hann 
ákaflega af sjóveiki. Hann sagði 
stundum í gamni, að ef Atlantshafið 
vildi ábyrgjast að halda sér í skefj- 
um, þá kæmi hann ef til vildi vestur 
einhvern tíma, en það yrði að vera 
skrifleg ábyrgð. 

Það sem mest þykir einkenna tón- 
list Griegs er hin innilega lýriska 
fegurð og jafnframt frumleiki í hugs- 
un og framsetningu. Þýskur tónlista- 
rýnir sagði einhverju sinni, að gall- 
inn á Grieg væri sá, að hann hefði 
strandað í norsku fjörðunum og 
aldrei komist út úr þeim. Aðrir sjá 
í því höfuðkost. Við það, að vera 
strang-þjóðlegur, hafi hann orðið 
heimsborgari í tónlist. Sem sam- 
stæðu þess þurfi ekki annað en benda 
á Tchaikovsky, Dvorák, Liszt og 
marga fleiri — einkum þó Chopin — 
sem allir risu til heimsfrægðar á þjóð- 
legum tónlistar grundvelli. 

Meðan Grieg gekk á tónlistarskól- 
ann og fyrst á eftir, skrifaði hann í 
anda þýskra höfunda. En ótrúlega 
snemma skildist honum það, að við 
það væri lítið unnið. 

Fyrir þann tíma hafði þeim Kjer- 
ulf, Lindblad, Hartmann og Gade 


tekist að mynda einskonar norrænan 
skóla í hljómlist, sém var nokkurs- 
konar miðlunartilslökun við þýska 
skólann. 

Eins og áður var minst á, fór Ole 
Bull margsinnis inn um dali og 
fjörðu Noregs og hlustaði á og safn- 
aði danslögum og söngvum, sem 
hann svo notaði í fiðuleiki sína. Áður 
höfðu Lindeman og aðrir safnað 
miklu, en af meiru var að má. í þess- 
um ferðum hafði Ole Bull Grieg 
stundum með sér. Grieg var þá að 
vísu of ungur til að gera sér fulla 
grein fyrir þýðingu þessara ferða, 
þótt þær óefað hafi að einhverju leyti 
sett mark sitt á sálarlíf hans. En á 
Hafnarárunum kyntist hann svo ung- 
um samlanda sínum, er Rikard Nord- 
raak hét. Hann söng og lék á hljóð- 
færi lög eftir sjálfan sig við kvæði 
Björnstjerne Björnsons, full af eld- 
móði og nýum þrótt. Segir Grieg svo 
sjálfur frá “Það var eins og hreistrið 
félli þá af augum mínum. Það var 
honum að þakka, að eg lærði að 
þekkja til fulls norsk alþýðulög og 
um leið eðli sjálfs míns. Við gerðum 
þá þegar samsæri á móti þessum veik- 
geðja Gade - Mendelsohn skóla á 
Norðurlöndum, og upp úr því reis 
hinn reglulegi norræni skóli í hljóm- 
list.” 

En Nordraaks naut ekki lengi við. 
Hann dó á unga aldri frá nýbyrjuðu 
verki, og áður en hann hafði full- 
fengið sig. 

En upp af þessu spratt svo sú trú- 
villa, að Grieg hefði eiginlega lítið 
gert sjálfur annað, en að raddsetja og 
færa til betri vegar norsk alþýðulög 
og dansa. Sannleikurinn er samt sá, 
að aðeins eitt af sönglögum hans er 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bygt á þjóðlagi, en það er einsetuljóð 
Sólveigar í Petri Gaut. Játar Grieg 
það sjálfur, og dró heldur aldrei nein 
dul á það. Eg hefi borið bæði lögin 
saman, og verður ekki með sanni sagt, 
að það sem hann tók að láni muni 
miklu. Enda standa sönglög hans 
alþýðulögunum svo miklu ofar, að 
það þolir engan samanburð. En þótt 
söngvar og hljóðfæraslagir Griegs 
séu sungnir út úr sál hans sjálfs og 
frá engum teknir, þá er andi þeirra og 
hugblær samt þannig, að þeir hefðu 
trauðla getað orðið til annars staðar 
en í Noregi. 

Eins og áður var bent á, mun það 
litlum vafa bundið, að ást hans á 
fögrum ljóðum átti sinn þátt í því, að 
hugur hans hneigðist svo mjög að 
lýriskri sönglagagerð, enda valdi 
hann sér ávalt fyrir tónyrkisefni hin 
ágætustu kvæði. Þarf aðeins að 
nefna, af mörgum, norsku skáldin 
Ibsen, Björnson, Vinje, Garborg og 
Kragh, og af þeim dönsku Andersen, 
Drachmann og Paulsen. Við þetta 
mætti bæta Göthe, Heine og fleiri 
Þjóðverjum. Eg get ekki stilt mig 
um að nafngreina örfá lög við kvæði 
sumra þessara skálda, sem öll eru 
ómenguð listaverk og hvert öðru 
fegurra. 

Við kvæði Ibsens má nefna, auk 
laganna úr Pétri Gaut, Svaninn og 
Vatnsliljuna. og vöggusönginn úr 
“Kongsemnerne”. 

Lögin við kvæði eftir Björnson eru 
mörg og erfitt að taka eitt öðru fram- 
ar. Sem sýnishorn þeirra má benda á 
Morgunn, Leynd ást, Fyrsta mótið 
og Prinsessan. 

Snemma á árum, þegar báðir voru 
ungir, fóru þeir Grieg og danska 


skáldið Holger Drachmann upp til 
selja í Noregi að sumarlagi. Þar 
kyntust þeir tveimur yndislegum 
stúlkubörnum, sem þeir svo gerðu 
ódauðlegar í ljóði og söng (Ragnhild 
og Ragna). 

Árið 1880 gaf Grieg út safn af lög- 
um, sem algengast eru kallaðir Vinje- 
söngvarnir. Eru þeir allir við kvæði 
eftir norska skáldið Asmund Olafson 
Vinje. Meðal þeirra eru Vormorgunn, 
Móðir mín og Á heimleið. Eru öll 
lögin í þeim flokki hvert öðru feg- 
urra og frumlegra. 

Skömmu fyrir aldamótin kom á 
prent kvæðaflokkur eftir Árna Gar- 
borg, sem í íslenskri þýðingu hefir 
verið nefndur Huliðsheimar. Grieg 
orti sönglög við átta kvæðin, og seg- 
ir hann svo sjálfur frá í bréfi til vinar 
síns í Ameríku: “Viltu gjöra svo vel 
og láta enska þýðarann skilja, að 
kvæðin eru um skygna alþýðustúlku 
og því í þjóðsagna stíl. Þau eru öll 
með ósegjanlega hugfangandi feg- 
urðarblæ og litbrigðum. Það getur 
ekki hjá því farið, að þín glöggva 
eftirtekt skynji, að þessi lög eru ólík 
öllum mínum fyrri lögum. . .” Sum 
þessi lög eru með því allra besta, sem 
Grieg skrifaði, t. d. Hún var fögur og 
björt á brá og Stefnumótið. 

Meðal dönsku skáldanna kaus hann 
sér oftast H, C. Andersen, ævintýra- 
skáldið fræga, sem einnig var hið 
innilegasta ljóðskáld. Er víst ekkert 
af lögum Griegs oftar sungið en Jeg 
elsker dig, sem Grieg játaði sjálfur 
að hefði verið ástarjátning sín til 
frænku sinnar, Nina Hagerup, sem 
hann kvæntist síðar. 

Svona mætti lengi halda áfram, en 
öllu verður að setja einhver takmörk. 


EDVARD GRIEG 


85 


Enda líkar það tíðum einum betur, 
sem öðrum þóknast ver. 

í heild sinni má segja um sönglög 
Griegs, að yfirgnæfandi fjöldi þeirra 
beri á sér þunglyndisblæ. En innan 
um er þó vorblær og blóma-angan og 
svo innilegur fögnuður, að þau verma 
menn inn að hjartarótum, og þrátt 
fyrir ævilangt heilsuleysi og veika 
líkamsburði eru tónverk hans heil- 
brigð í anda, og verða því aldrei að 
veikgeðja raunavæli eða kveinstöf- 
um. En þótt þau séu hrein og fögur, 
og oft björt, þá eru þau, sum hver, 
svo óvenjuleg, að oft getur það tekið 
allmikla fyrirhöfn að komast inn að 
insta kjarna þeirra, þegar og þar við 
bætist, að raddaskipan, tónasambönd 
og tónstigaskifti eru oft svo hraðfara 
og óvænt, að erfitt er einatt að átta 
sig á þeim. En þegar skilningurinn 
er fenginn, þá breiðist heildin út eins 
og litauðugt málverk eða eins og lit- 
rófið í kristallinum. Stundum leik- 
ur hann á kostum, einkum í dönsun- 
um og tröllasláttunum. Kennir þar 
tryllingsins og hrottabragsins, sem 
þykir einkenna suma norsku alþýðu- 
söngvana og þjóðdansana. 

Merkur fiðluleikari, sem lék með 
Grieg einhverju sinni á samkomum 
víðsvegar um Evrópu, skrifar vini 
sínum síðar “Verk hans eru full af 
tilfinningahita og skáldlegri fegurð. 
Því oftar sem eg leik þau, því dýr- 
mætari verða þau mér. Eg finn altaf 
nýja fegurð og hreinleika. En fáir 
vita hvernig á að gjöra þeim rétt skil. 
Til þess verður maður að þekkja hann 
sjálfan, hið tignarlega föðurland 
hans og hið norska skapferli”. Margir 
listamenn hafa vitanlega komist inn 
að hjartarótum tónverka hans, en að 


sjálfs hans frásögn, skömmu áður en 
hann dó, var það ungur Ástralíumað- 
ur, sem lék þau af mestri snild og 
skilningi. Mun þar átt við hinn á- 
gæta slaghörpuleikara Percy Grain- 
ger, sem flest sönghneigt fólk hér 
kannast við. Lagði hann sig fyrir 
eina tíð eftir íslenskunámi og skrif- 
aði ágæta ritgjörð fyrir þetta tímarit 
fyr á árum. 

Síðustu tvö ár ævinnar var Grieg 
svo farinn að heilsu, að hann skrifaði 
nálega ekkert. Annaðist kona hans 
hann með hinni mestu ástúð og um- 
hyggju. Enda hafði einkasambúð 
þeirra verið mjög innileg og ham- 
ingjusöm. Þau áttu eina dóttur, sem 
dó í æsku, og hörmuðu þau hana mjög 
alla ævi. 

Grieg lifði alla ævi, að kalla mátti, 
í friði og sátt við umheiminn, elskað- 
ur af þjóð sinni og virtur af öllum, 
sem kyntust honum eða listaverkum 
hans. Brá aðeins tvisvar útaf lítil- 
lega. Var hið fyrra deilan, er hann 
lenti í útaf hljómlistaskólanum í 
Leipzig, og ber víst flestum saman 
um það nú, að hann hafi séð þar 
lengra en hinir afturhaldssömu kenn- 
arar hans. Hitt atvikið skeði löngu 
seinna, er hann neitaði að hafa sam- 
komu í París, þegar Dreyfus-málið 
stóð hæst á baugi. Þegar hann svo 
kom þangað nokkru síðar, reyndu 
nokkrir menn, sem tóku upp þykkj- 
una fyrir frönsku herstjórnina, að 
sprengja hljómlistarmót hans upp og 
hrópa hann niður. En troðfult hús 
áheyrenda tók völdin í sínar hendur 
og gaf svo yfirgnæfandi lof og lófa- 
tak, að öll mótspyrna varð að engu. 
Var hann gerður meðlimur í “Légion 
de Honeur”, sem talinn er víst hinn 



86 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


æðsti heiður, er franska þjóðin getur 
veitt. 

Grieg andaðist í Björgvin 4. sep- 
tember 1907 eftir viku sjúkrahúss- 
legu — þá rúmra 64 ára gamall. Var 
líkami hans brendur á báli í apríl- 
mánuði vorið eftir, og greftrunarlag 
það, er hann kvað yfir vini sínum, 
Nordraak, leikið meðan líkfylgdin 
barst um stræti borgarinnar. Borgin 
var öll tjölduð svörtu, og voru allir 
skólar, verksmiðjur og búðir lokaðar 
þann dag„ Er talið, að yfir fjörutíu 
þúsund manns hafi tekið þátt í at- 
höfninni. Jarðarförin fór fram með 
umsjón ríkisins og á ríkisins kostnað. 
★ 

Frá Tröllhaugum blasir við höfði, 
er skerst út í fjörðinn, og rís stand- 


bergið beint upp úr sjónum. Utan í 
bjarginu er lítill hellir, sem ekki 
verður komist að á landi. Inn í þenn- 
an helli var skrínið með ösku Griegs 
lagt. Síðan var múrað fyrir hellis- 
munnann, og marmaratafla með lát- 
lausri grafskrift á fest í múrsteyp- 
una, sem bendir á hinsta hvílurúm 
hans um ókomnar aldir. 

í stormtryldum vetrarbyljum stíg- 
ur Ægir hrikadans við hamravegg- 
ina með tröllum og óvættum Péturs 
Gauts. En á síðkvelda sumarnóttum 
óma þar fyrir hellisdyrum vöggu- 
söngvar Ægisdætra í kvöldkyrðinni 
samræmdar fiðlustreng fjallgolunn- 
ar — hinar norrænu náttúruraddir, er 
Grieg elskaði og skildi og túlkaði 
öllum öðrum betur. 




IÞrJár steiRar vís^ar 


VONIN 

Vonin kannske veldur því, 
að viskan stundum tapar. 

En þegar rauna þéttast ský 

þó er oftast gripið í 

þetta vopn, sem vanmátturinn skapar. 

VISA EFTIR IBSEN 

Að lifa — er látlaus hreða 
við lægstu hvatir og gróm. 

Að yrkja — það er að kveða 
yfir sér Stóradóm. 

HRINGHENDA 

Skuggatjöld um fell og fit 
fegurð völdum rýja. 

Mánans köldu geislaglit 
glampa á földum skýja. 


G. 


Fáein minningarorð. 


Þegar góðir menn 
og mikilhæfir flytja 
yfir elfuna miklu, 
v e r ð u r um stund 
h 1 j ó ð ar a í mann- 
h e i m u m. Einkum 
finst mönnum skarð- 
ið stórt og vandfylt, 
e f u m merkisbera 
starfs eða hugsjóna 
er að ræða. Hjá á- 
framhaldandi 1 i f - 
andi þjóð í heima- 
landi sínu gætir þess 
þó ekki eins tilfinn- 
anlega, því á vissan 
hátt má þá segja, að 
maður komi í manns 
stað — einhver verði ávalt til þess, 
að taka upp merki þess er féll frá. f 
sérstarfi voru, Vestur-íslendinga, er 
nokkuð öðru máli að gegna. Börn 
vor eru ekki ávalt reiðubúin til að 
taka við af oss. Þeirra verksvið er 
annað, og þeirra andlegu straumar 
renna oftast í aðra farvegi. En þótt 
vér, eldri kynslóðin, séum vitanlega 
eins góðir borgar þessa lands, þá 
verða ísland og íslenskar bókmentir 
þó ávalt það Helgafell, sem vér æskj- 
um eftir að lifa við og deyja inn í, 
fyr eða síðar. 

Vér gerum oss oft og tíðum ekki 
grein fyrir því fyr en eftir á, hversu 
snaran þátt í lífi voru vissir ágætis- 
menn hafa undið. Því var það á síð- 
asta Þjóðræknisþingi, að alla setti 
hljóða og eins var og skugga brygði 
yfir þingsalinn, er sú frétt barst 


þangað, að séra Guð- 
mundur Á r n a s o n 
væri nýlátinn. Hann 
hafði verið svo inn- 
ofinn störfum þess 
þings og lífi fjölda 
fslendinga, að erfitt 
var að sætta sig við 
þá hugsun, að hann 
væri alfarinn og 
hans ætti aldrei að 
njóta við framar. 

★ 

í byrjun þessarar 
aldar var fáment til- 
tölulega í Vestur- 
landi C a n a d a og 
Winnipeg lítil borg 
hér á árbökkunum. En þá opnaði 
stjórn landsins fyrir alvöru flóðgátt- 
ir innflytjenda straumsins. Fólkið 
þusti að úr öllum áttum, og þar á 
meðal nýir stórhópar frá íslandi. Þá 
var vorhugur í lofti. Winnipeg tók 
til að breiða sig út yfir sléttuna. All- 
ir, sem vetlingi gátu valdið, fóru að 
byggja hús — fyrir sjálfa sig, fyrir 
aðra og með öðrum. Hvirfingu nýrra 
húsa fylgir vorhugur, nýtt líf, nýjar 
lífsvonir, ný starfssvið. 

Guðmundur Árnason kom hingað 
vestur um það leyti — þá unglingur 
um tvítugt (f. 1880). Hann var einn 
af þeim mörgu, sem tók sér í hönd 
hamar og sög, lávita og réttiskeið, og 
fór að vinna að húsasmíðum. 

En hann var ekki lengi ánægður 
með það. Honum fanst hann þurfa 
að reisa hærra sitt eigið andlega 








88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


musteri. Og því varð það, að hann 
fór á prestaskólann í Meadville 
haustið 1904. Áður hafði hann feng- 
ið góða undirstöðu mentun á íslandi, 
og var snemma vel að sér í bókment- 
um þjóðar sinnar. Þegar hann út- 
skrifaðist af prestaskólanum með 
lofsverðum vitnisburði, fékk hann 
hin svonefndu Cruft námsverðlaun 
til framhaldsnáms í heimspeki og 
öðrum fræðum við háskóla í Þýska- 
landi. Haustið 1909 kom hann svo 
aftur til Winnipeg og tók við kirkju 
Unitara hér í bænum. 

Frá þeim tíma og til æviloka var 
séra Guðmundur ýmist prestur eða 
kennari hér í fylkinu, og í rauninni 
altaf hvorttveggja í senn, því ræður 
hans voru ávalt fræðandi og tíðum 
líkari háskólafyrirlestrum en venju- 
legum kirkjuræðum. En á hinn bóg- 
inn var hann jafnan reiðubúinn að 
hjálpa og leiðbeina þeim, er til hans 
leituðu, sem er einn hinn þýðingar- 
mesti og affarasælasti þáttur í verki 
hvers prests. Hélt hann þannig á- 
fram því starfi, er hann byrjaði á: að 
byggja, byggja andleg heimili sjálf- 
um sér og öðrum, og dytta að þeim, 
sem fyrir voru. 

Séra Guðmundur var sístarfandi og 
sískrifandi. Er það ekkert smáræð- 
isverk, sem eftir hann liggur í ræð- 
um og ritum — prentað og óprentað. 
Hann var um all-langt skeið ritstjóri 
Heimis, og birti þar bæði þýtt og 
frumsamið mál, fyrirlestra, ræður, 
sögur, leiki og ýmiskonar fræðikafla. 
í þessu tímariti eru einnig eftir hann 
nokkrar ritgjörðir; og í íslensku 
vikublöðunum mestu kynstur alskon- 
ar greina og fyrirlestra alvarlegs og 
gamansams efnis — það síðarnefnda 


einkum undir gervinafni. Öll rit- 
verk hans báru hin sömu einkenni: 
skýra hugsun, rökrétta framsetningu 
og ljóst málfæri, prúðmensku og öll 
einkenni sannmentaðs manns. 

Séra Guðmundur var einn af aðal 
stofnendum Þjóðræknisfélagsins, — 
vann með alúð í undirbúningsnefnd- 
inni, — og ávalt eftir það var hann 
einlægur styrktarmaður þess og vel- 
unnari. Hann sat víst á flestum Þjóð- 
ræknisþingum, og var þar jafnan 
mundangurinn, sem hélt við hófi, 
þegar í óefni ætlaði að slást. Hann 
vann í fleiri þingnefndum, en flestir 
aðrir — og auk þess í milliþinga- 
nefndum. Hann átti víst oft kost á 
sæti í stjórnarnefnd félagsins, en 
mun hafa talið sér óhægt um vik með 
fundarsóknir, þar sem hann átti jafn- 
an heimili utan bæjar. 

Þeir, er best þektu séra Guðmund, 
segja að hann hafi verið skapmaður 
mikill að eðlisfari, en svo vel hafði 
hann tamið lund sína, að sjaldan eða 
aldrei misti hann jafnvægið. Hann 
var alvörumaður mikill og fastur fyr- 
ir um öll áhugamál sín. Við fyrstu 
kynningu virtist hann fálátur og þur 
á manninn, en brátt kom þó alúðin í 
ljós, og hin óvenjulega skarpa kímn- 
isgáfa, enda hittu fleygar hans vel í 
mark, þegar svo bar undir; og ekki 
gat skemtilegri mann á samkomum 
og gleðimótum en hann. 

Hann var kvæntur ágætiskonu, og 
var heimili þeirra annálað fyrir gest- 
risni og hjálpfýsi, og bar mjög merki 
listrænis húsfreyjunnar. Þau eign- 
uðust þrjú börn, mannvænleg, vel 
mentuð og að öllu hið besta að sér 
gjör. 

Séra Guðmundur Árnason andaðist 




SÉRA GUÐMUNDUR ÁRNASON 


89 


að heimili sínu á Lundar þann 24. 
febrúar 1943, eftir langvarandi veik- 
indi, þá hátt á sextugasta og þriðja 
ári. Við hina fjölmennu jarðarför, 
er fór fram frá Sambandskirkjunni í 
Winnipeg, var vara-forseti Þjóð- 
ræknisfélagsins, séra Valdimar J. 
Eylands, og talaði fyrir hönd þess. 
Leyfi eg mér að birta smákafla úr 
hinna ágætu ræðu hans, sem var eins 
og töluð út úr hjarta áheyrenda hans. 
Hann segir meðal annars: 

“. . . Var oss öllum ljóst, að við 
burtför hans hefðum vér mist ötulan 
og einlægan starfsmann, og að einum 
færra væri nú þeirra fslendinga, sem 
með elju og alúð leggja sig fram til 
að varðveita á vorum slóðum hina 
dýrmætu arfleifð feðra vorra, eins og 
hún birtist í sögu þeirra og tungu”, 
og ennfremur: “Þar sem úr vanda- 
málum þurfti að greiða á þingum, 
var hann ávalt tillögugóður, réttsýnn 
og sanngjarn í garð allra manna. 
Dómgreind hans var glögg og fram- 
lög hans til mála ávalt hógvær, en 
bygð á traustum rökum. Hann var 
samvinnuþýður maður og skapaði sér 
ótvírætt traust samnefndarmanna 
sinna og þingmanna yfirleitt.” 

Um ritstörf hans segir hann meðal 


“Hann verður vafalaust talinn einn 
meðal hinna ritfærustu manna á með- 
al íslendinga þeirra, sem alið hafa 
aldur sinn hér vestan hafs. Frá penna 
hans eru þá líka komnar fjölmargar 
fróðlegar ritgjörðir sem birst hafa á 
ýmsum árum í Tímariti félagsins. í 
þeim ritgjörðum hefir hann, að því 
sem Þjóðræknisfélagið snertir, reist 
sér þann minnisvarða sem rithöfund- 
ur og fræðimaður, sem lengi mun 
forða minningu hans frá gleymsku.” 
Og þetta úr niðurlaginu: 

“Séra Guðmundur kom mér ávalt 
fyrir sjónir sem einlægur maður, 
hreinn og heilsteyptur í lund og vel 
mentaður. En það er jafnan einkenni 
mentaðra manna, að vera hógværir í 
anda, og reyna ekki að troða sjálfum 
sér eða skoðunum sínum upp á aðra 
menn, sem sjálfir eiga sannfær- 
ingu . .” “Hið tvíþætta samband mun 
haldast við í minningunni um hinn 
látna samferðamann og starfsbróður: 
Hann var góður íslendingur; hann 
.var mentað prúðmenni.” 

Þessi fáu orð eru skrifuð í þakk- 
látri minningu um brottkallaðan 
samverkamann, en eigi ætluð sem 
ævisaga. Hún verður skrifuð af öðr- 
um, og birt á öðrum stað, áður en 
langt um líður. 

G. /. 


annars: 



—febrúar, 1943— 


Eftir Þorstein Þ. Þorsteinsson 


I. 

Yfir veröld steyptist ragnarökkur, 
rauðir logar stefndu í hverja gátt. 
Hugar-sólu huldi dimmur mökkur, 
héraðsbrestir drundu úr hverri átt. 
Óttalaus var engin sál í heimi 
úlfur þegar hvopti sundur sló. 

Laus út fjötrum Loki var á sveimi, 
lengsti snákur jarðar eitri spjó. 


Heimur enn sem hrísla í stormi skelfur, 
hrynja borgir, löndin sundur tætt. 

Yfir bakka blóðsins flæðir elfur, 
beggja megin stendur fólkið hrætt. 
Vegfarendur himins, hafs og jarðar 
helveg ganga þegar varir minst; 
upp við hnjúka, út á ströndum fjarðar, 
enginn sannur griðastaður finst. 


“Ei skal höggva!” hrópa Snorrar allir. 
“Höggva skal!” er blinda valdsins svar; 
þess, er reisti þjóðar drambi hallir, 
þjóðarlesti óf í stjórnarfar; 
þess, er skifti heimi í herra og þræla, 
höfuð-þjóð og réttdræpt sláturfé; 
þess, er dýpst í ánauð alt vill bæla, 
alla festa á sama gálgatré. 


Vanhelg ás-trú verður þess í munni, 
Völsungum það gerir jafnvel skömm, 
Stjórnarvald, sem stigamensku unni 
standa mun um aldir þjóðar vömm. 


ÁFRÓNSMÓTI 


91 


Þúsund ára víking ráns og refja, 
réttinn vopna, böðuls stjórn um lönd, 
þjóðar drambsins vástjórn hugðist vefja 
veröld um og kreppa alla í bönd. 


II. 

Roðar fyrir sigursól, á fjöllum, 
sambandsmanna, þessi árslok við. 
Björninn mikli í Austurvegi öllum, 
undir hrammi molar fjenda lið 
fyrir sunnan forna landið Bjarma, 
fellir óvin Svarta hafið við. 
Garðaveldi heimtar bætur harma 
heima í Berlín fyrr en setur grið. 


Breska leó, ameríski ari 
ítalskt lið í suðurheimi slá. 

Mússólíni og miðaldanna skari 
má sín rómversk handtök ónýtt sjá. 

Hann, sem eitri blés á Blálendinga, 
bölvun leiddi yfir kraminn Spán, 
yfir má sér bráðum sjálfur syngja 
—sökkva í jörð með dýpstu og mestu smán. 


Syðst frá Krít til nyrstu Noregs tanga 
Níðhöggs-sinnar löndum rændu og fé; 
þjóðrembingsins hakakrossar hanga 
helg þars áður stóðu þjóða vé. 

Alaska og Ástralíu milli 
Ameríka berst við grimma þjóð: 
skáeygt fólk með skálkabragða snilli, 
skolgult lið, sem þyrstir mjög í blóð. 


Illar vélar okkar fjenda lærum 
uns við veitum hættulegri sár. 

Stríðið vinst. En fórnir, sem við færum, 
fæstra hugur skilur þessi ár. — 

Eitt er gjald, sem glöpin bætir framtíð: 
gefum heimi frið, sem bestur er; 
frið, sem jöfnuð færir okkar samtíð, 
frið, sem orsök stríða burtu sker. 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Ilt við lærðum, ilt svo sigrað getum, 
öll þá snerist ment á heljar braut, 
samt við æðstu alda hugsjón metum 
ofar skynjun þeirri, er menning hlaut: 
kærleiks andann, konung heimsins mesta, 
krúnu ins sanna friðar, einn sem ber. 

Einn hann veitir sigursælu besta —- 
sameiningar stærsti máttur er. 


Verði hatrið vörður sigurboðans, 
veröld aldrei hlýtur sátt né frið, 
þá er ímynd fagra frelsisroðans 
falskar vonir, tálmynd, svika-grið. — 
Gefum öll af instu hjartans rótum 
andann helga vorri fögru jörð: 
ástúð þá, sem stendur föstum fótum, 
framtíð þegar skilin verða gjörð. 


III. 

Ein er bæn, sem bindur enda á kvæði, 
bæn, sem Fróni helgar líf og sál: 

Rísi ísland, út í norður græði, 
æskufegra gegn um stríðsins bál. — 
Sjáum við í hugans æðstu hilling 
hjartans vonir rætast enn á ný, 
þegar lýður lands með festu og stilling 
lærir betri stjórn á sér — og því. 


Megi alþjóð allra stjórna og landa 
eignast konung heims, sem dýrðin ber; 
þann, sem tengir allra þjóða anda 
eining, samhygð, góðleik — kulda ver. 
Þá fær eyjan sagna og söngs frá heimi, 
sæl og hólpin, bestu lífsins gjöf. — 
Drottinn alda og dísir heilla geymi 
draumland þitt og mitt við ystu höf. 


Eftir séra Sigurð Ólafsson 


Þessar hugleiðingar, sem fara hér 
á eftir, eru um sum hin markverðustu 
einkenni íslenskrar alþýðu, eins og 
þau koma mér fyrir sjónir. 

íslenskt alþýðufólk á, að mínum 
skilningi, ólíka afstöðu alþýðufólki 
annara þjóða. Sérstæður og fágætur 
þroski á ýmsum sviðum er þess vald- 
andi, að það á fáa sína líka, þó víða 
sé leitað. Það er alþýðufólkið, sem 
birtir glöggvast hin frumstæðu ein- 
kenni hverrar þjóðar; það er al'þýða 
manna, sem er hinn sanni spegill 
hverrar þjóðar. — Hinir svonefndu 
lærðu menn, með hverri þjóð eiga sér 
alt aðra afstöðu. Þeir eru slípaðir og 
þjálfaðir eftir viðteknum reglum og 
kúnstum skólanna. Óskólagengni 
maðurinn, sem mitt í starfi sínu hefir 
auðgað anda sinn, birtir sannan og 
raunverulegan þroska þjóðar sinnar. 
Hjá honum, í afstöðu hans, birtist 
hinn andlegi máttur þjóðarinnar. 
Mörg og merkileg eru þau sérkenni 
hins íslenska alþýðumanns, sem eru 
þess órækur vottur, hve óvenju mátt- 
ugur að þroski hans hefir verið, öld 
eftir öld. Síst hefir hann þó verið of- 
lofi hlaðinn. Oftar en hitt hefir hann 
verið kúgaður; hann hefir átt við 
þröng kjör að búa, um margar aldir. 
Þó hefir hann verið furðulega sjálf- 
stæður. Mitt í öreigabaráttu sinni, 
hefir honum lærst, “Að bera höfuð 
hátt | í heiðurs fátækt, þrátt fyrir 
alt.” Sumar lýsingar skálda og rit- 
höfunda — og enda álit svonefndra 
höfðingja og valdhafa — hafa síst 


verið íslenskri alþýðu lyftistöng á 
leið. Alþýðumaðurinn íslenski, hvort 
helst hann er nú bóndi, sjómaður eða 
verkamaður, er talinn að vera kaldur, 
fámáll og óþjáll. Stundum hefir hann 
verið uppnefndur og kallaður durgur. 

En ef íslendingurinn er þurr á 
manninn, óframfærinn, eða fáorður, 
þá stafar það síst af tilfinningaskorti 
eða heimsku. Lífskjör íslensks fólks 
hafa oft verið ærið þung; við fáa 
hefir verið að kvarta. 

íslendingar, margir hverjir, hafa 
þegið að vöggugjöf stórbrotna lund, 
sjálfstæðar skoðanir og þroskað til- 
finningalíf; þeim hefir verið ógjarnt 
að kvarta, óljúft að skríða að fótum 
kúgara sinna, og því á stundum kast- 
að yfir sig íshjúp, til þess að verjast 
aðkasti lífsins — til þess að geta bor- 
ið með jafnaðargeði hið misjafna, 
sem lífið réttir að þeim. 

Hlutskifti hins íslenska manns hef- 
ir jafnan verið hörð barátta fyrir lífi 
sínu og sinna, bæði til lands og sjáv- 
ar. — Sú barátta — í mannraunum og 
þrautum og kyrstöðu aldanna — er 
ein og út af fyrir sig, glæsilegt um- 
hugsunarefni, sem lítt hefir enn verið 
snert við í sögu þjóðar vorrar; en sem 
þó ætti að gera söguleg skil, áður en 
of langt um líður. 

Undir breytilegum og þungum lífs- 
kjörum, mitt í öreigabaráttu öld eftir 
öld, hefir íslensku fólki tekist það, 
öllum vonum framar að vernda mörg 
dýrmæt sérkenni sín. Sjálfstæði í 
hugsun og afstöðu er eitt af þeim. 
Oft hefir það verið ærin þrekraun. 



94 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Tíðum hefir lífsbaráttan verið þess 
eðlis, að til þess þurfti óvenjumikið 
hugrekki og styrka lund. Oftar en 
hitt hefir íslendingurinn reynst að 
vera “æðrulaus og jafnhugaður,” eins 
og sagt var um einn frægan þrek- 
mann íslenskan í fornöld. 

Það má með sanni segja, að flest 
verklegt — og enda listrænt — hefir 
íslenskri alþýðu í höndum leikið; 
vitni um það bera þjóðlegar hann- 
yrðir og listasmíði, er hefir einkent 
þjóðina á öllum öldum. Tvö eru þau 
þó einkennin, sem glöggast getur að 
líta í fari íslendinga fyr og síðar. 
Svo heillandi eru þau, svo sjaldgæf 
með stærri og voldugri þjóðum, að 
vert er um að ræða — og í huga að 
festa. Þessi sérkenni birtast í sögu 
heimaþjóðarinnar á öllum öldum. 
En þau eru einnig sýnileg í sögu 
vorri hér vestan hafs, á nærri sjötíu 
ára vegferð vorri, í dreifingunni í 
þessari álfu. Einkenni þau sem eg á 
hér við eru: Óslökkvandi þrá eftir 
fræðslu — lestrarhneigð, er varir ævi- 
langt, samfara nærri ómótstæðilegri 
löngun til þess að skrifa um hugðar- 
efni sín. 

Lestrarhneigðin er íslenskri al- 
þýðu í blóð borin. Löngunin til 
fræðslu er óslökkvanleg, ekki síst 
hjá sumu voru elsta fólki. Á bernsku- 
tíð þeirra, sem nú eru aldurhnignir, 
heima aldir fslendingar, voru tæki- 
færin til skólagöngu flestum lokuð 
leið. En það er í hópi íslensks al- 
þýðufólks, uppöldu bæði heima á ís- 
landi, en einnig hér vestra, fólks, er 
naumast hefir inn fyrir skóladyr 
komið, sem eg hefi mætt sumu sann- 
mentaðasta fólkinu, á ævileið minni. 

fslendingurinn á oft alveg óvenju- 


lega sterka námslöngun, ef til vill, af 
því, að skólaganga var honum með 
öllu fyrirmunuð í æsku hans. En 
þráin til að fræðast varir ævilangt. 
Sem dæmi í þá átt vil eg nefna til- 
felli, er átti sér stað í þjónustutíð 
minni í Gimli-prestakalli. Þar kynt- 
ist eg öldruðum heiðursmanni, all- 
mikið yfir sjötugt, þá vistmanni á 
Betel. Aldrei á ævinni hafði hann 
átt kost á að læra bókstafareikning. 
Hann beiddi konuna mína um tilsögn 
í þeirri grein, og gekk að námi með 
gleði og áhuga ungs skólasveins, og 
ágætum árangri. — fslendingurinn á 
að jafnaði mikla þrá til að kryfja 
hvert málefni, sem honum er hugleik- 
ið, til mergjar. Oft hefir honum tek- 
ist það svonefndum lærðum mönnum 
betur, að lesa sig inn í hin duldu rök, 
er bak við sögu hvers máls liggja. 
Það einkenni hans hefir honum löng- 
um reynst örugg vörn gegn skríltog- 
urum — á ýmsum sviðum; fyrir það 
hefir hann ekki orðið að jafnaði upp- 
næmur fyrir öllum vindum er blésu; 
brjóstvit hans og gagnrýnis hneigð 
hafa oft verndað hann fyrir því, að 
verða skrumurum að bráð. Ást hans 
á gagnlegum og góðum bókum hefir 
gengið lotningu næst. 

Fyrir níu árum síðan, átti eg stutta 
dvöl í Reykjavík. Meðan eg var þar, 
kom eg stundum á Elliheimilið í 
Reykjavík. Þar kyntist eg ofurlítið 
Sigurði Erlendssyni, fyrrum bók- 
saía. Hann var þá blindur og elli- 
hrumur. Einu sinni leiddist samtal 
okkar, að aðalævistarfi hans, sem var 
að fara um landið á vetrum berandi 
bóka-birgðir sínar. Orð lét eg falla í 
þá átt, að slíkt hefði verið örðugt og 
vanþakklát starf. Bros færðist yfir 
blinda andlitið, er hann sagði mér 



ANDLEGT ATGJÖRVI ISLENSKRAR ALÞÝÐU 


95 


frá sumum svaðilförum sínum. Loks 
sagði hann: “Það var mér hugum- 
kært starf, að bera bækur bygða á 
milli, og hjálpa fólki, að fá fræðslu, 
sem á þeim tímum, var ekki fáanleg 
á neinn annan hátt.” Engum gat 
dulist lotningin í orðum gamla 
mannsins. 

Við þekkjum öll tilhlökkunina, 
sem fylgir því, að eiga von á að lesa 
góða bók. Kærleikurinn til bóka og 
fræðslu, er þær höfðu að færa, átti 
sinn þátt í haldgóðri bændamenn- 
ingu, sem við, eldra fólkið höfum 
notið svo mikils af. Það lifir í ljósu 
minni hvernig að alt heimilislífið 
fékk á sig nýjan blæ, er skemti- eða 
fræðslulestur hófst að kveldi til. Þá 
opnuðust börnum og unglingum nýir 
heimar; tign málsins fór jafnvel ekki 
fram hjá hinum ungu. Það er út úr 
hjarta íslenskrar alþýðu mælt, er 
skáldið Einar Benediktsson kveður í 
tignum óði til hins íslenska máls: 

“Og feðratungan tignarfríð — 
hver taug mín vill því máli unna; 
þess vængur hefst um hvolfin víð, 
þess hljómtak snertir neðstu grunna. 
Það ortu guðir lífs við lag: 
eg lifi í því minn ævidag 
og dey við auðs þess djúpu brunna.” 

Þráin til að skrifa hefir ávalt lifað 
í sálum íslensks alþýðufólks. Það 
hefir löngum verið eðlilegt athvarf 
að trúa pappírnum fyrir mörgu er í 
sálu bjó. íslendingar hafa verið 
sólgnir í blek, engu síður en í brenni- 
vín, — og er þá nokkuð mikið sagt! 
Mann sundlar við að hugsa um iðju- 
semi sagnaritara vorra — að fornu og 
nýju. Sagan virðist benda til þess, 
að margir þeirra hafi fyr og síðar 


verið alþýðumenn — og lítt lærðir á 
“lærðra manna” vísu. Fjölmargir 
alþýðumenn hafa á þeim helga vett- 
vangi reist sér ódauðlega bautasteina. 
Sum stærstu átökin á norðurhjara 
heims hafa þar unnin verið, í fornöld 
— og á öllum tímum. 

Á öldinni sem leið, svo ekki sé 
lengra farið aftur í tímann, getur að 
líta glæsilega fylkingu fræðimanna, 
úr alþýðu hópi,,er stórum hafa auðg- 
að vora íslensku þjóð. 

í því sambandi leyfi eg mér að til- 
færa orð eins fróðasta manns, um þau 
efni, Ólafs heitins Davíðssonar, er 
svo kemst að orði. (Sjá Sunnanfara, 
IV. árg. 3. tölublað 1894) : 

“í öðrUm löndum er það örsjaldan, 
að aðrir menn riti bækur, eða hnýsist 
niður í vísindi en “lærðir menn”, eða 
menn sem hafa notið mikillar ment- 
unar, þótt þeir hafi ekki lært latínu, 
en slíkt er miklu tíðara á fslandi, og 
ber það vott um fróðleiksfýsn þá, sem 
íslendingar eru nafnkunnir fyrir. — 
Fjöldi af íslenskum “ólærðum mönn- 
um” hefir fengist við skáldskap og 
má telja suma meðal helstu skálda er 
við höfum átt, svo sem Sigurð Breið- 
fjörð, Bólu-Hjálmar og Pál Ólafsson 
á þessari öld. Sama máli er að gegna 
með önnur fræði. Þar hafa “ólærðir 
menn” líka unnið ómetanlegt gagn, 
bæði með því að semja rit sjálfir og 
safna ritum annara manna og rita 
þau upp. Hér má nefna til Jón Guð- 
mundsson lærða, Björn Jónsson á 
Skarðsá, Jón Egilsson á Stóra-Vatns- 
horni, og svo ýmsa menn á þessari 
öld, Daða Níelsson fróða, Jón Sig- 
urðsson í Njarðvík eystra, Sigmund 
Matthíasson Long á Seyðisfirði, og 
ýmsa fleiri.” 

f þessu sambandi vil eg nefna sér- 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


staklega tvo menn, sem ókleift er 
framhjá að ganga, úr all-stórri fylk- 
ingu alþýðumanna, er með öllum 
sanni má nefna alþýðufræðara, svo 
óþreytandi sem þeir voru að safna 
fróðleik og bókfæra hann, og þannig 
að vernda frá glötun gagnleg verð- 
mæti fyrir þjóð sína. 

Þeir intu báðir, hver á sinn hátt, af 
höndum fágætt verk Hinn fyrri er 
Gísli Konráðsson. — Manni hlýnar 
um hjartaræturnar við að hugsa um 
Gísla. Hann var fæddur á Völlum í 
Hólmi, 18. júní 1787. Fulltíða maður 
kvæntist hann og fór að búa; bjó 
hann á ýmsum stöðum í Skagafirði. 
Oft var þröngt í búi hjá honum. Börn 
átti hann nokkur. Konráð prófessor 
var eitt þeirra. Margt merkra manna 
er í hópi afkomenda Gísla. Ekki var 
hann settur til neinna menta. Gísli 
varð háaldraður maður. Segja mátti 
að hann skrifaði og stundaði fræði 
sín fram í andlátið. Með hálfstirðn- 
uðum fingrum, förlandi sjón og 
hnignandi heilsu starfaði Gísli að 
fræði og sagnaritun sinni. 

Séra Matthías Jochumsson minnist 
Gísla (sjá Sögukafla hans, bls. 128, 
o. s. frv.) á þessa leið: “Síðan 
Espólín leið, má óvíst kalla, hvort 
nokkur íslenskur fræðimaður hefir 
náð Gísla að fróðleik, skarpleik og 
minni.” 

Talið er það sennilegt að Jón 
Espólín sýslumaður hinn fróði hafi 
haft áhrif á Gísla í æsku hans og 
hvatt hann til fræði-iðkana. Alla sína 
búskapartíð fékst Gísli við ritstörf 
hvenær sem mögulegt var, hvort 
hann var af bæ eða á. Það var fyrst á 
efri árum, eftir að hann fluttist til 
Flateyjar á Breiðafirði, að hann gat 


gefið sig allan og óskiftan að fræða- 
grúski sínu. Um 25 ár er hann dvaldi 
þar, er talið að hann hafi naumast 
litið upp frá skrifum sínum. Þættir 
úr sögu íslands voru meginmál fræða 
hans; er talið að hann hafi meira 
uppskrifað eftir sig látið, snertandi 
íslenska sagnfræði, en nokkur annar 
maður frá alda öðli. Sum rit hans 
eru um einstaka menn; Þættir, Hún- 
vetninga og Skagfirðinga sögur; 
ættfræði og atburðasögur. Þess utan 
hefir hann safnað þjóðsögum og 
hindurvitna sögum. Bókfróður ís- 
lendingur hefir komist þannig að 
orði: “Að öllu samanlögðu minna rit 
Gísla mjög mikið á hin frægu sagna- 
rit Heródóts.” Að sönnu getur menn 
ávalt greint á um gildi slíkra rit- 
starfa; en enginn getur efast um 
óslökkvandi þrá Gísla til að fræða 
þjóð sína og “merkja og draga á 
land,” margþætta fræðslu, er ella 
myndi með öllu glatast hafa. 

Annar ógleymanlegur alþýðumað- 
ur og athafnamaður á sama sviði var 
Sighvatur Grímsson Borgfirðingur; 
(f. 20. des. 1840). Hann ólst upp við 
sárustu fátækt og enga mentun. — 
Ungur að aldri kyntist hann Gísla 
sagnafræðing Konráðssyni, urðu þeir 
vinir. Sighvatur var þá í vinnu- 
mensku í Flatey, þar sem Gísli 
dvaldi, og átti fáar tómstundir, sem 
að líkindum lætur. Hinar einu voru 
sunnudagar og landlegudagar. Sat 
hann sig lítt úr færi, að safna alskon- 
ar fróðleik og skrifa hann upp. Hann 
kvæntist, og átti fyrir konu og 12 
börnum að sjá. Árum saman lét 
nærri að lífsbarátta hans væri honum 
ofurefli. Þó varð hann frábær af- 
kastamaður til ritstarfa. Afskriftir 
hans af ýmsum ritum eru víðsvegar 


ANDLEGT ATGJÖRVI ISLENSKRAR ALÞÝÐU 


97 


um ísland, og all-margar utan þess. 
Ættartölubækur hans eru í 4 bindum 
í 4 blaða broti. Prestaævir á íslandi 
byrjaði hann að rita 1869, og hélt 
þeim áfram og jók stöðugt við þær 
áratugum saman. Er frumrit þeirra 
15 bindi í 4. blaða broti; 1100 arkir, 
þéttskrifaðar, eftir meira en 200 
heimildarritum. Sem dæmi um at- 
orku hans til ritstarfa, er sagt að vor 
eitt, er Sighvatur var í fiskiveri á 
Fjallaskaga í Dýrafirði, byrjaði hann 
á sumarmálum að þýða úr dönsku 
doktorsrit dr. Jóns Þorkelssonar 
(yngra), um skáldskapinn á íslandi, 
á 15. og 16. öld; hafði hann lokið við 
þýðinguna fyrir 1. júlí, áður en hann 
fór úr verinu, og hreinritað hana; er 
þýðingin 697 bls. í 4 blaða broti með 
öllum registrum og þétt skrifuð. — 
Hann varð að skrifa á hné sér, orða- 
bókarlaus, í slæmri verbúð — er ó- 
kleift var á sjó að fara. 

Sighvatur naut vináttu margra 
merkra manna, svo sem Jóns Sigurðs- 
sonar, Friðþjófs Nansen og margra 
annara. Elja hans og dugnaður voru 
frábær. Alskonar fróðleik hefir hann 
skrifað upp. Dagbók hélt hann í 50 
ár. Á prenti eru 162 blaðagreinar, 
ritgerðir og kvæði í ýmsum blöðum 
og tímaritum. 

Þjóðskjalasafn fslands mun vera 
eigandi að öllum ritum Sighvats. 

Þótt nú aðeins að þessir tveir menn 
séu hér tilnefndir, er að sumu leyti 
skara fram úr fjöldanum, getur þó 
engum dulist hve fjölmennur sá hóp- 
ur alþýðumanna er, sem stórvirkir 
hafa verið á alþýðleg fræði og þjóð- 
leg. Er það glæsileg fylking og sér- 
stæð; en þannig er hinn margþætti 


þroski íslenskra alþýðumanna öld 
eftir öld. 

Að því var vikið, í upphafi þessar- 
ar greinar, að löngunin til ritstarfa 
væri íslenskri alþýðu í blóðið borin. 
Á dvalarárum íslendinga í Vestur- 
heimi hefir hinna sömu einkenna 
gætt. Ávalt hafa menn hér uppi ver- 
ið, er ekki einungis hafa verið prýðis- 
vel ritfærir, heldur liggja einnig 
mikil ritstörf eftir marga alþýðu- 
menn hér, bæði fyr og síðar. 

Eg vil tilnefna dæmi, máli mínu 
til sönnunar, úr því umhverfi, er eg 
hefi haft einna mest kynni af, og 
dvalið í langvistum, en það er í Nýja- 
íslandi. Ef til vill er ekki hægt að 
telja það til beinnar fræðimensku, 
en eg veit um bændur í bygðum Nýja- 
íslands, er haldið hafa dagbækur um 
marga áratugi. Einn þeirra, nú lát- 
inn fyrir réttum 2 árum, hafði haldið 
dagbækur og gert veðurathuganir í 
62 ár Þar hefi eg kynst mönnum er 
hafa int allstórt verk af hendi, í at- 
hugunum um ættfræði og sögu. T. d. 
vil eg í því sambandi nefna Magnús 
Sigurðsson á Storð. Þekking hans á 
íslendingasögum og ættum forn- 
manna mun fágæt vera. Það er ekki 
ofsögum sagt, að hann hafi “lifað í 
fslendingasögunum”, þær hafa veriö 
unaður hans og yndi, hefir hann og 
orðið óvenjulega vel heima í þeim. 
Hann hefir skapað sér mjög sjálf- 
stæðar skoðanir um sumar þeirra. 
Ekki er úr vegi að geta þess, að ekki 
fór Magnús að gefa sig við því að rila 
ættartölur, fyr en hann var kominn 
yfir 70 ára aldur. 

Hinn maðurinn, sem eg get ekki 
látið hjá líða að minnast á, er Erlend- 
ur Guðmundsson á Gimli. Þekking 



98 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hans á samtíð og sagnfræðilegum 
efnum er fjölþætt. Hann hefir ritað 
um hin óskyldustu hugsanleg við- 
fangsefni. Ekki er hann heldur neinn 
yfirborðsmaður, en er djúptækur í 
meðferð hvers máls, og lætur óvenju 
vel að kryfja þau til mergjar. Hann 
á hin sönnu einkenni fræðimannsins: 
óþreytandi elju til fræðslu-iðkana 
og frábæra nákvæmni í allri meðferð 
máls og framsetningu. Hugðarefni 
hans sækja að honum, og gefa honum 
lítinn frið, svo brennandi er áhugi 
hans. Ekki gat hann gefið sig við 
ritstörfum fyr en á fullorðinsárum, 
en ævilangt mun hann hafa safnað 
að sér frumdrögum og fræðslu, er 
hann vinnur úr, á efri árum sínum. 

Ef dæma skal eftir vikublöðunum 
íslensku hér vestan hafs, hygg eg þá 
vera marga, eldri mennina hér vestra, 
sem safnað hafa miklum fróðleik og 
eru prýðilega fróðir — og ritfærir, 
þótt hér hafi eg eingöngu til þeirra 


vitnað, er eg hefi haft persónuleg 
kynni af. 

Eg enda þessar fáu línur með því, 
að fullyrða, að fáar ef nokkrar þjóðir 
muni eiga jafn fróðleikselska al- 
þýðu sem vor eigin íslenska þjóð. 
Fyr og síðar buðu þeir byrgin hat- 
römmum lífskjörum og kringumstæð- 
um. Oft skrifuðu þeir með eigin 
blóði. Þeir grófu gull úr grýttum 
jarðvegi torsóttrar fræðslu, er þeir 
lögðu í hendur samtíð sinni og kom- 
andi kynslóðum; oftast voru einu 
launin vanþökk og misskilningur. 
Þeir brugðu blysi þjóðlegrar fræðslu 
á loft, þótt eigin fingur oft brynnu. 

Við minnumst þeirra með þakklæti, 
og metum atgjörvi og göfgi íslenskr- 
ar alþýðu. í straumhvörfum aldanna 
mættu þau einkenni jafnan lifa: þrá- 
in til fræðslu — og sjálfstæðrar at- 
hugunar — og löngunin til að fræða 
aðra um hjartfólgin hugðarefni. 


- ★ - 

Eftir Steingrím Arason 

Enn er haldin hátíð þín, 
hjartans vinur Islands barna; 
dýrðleg ofar öðru skín 
enn þín bjarta leiðarstjarna. 

Færri myndu flekkir skjöld vorn lita 
fleiri’ ef stýrðu eftir þínum vita. 

* 

Island lá í sárum — þá eignaðist það son, 
sem örvænting þess sneri í glaða trú og von, 
og beitti alla ævina yfirburðum sínum 
ó, ættjörð þig að vekja og bæta úr hörmum þínum. 



JÓN SIGURÐSSON 


99 


Orðstír þinn og hagsvon hann fyrir brjósti bar; 
og beitti aldrei kröftunum sér til hagnaðar; 
alt líf sitt þeirri hugsjón hann helgaði í lotning 
að hefja þig úr ánauð og gera þig að drotning. 

Skeinuhætt varð stundum í andans odda hríð, 
er ættjörð fjarri háðirðu þrjátíu ára stríð. 

Að sannfæra það íhald, það sýndist vonlaus vinna, 
en “víkjum aldrei” hljómaði úr röðum kappa þinna. 

Af skýrum sannleiks rökum þá áttir heilan her; 
að heimta frelsi lands þíns þú aldrei hlífðir þér. 

Og saga lands vors eignaðist sigurhetju eina 
með sverðið andans hvassa og skjöldinn ítur hreina. 

Heill og þökk þeim Dönum, sem hlýddu á þín rök 
og hendur með þér lögðu á andans grettistök, 
sem lærðu að meta “Riddarann lýtalausa” glæsta 
með ljóma dýrðlegs manngulls hins fegursta og stærsta. 

Sú fyrirmynd er dýrmæt, sem alheims leiðarljós; 
í lausn á deilum þjóða þar spratt hin fyrst rós. 

Þú breyttir andans kulda og viðkvæmustum vanda 
í veglyndi og samúð og hlýjan bróðuranda. 

Það brenna margir vitar, sem lýsa höf og lönd; 
þeir laða til sín hugann, ef siglt er nærri strönd. 

En fáir lyfta augum að himingeimi heiðum 

hvar heimskautsstj arnan logar á ystu norðurleiðum. 

Þá fyrirmynd sem gafst þú — hinn fagra, dýra arf — 
um fórnir, speki, drenglund og óþreytandi starf; 
hún heiminum er leynd og í ljósið sjaldan borin, 
og löndum þínum fatast að stíga á troðin sporin. 

Þótt ýmsar raddir þagni í alheims sverða gný, 
og elda kyndi hatrið svo logann ber við ský, — 
þá sannast það að mannvits og mannkærleikans kraftur 
er meiri öllum herstyrk — og sigrar jafnan aftur. 

Loksins, þegar mannvitið brýtur síðsta sverð 

og sættir ríkja tryggjast í alþjóða gerð, 

skal minst þess lands, sem fremst varð á ferli þeirrar slóðar 

að fá sinn rétt án vopna úr hendi stærri þjóðar. 



Fulltrúi ríkisstjórnar íslands 



HERRA SIGURGEIR SIGURÐSSON 

Biskup yfir tslandi 

Er Tímaritið var að allmiklu leyti prentað barst sú óvœnta fregn vestur 
hingað að ríkisstjórn Islands hefði valið herra biskupinn til að mæta fyrir sína 
hönd á tuttugu og fimm ára afmæli Þjóðræknisfélags Islendinga í Vesturheimi, 
sem halda skal 21.-23. febrúar 1944. Mun hann einnig heimsækja eitthvað af 
bygðum vorum i Canatja og Bandaríkjunum. Um leið og vér birtum mynd 
biskupSj fögnum vér komu hans og bjóðum hann velkominn. 





Eftir Dr. J. P. Pálsson 


Það kom fyrir mig tvisvar í æsku — 
og síðan aldrei söguna meir. 

I. 

Þegar eg var drenghnokki á fs- 
landi, lékum við bræðurnir okkur, 
meðal annars, að kindahornum. Við 
beittum þeim, rákum saman, hýstum 
og settum á vetur og fórum að í öllu 
eins og góðum fjárbændum sæmdi. 
Og eftir því sem áhuginn óx fyrir 
þessari fjárrækt okkar, eftir því bið- 
um við með meiri óþreyju eftir slát- 
urtíðinni, þegar við áttum víst að 
geta aukið við hjörðina. En æskan 
er bráðlát, og norrænt framtak liggur 
í blóði okkar íslendinga. 

Einhvern veginn komst eg yfir 
hvítt gljápappaspjald og klipti það 
niður í kringlur af ýmsum stærðum. 
Síðan krotaði eg kóngshaus og rúnir 
á kringlurnar og sló því föstu að 
þarna væri góður og gildur gjald- 
eyrir. (Síðan hef eg lært að nefna 
slíkt kapital). Og reyndist mér furðu 
auðvelt að sannfæra leiksystkini okk- 
ar um verðmæti þessarar nýju mynt- 
ar; og nú keyptum við horn þeirra 
fyrir peninga út í hönd. Nú tak- 
markaðist vöxtur hjarðarinnar aðeins 
við gljápappa-upplag okkar, en það 
var hvergi nærri óþrjótandi. Þrátt 
fyrir það, gerðumst við bræður mestu 
fjármenn á Reykjaströnd. En ann- 
ríki okkar óx að sama skapi sem fénu 
fjölgaði, og svo fór, að okkur fanst 
hægara að horfa á hornahrúguna, en 
amstrast við að breiða hornin út um 


tún og tóftir að morgni og bera þau 
saman að kvöldi. Aðrir krakkar áttu 
fullar buddur af peningum og versl- 
uðu sín á milli með brauðbita, sykur- 
mola, leggi og skeljar. Líf þeirra 
virtist því nær áhyggjulaust — engin 
smalamenska, enginn þrældómur og 
enginn áhugi fyrir stórgróða. En 
kapital okkar lá alt í hornum, og 
hvergi meiri gljápappa að finna. 
Lakast var þó alment áhugaleysi fyr- 
ir fjárrækt. Jafnvel sérstæð horn af 
ferhyrndum hrútum voru nú einskis 
virði á markaðnum. Og þegar aðrir 
kærðu sig ekki lengur um að eignasí 
horn, fanst okkur lítið til þeirra 
koma. Við mistum alla trú á þeim; 
og vorum nú komnir í það ástand sem 
nú á tímum nefnist kreppa. Við 
þessi vandræði okkar bættist svo ann- 
að verra. Jafnaldri minn, sem átti 
heima sunnar á ströndinni, komst 
inn undir hjá búðarloku á Króknum, 
sem byrgði strákinn upp takmarka- 
lausu upplagi af gljápappa. Tók 
hann nú að klippa kringlur og krota 
á þær, og gerði mun betur en eg, því 
hann var mér miklu færari með penn- 
ann. Gengu nú mínir peningar fljótt 
úr gildi og týndust eða eyðilögðust á 
annan hátt. Þessir nýju peningar 
flæddu yfir ströndina, og kreppunni 
var lokið. Alt gekk kaupum og söl- 
um, og ekki hvað síst kindahorn, því 
nú vildu allir verða fjármenn. En 
við þóttumst hepnir að losast við 
hornin, sem okkur fanst ekki lengur 
vera sauðfé, og eignast álitlega pen- 


102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


inga-upphæð. En gróðinn reyndist 
skammvinnur. Hinum nýja meistara 
myntarinnar þraut aldrei gljápappi. 
Hann sneið nýjar kringlur og krotaði 
rúnir og myndir á þær, sem báru af 
öllu sem áður hafði sést; og enn gekk 
góður gjaldmiðill úr gildi fyrir öðr- 
um nýjum. Nú vorum við horna- 
lausir og peningalausir. Þetta var 
ekki kreppa, heldur blátt áfram fá- 
tækt, jafnvel örbirgð. 

Þá kom sérstakt atvik fyrir sem 
gjörbreytti fjárhag okkar, og það 
fyrir einbera tilviljun. Faðir minn 
var skytta, og notaði stór högl, sem 
kölluðust rennilóð, þegar hann skaut 
á seli eða hnísur. Ekki man eg 
hvernig það atvikaðist að eg flatti 
eitt rennilóðið út með hamri á steðja; 
en mér er enn minnisstætt hvernig 
mér var innanbrjósts, þegar eg horfði 
á blýkringluna og bar hana saman 
við pappapeningana keppinautar 
míns. Eg krotaði eitthvað á plötuna. 
Þarna var skildingur í lagi! Nú 
hnupluðum við höglum frá föður 
okkar og slógum peninga í krafti lag- 
anna — okkar laga. 

Aftur urðum við auðugir, og það 
fyrsta sem við gerðum var að kaupa 
inn öll horn sem voru til sölu ; og þau 
voru mörg, því allir vildu eignast 
þessa nýju málmpeninga, og þótti 
lítið koma til gljápappa-gjaldeyris. 

Skildum við nú ekki hvernig okkur 
hafði nokkurntíma getað þótt lítið 
varið í horn. Nú varð hjörðin aldrei 
nógu stór; og eins var með sjóðinn 
sem óx þó dag frá degi. Nokkur ótti 
fylgdi þó auðnum. Keppinautur minn 
var vís til að detta ofan á eðli og upp- 
runa velmegunar okkar, og ná í efni 
hjá búðarlokunni. Hins vegar mundi 


hörðu að mæta frá hendi föður okkar, 
kæmist hann að því hvernig við rænd- 
um haglapokann hans. 

Samviskuna friðaði eg með því, að 
plöturnar mætti altaf bræða upp og 
rúlla úr þeim högl á ný. Það var al- 
vanalegt. Blýið var skorið niður í 
teningslagaða bita og “rúllað” með 
sléttum, ávölum steini í járnpotti. 
En það var annað sem kom okkur í 
koll. Þegar við bræður sátum nú ein- 
ir að öllum hornunum og því nær 
ótakmörkuðum peninga-sjóð, mistu 
leiksystkini okkar smámsaman allan 
áhuga fyrir þessum auðæfum. Við 
fjarlægðumst þau eins og anda á 
astral-plani. Þau léku sér að leggjum 
og skeljum, selkjúkum og hverju 
öðru skrani sem þau gátu hönd á fest, 
öllu nema hornum og blýpeningum. 
Það kvisaðist jafnvel, að sum hefðu 
lagt saman sjóði sína, brætt upp blýið 
og skift því við skyttu, suður á 
Strönd, fyrir sælgæti úr kaupstaðn- 
um. Af skiljanlegum ástæðum gát- 
um við ekki einu sinni haft svo mikið 
sem brjóstsykurmola upp úr okkar 
peningum. Látbragð þeirra gagnvart 
okkur bræðrum sýndi glögt að við 
vorum velkomnir að auðnum. Best 
að hver byggi að sínu. Þá mistum 
við líka alla trú á auðlegð okkar. 
Hvorki sauðfé né peningar höfðu 
nokkru sinni gert okkur eins glaðan 
dag, eins og þegar þau tóku okkur á 
ný inn í félagsskap sinn og við lék- 
um með þeim að leggjum, skeljum, 
kjúkum með öðru, sem ekki hafði 
neitt lögboðið verðmæti og gat ekki 
gengið kaupum og sölum. Hornunum 
vorum við viljugir að skifta með 
þeim, en enginn kærði sig um þau. 


ÞEGAR EG VAR AUÐKYFINGUR 


103 


Þau lágu í hrúgu fyrir ofan bæinn og 
liggja þar ef til vill enn. 

II. 

Skömmu eftir að eg kom til Ame- 
ríku, varð eg stórgróðamaður í ann- 
að sinn. 

Svo hagaði til í Geysis-bygð, að 
gamli skólinn stóð á fljótsbakkanum. 
Kensla fór fram í sex mánuði á ári, 
um kaldasta tímann. Einn eldri 
drengjanna átti smásleða, sem hann 
kom með á skólann. Á honum rend- 
um við okkur til skiftis niður bakk- 
ann. En margir lentu útundan og 
horfðu á sleðaferðirnar með ógleði 
og eftirvæntingu. 

Kennaranum gafst miður að þess- 
um ójöfnuði; því hann vildi að jafnt 
gengi yfir alla nemendur sína, hvað 
lífsgleði snerti. Hugsaði hann því 
málið, og gerði tillögu um, að við leit- 
uðum fyrir okkur um fleiri sleða, eða 
að öðrum kosti einn nógu stóran til 
að bera marga farþega í senn. Var 
málið rætt fram og aftur, en ekki auð- 
velt að komast að ákjósanlegri niður- 
stöðu. Bændur áttu, að vísu, sleða 
sem einn uxi gekk fyrir. En þeir voru 
þungir og klunnalegir, reknir saman 
úr plönkum. 

Ferð á slíku ferlíkani, niður bakk- 
ann, var varla þess virði að tosa því 
til baka. Svo voru þessi tæki í brúki 
við heimilin, til flutninga á heyi og 
eldivið. En að standast kostnað á 
efni og smíði slíks farartækis var 
okkur um megn. Fregnin um þessi 
vandræði okkar hefir víst borist út 
um bygðina, því piltur einn, sem kom- 
inn var af skólaaldri tók sig til og 
smíðaði sleða eftir eigin höfði og léði 
okkur hann. Efnið var úr eikartrjám 


sem uxu á fljótsbakkanum, og var 
sleðinn haglega gerður, traustur, en 
þó léttur. Ekki rúmaði hann þó nema 
tvo, eða mest þrjá farþega, svo enn 
máttu olnbogabörnin horfa eftir hin- 
um, sem svo lánsamir voru að geta 
rent sér niður bakkann. Svo enn var 
langt frá því að leikurinn ylli al- 
mennri ánægju. 

Enn hugsaði Kennarinn ráð sitt. 
Hann sýndi okkur fram á að brekkan 
væri ófullkomin, og sleðaferðirnar 
ekki eins skemtilegar eins og þær 
mætti vera. Það væri nauðsynlegt, 
að byggja slakkann upp, til að jafna 
hraðann og auka vegalengdina sem 
sleðinn rann. Hann mun hafa haft í 
hyggju sleðabrekkur þær, sem reistar 
eru í útjöðrum stórborganna, en við 
höfðum aldrei séð. Hann lýsti þess- 
um rennum fyrir okkur, og sáum við 
brátt að við höfðum engin efni á að 
reisa slíkt stórvirki. “En þið hafið 
nóg efni,” sagði Kennarinn. — “Snjó 
og vatn. Úr þessu má steypa eins og 
besta sementi í vetrarfrostinu.” Og 
við tókum að steypa úr krapi eftir 
fyrirsögn Kennarans. 

Rennan var bygð skáhalt fram af 
bakkanum þannig, að hún vísaði upp 
eftir bugðu í fljótinu, svo hversu 
langt sem sleðinn rann eftir að ofan 
á ísinn kom, varð hinn bakkinn ekki 
til farartálma. Einskonar öryggis- 
bríkur voru steyptar á báðar rendur 
rennunnar, svo sleðinn kastaðist ekki 
út af henni; því hún var all há og 
ferðin mikil. Að verkinu unnu allir, 
stórir og smáir, stúlkur og piltar; og 
hefi eg aldrei, fyr né síðar, séð slíkan 
áhuga og ósérplægni koma í ljós hjá 
óbrotnum verkalýð. 

Að loknu verki þótti sanngjarnt að 


104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


jafnt gengi yfir alla, og við rendum 
okkur til skiftis niður brekkuna, og 
skyldi farþegar skila sleðanum í 
hvert skifti. En auk þess að aka 
sleðanum upp brekkuna, útheimti 
þetta nýja fyrirtæki talsverða fyrir- 
höfn — að sópa og vatnsbera rennuna 
og ísinn, eins langt og sleðinn rann. 
Þesssi vinna fór oft fram fyrir og 
eftir skóla, svo frítímunum yrði varið 
til ferðalaga. Nokkur tími gekk í að 
skila sleðanum til baka, og fanst 
stundum þeim sem biðu eftir honum, 
að betur mætti ganga. Fimtán mín- 
útna frítími reyndist of stuttur til 
þess að allir gæti tekið sér túr. Og 
enn varð hópurinn sem beið á bakk- 
anum eirðarlaus. 

Að líkindum var það þetta eirðar- 
leysi, þegar það greip okkur eldri 
drengina, sem hvatti okkur til að 
finna leið út úr vandræðunum. í and- 
dyri skólans voru nokkrir langbekk- 
ir, sem notaðir voru við skemtisam- 
komur, pólitísk fundarhöld og há- 
tíðamessur, sem haldin voru í skólan- 
um. Á þessum bekkjum tókum við 
traustataki og festum þá uppíloft, 
langsætis á sleðann, svo nú rúmaði 
hann átta til tíu farþega. 

En nú kom kennarinn til skjalanna. 
Var sleðinn nógu traustur til að bera 
slíkan farm? Og ef hnykkur kom á 
hann, mundi hann ekki brjóta örygg- 
isbríkina og kastast út af rennunni? 
Var ný sleðinn fyrst athugaður í al- 
vöru, reyndur á allan hátt; og kom 
þá í ljósfiversu vel og traustlega hinn 
ungi smiður hafði bygt. Hitt reynd- 
ist vandasamara, að fá fullvissu um, 
að ferðin væri hættulaus; og varð 
þeirri spurningu ekki svarað fyr en 
sleðinn kastaðist út af rennunni, og 


flestir farþegarnir hrufluðust á and- 
litum og útlimum. En þá sló ótta yfir 
skólalýðinn. Ekki vegna meiðslanna, 
sem reyndust smávægileg, heldur 
hins, að Kennarinn mundi leggja 
blátt bann við fleiri ferðum. En við 
lögðum ekki árar í bát. Eins og frum- 
býlingum sæmdi, kom okkur ekki til 
hugar að gefast upp. . . Fyndist að- 
eins ráð til að hafa hönd á sleðanum 
niður brekkuna, beita honum eftir 
vild . . . stýra honum . . . og gátan var 
ráðin! 

Við slóum saman ofurlítið sleða- 
gerfi og festum það aftan í. Á þessu 
kraup stýrimaðurinn og beitti far- 
þegasleðanum eftir vild. Þetta veitti 
ekki aðeins öryggi niður eftir renn- 
unni, heldur rann nú sleðinn lengra 
og beinna þegar ísinn tók við. Og 
jókst nú áhuginn um allan helming. 
Var ekki laust við að sumir okkar 
fengi snert af ofurmenniskend, og 
teldum okkur kjörna af forsjóninni, 
að ráða yfir og skipuleggja fyrir- 
tækið. Eg fyrir mitt leyti fullviss- 
aðist um að eg væri vel til forustu 
fallinn, þegar Kennarinn skipaði mig 
stýrimann, gerðist sjálfur farþegi 
fyrstu flutningsferðina og forbauð 
að nokkur annar en eg sæti, eða öllu 
heldur krypi við stýrið. Ekki vissi 
eg neina gilda ástæðu, hví eg hlaut 
svo veglega ábyrgðarstöðu, en efað- 
ist ekki um dómgreind Kennarans; og 
meðan eg braut ekki í bága við álit 
hans, fanst mér sjálfsagt að skipa 
fyrir um þær breytingar, sem mér 
virtust til bóta. En eg fór að eins og 
Hitler og fleiri einvöldungar, ráð- 
færði mig, þó ekki væri nema að 
nafninu til, við ötulustu stallbræður 
mína. 


ÞEGAR EG VAR AUÐKYFINGUR 


105 


Það fyrsta sem eg græddi á em- 
bættinu var að losast við að hjálpa til 
við uppdrátt á sleðanum. Slíkt erfiði 
sæmdi ekki stýrimanni. En eg gat 
heldur ekki staðið hjá þegar aðrir 
unnu án þess að gefa einhverjar fyr- 
irskipanir. “Köstum stýri-sleðanum 
upp á stóra sleðann og ýtum honum 
svo aftur á bak upp rennuna,” sagði 
eg. “Og látum sjá að við séum lif- 
andi!” Vitaskuld snerti eg ekki sleð- 
ann, en við að tala þannig í fleirtölu 
fanst mér eg ýta best og hlaupa harð- 
ast upp rennuna, þó eg labbaði í 
hægðum mínum upp bakkann. 

f fyrstu keptust allir við að kom- 
ast að, til þess að hlaupa upp með 
sleðann, því næst skiftust allir á um 
það í bróðerni, en svo kom að því að 
nokkrir voru of stórlátir eða latir tii 
þess að leggja á sig líkamlega á- 
reynslu. Komst þannig á hin óum- 
flýjanlega stéttaskifting. Aristó- 
kratarnir vildu sitja fyrir að ferðast 
niður brekkuna, en alþýðan bar á- 
byrgð á að sleðinn kæmi upp. Og fór 
nú að brydda á stéttaríg. Þetta sá 
Kennarinn, og í von um að vinnan 
jafnaði þessar misfellur, benti hann 
okkur á, að vel færi á því, að steypa 
tröppur meðfram rennunni, svo far- 
þegum veittist ferðin léttari upp 
bakann. Við þessu daufheyrðust 
menn. Allir vildu heldur leika sér en 
standa í erfiðisvinnu, sem ekkert 
var upp úr að hafa. Það kom hvort 
sem var altaf niður á þeim sömu, að 
sjá um sleðann og halda rennunni við. 

Nú rifjuðust upp fyrir mér gamlar 
endurminningar. Peningar! Því ekki 
að skipuleggja þetta fyrirtæki á hag- 
fræðilegum grundvelli? Og það varð 
úr, að vissir miðar, t. d. af tvinna- 


spólum, Pain Killer glösum, vindla- 
kössum, ásamt ónýtum frímerkjum, 
voru lýst löglegur gjaldeyrir; og á- 
kvað Kennarinn verðmæti þeirra. ■— 
Einnig skar hann úr um gengi og 
met nýrra og fáséðra miða. 

Þetta breytti þó lítið stéttaskift- 
ingunni. Brátt kom í ljós, að þeir 
sem áður höfðu reynst latastir og ráð- 
ríkastir, reyndust ötulastir til að ná í 
hinn nýja gjaldeyri. En nú fór eng- 
inn með sleðanum, nema hann keypti 
farbréf. Og ekki var tekið hendinni 
til, nema fyrir peninga út í hönd. 
Það fé, sem kom inn fyrir fargjöld, 
var greitt í kaup þeim sem unnu við 
að ýta sleðanum upp og halda renn- 
unni við. Gekk svo til vors. En ein- 
hvern veginn fór það svo, að þeir sem 
mest erfiðuðu áttu minst í buddunni. 

Næsta vetur varð þó auðurinn enn 
misskiftari en fyr. Um haustið var 
stofnað hlutafélag. Og keypti hver 
hlutabréf fyrir alla þá peninga sem 
hann átti til. Fjöldinn átti aðeins 
nóg, til að eignast einn eða tvo hluti, 
en við burgeisarnir keyptum þá í 
tuga tali. Svo þegar byrjað var að 
vinna, voru það fátæklingarnir sem 
ákafastir voru, og ef við eignamenn- 
irnir héldum ekki að okkur höndum, 
var ástæðan sú, að því fyr sem verk- 
inu var lokið, því fyr gæfi hlutir okk- 
ar eitthvað í aðra hönd. Þess utan 
biðu allir með óþreyju eftir að sleða- 
ferðir kæmi sem fyrst í gang. 

Nýja rennan var hækkuð allmikið 
með stalli, sem steyptur var upp á 
bakkanum. Um hann voru steyptir 
veggir, og var talsvert rætt um að 
reisa hvelfing yfir. En aldrei varð þó 
neitt af því. Okkur fanst eins og 
var, að þetta væri all glæsileg stöð, 


106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sem gaf rennunni nýjan svip og 
sæmdi prýðilega þessu kostbæra fyr- 
irtæki. Því einhvern veginn gleymd- 
ist nú, að vinna margra handa hafði 
skapað þetta stórvirki. Hugur allra 
beindist að hlutabréfunum og pen- 
ingunum sem lágu í þeim. Og fanst 
okkur að verðmat slíkrar stofnunar 
gæti naumast talist í hundruðum, 
heldur þúsundum. Þessvegna hækk- 
aði Kennarinn allan gjaldeyri í verði. 
T. d. Pain Killer miði sem gilti eitt 
hundrað dollara, varð nú þúsund doll- 
ara virði o. s. frv. 

Bókhald félagsins var systur minni 
falið á hendur. Er óvíst að nokkur 
önnur kona hafi haldið þvílíkri á- 
byrgðarstöðu á þeim árum. Meira að 
segja þegar við stofnuðum bankann, 
varð hún einnig skrifari hans og 
gjaldkeri. Það var víst Kennarinn, 
sem hvatti okkur til þess að stofna 
bankann. En hann hefði varla gert 
það, hefði hann séð fyrirfram hvað sú 
stofnun hafði í för með sér. Því nú 
fyrst tókst okkur stórlöxunum að 
koma ár okkar fyrir borð. Og síðan 
hefi eg oft dáðst að því, hvernig við 
fákænir og afskektir unglingar söfn- 
uðum auð á vísu nútíma stórgróða- 
manna. Fjármál eru að sögn afar 
flókin, en okkur reyndist þau mjög 
svo einföld. T. d. keyptum við inn 
eins mörg hlutabréf og við gátum, en 
sáum þó um að hver og einn héldi 
einum hlut. Svo hækkuðum við þau 
í verði eftir því sem okkur sýndist. 
Vitaskuld seldum við þau, þegar þau 
voru í háu verði, en bankinn setti sitt 
mat á þau; og þegar þau féllu, keypt- 
um við aftur. Ekki nóg með það, við 
græddum á sjálfum gjaldeyrinum. 
Væri viss tegund gjaldeyris, svo sem 


Pain Killer miðar eða fáséð frímerki 
í höndum sótsvartrar alþýðu, feldum 
við þennan gjaldeyri, þar til hann 
var í bankanum. En þá reis hann í 
verði. Um verðmæti gjaldeyris hafði 
bankinn alt að segja. Kennarinn var 
hættur að skifta sér af slíkum smá- 
munum. Hann var hlutlaus áhorf- 
andi, og stóð vel að vígi, að kynnast 
upplagi okkar og eðlisfari. 

Leikurinn gekk glatt fram yfir 
miðjan vetur. Þá fór að draga úr 
áhuga alþýðunnar. Hún vann af 
kappi, en átti þó lítið eða ekkert í 
aðra hönd. Kaupgjald var hækkað 
hvað eftir annað, en farbréf með 
sleðanum stigu að sama skapi. Og 
þegar lítið snjóaði, var sama sem 
engin vinna við að halda rennunni 
við. Við tókum bendingu Kennarans, 
og létum steypa veglegar tröppur 
upp bakkann. En að því verki loknu 
varð algert vinnuleysi, svo aðeins 
fáir höfðu efni á, að ferðast með 
sleðanum, nema stöku sinnum; og 
marga ferðina fór hann aðeins hálf- 
skipaður. Og nú fyrst komu verulega 
í ljós yfirburðir okkar ríkisbubbanna. 
Við leigðum sleðann, einn og einn í 
senn, og tókum eina eða tvær álit- 
legustu stúlkurnar með okkur. Stöku 
sinnum fyltum við hann með sót- 
svartri alþýðu, sem mannkærleiks- 
mönnum sæmdi. Gjaldþol okkar var 
takmarkalaust, og gátum við lifað og 
látið eftir vild. Við áttum flesta 
hlutina, og því meir sem við eyddum, 
þess hærri varð gróðinn. Að okkar 
dómi var fyrirkomulagið í alla staði 
ákjósanlegt, og við skildum ekkert í 
ólund og afskiftaleysi alþýðunnar, 
sem sífelt gerði meir og meir vart við 
sig, og sem loks gekk svo langt, að 


ÞEGAR EG VAR AUÐKYFINGUR 


107 


enginn fékst til að skila sleðanum, né 
sópa og vatnsbera rennuna. 

Svo kom að því einn góðan veður- 
dag, að nokkrir af nemendunum komu 
í skólann með skóflur og gamla sópa. 
Með þessi tæki fóru þeir spölkorn 
niður eftir fljótinu og tóku að hreinsa 
snjóinn af ísnum, þar til þeir höfðu 
rutt álitlegan blett fyrir skautasvell. 
Fáir áttu skauta, en úr því rættist 
bráðlega. Gjarðajárns-bútar voru 
festir neðan í tré sem bundið var svo 
á fæturna. Hér rendu sér allir frítt 


og gratis; og brátt sátum við stór- 
gróðamennirnir einir að rennunni og 
öllum fjársjóðnum. Okkur hafði 
yfirsést í því, að ná ekki einhvers- 
konar einkaleyfis-valdi yfir öllum ís 
á íslendingafljóti. f stað þess náð- 
um við í einhver skauta-skrífli, og 
var náðarsamlega leyft að taka þátt í 
hinum nýja leik. 

N.B.—Viljandi hef eg ritað með upp- 
hafsstaf orðið Kennarinn, því hann 
var J. Magnús Bjarnason. (Höf.). 


★ 


Eítir Richard Beck 

Blaðarúnar bjarkir fórna 
bænarörmum himins til, 
stara klaka-stirndum augum 
stríðan gegnum vetrarbyl; 
bíða, mæddar, betri daga, 
blíðan dreymir sumaryl. 

Þungur reyndist Þorri löngum 
þeim, er frostið nísti grein 
feigðarköldum fingrum hvítum, 
fjúkið rómi æstum hvein. 

Beið þó sól að baki hríða, 
brosti stjarna ein og ein. 

Spegla bjarkir blaðarúnar 
barna jarðar vetrardvöl, 

Þorran kalda þeirra daga, 
þungra nátta hjartakvöl; 
vakir þó og varpar ljóma 
vonin yfir þeirra böl. 




Það var víst samkvæmt bendingu 
síðasta ársþings félags vors, að stjórn- 
arnefndin fól mér að minnast í þessu 
ársriti, að einhverju leyti, aldarfjórð- 
ungs afmælis félagsins. 

Forseti félagsins, Dr. Richard 
Beck, hljóp drengilega undir bagga 
með því að skrifa fyrir mig ritgjörð 
þá um sögu og starf félagsins, sem 
birtist hér fremst á blaði. Er þar 
víst flestu hreyft, sem nokkru máli 
varðar og ekki var rætt í grein fyr- 
verandi ritstjóra Tímaritsins, Dr. 
Rögnv. Péturssonar. Einu mætti eg 
þó bæta við, sem Dr. Beck vitanlega 
gekk framhjá, að enginn hefir unnið 
af meiri áhuga, með meiri dugnaði 
og óeigingirni að áhugamálum fé- 
lagsins en hann sjálfur, síðan hann 
gerðist forseti þess. 

Eg hafði í fyrstu ætlað mér, að 
skrifa sérstaka grein um Tímaritið 
sjálft, sem einnig er tuttugu og fimm 
ára með þessa árs riti. En bæði er 
það, að rúm mun ekki endast til þess, 
og svo sé eg að Dr. Beck hefir tekið 
það sérstaklega til yfirlits, og læt því 
þar við sitja. Svo væri kannske hægt 
að spyrja: Hví að gera þetta litla 
tímarit sérstaklega að umtalsefni á 
þessum stórflóðstímum alls prentaðs 
máls. Því mætti auðvitað svara á þá 
leið, að gagnsemi hlutanna fari ekki 
ávalt eftir stærð þeirra. Fjölnir var 
ekki stórt rit eða langlíft — svo eitt 
dæmi af mörgum sé nefnt — níu ár- 
gangar í smáu broti. En hvílíkt 
undra rót var það ekki, sem hann 
kom af stað! Hann var það Gjallar- 


horn, sem kvað við landshorna á 
milli, og leysti tungu vora úr dönsku 
skrifstofu álögunum. 

Tímarit vort er að vísu ekkert 
Gjallarhorn; en það hefir samt á- 
kveðið hlutverk, sem sé, að styðja að 
viðhaldi tungu vorrar hér í landi og 
heilbrigðum þjóðarmetnaði. Og 
tvennu öðru hefir það afkastað : — að 
varðveita frá glötun margt það besta, 
sem “landar” hér hafa hugsað og 
skrifað, síðan það hóf göngu sína — 
og að sameina innan einnar og sömu 
kápu hugsanir og verk manna af ólík- 
ustu skoðunum og flokkum, sem ó- 
hugsanlegt hefði verið talið fyrir 
meira en fjórðungi aldar. Má vel 
gjöra sér í hugarlund, að það, ekki 
síst, verði til þess, að bregða upp 
spegilmynd fyrir komandi kynslóð- 
um af hinu andlega viðhorfi Vestur- 
íslendinga á því tímabili, sem ritið 
var að koma út. 

Æskilegast hefði verið að flokka 
ritsafn Tímaritsins eftir efni, þannig 
að í einn flokkinn kæmi ritgjörðir, 
fyrirlestrar og æviminningar; í ann- 
an sögur, leikrit og riss af ýmsu tæi, 
og í enn annan öll ljóðagjörð, bundið 
og órímað. En svo kemur það brátt 
í ljós, að fjöldi þeirra, sem mest eiga 
í ritinu, mundu verða flokkaðir í alla 
þessa liðu, og er ekki nauðsynlegt að 
benda á nein dæmi því til sönnunar. 

Ánægjulegast hefði auðvitað verið, 
að hafa stutta skýringu, er gæfi deili 
á höfundunum. En þegar þess er 
gætt, að í milli 110—120 nöfn koma 
til greina, sést fljótt, að rúm það, er 


RITHÖFUNDAR TÍMARITSINS OG VERK ÞEIRRA 


109 


eg hefi yfir að ráða, hrykki ekki til 
hálfs. í þess stað vil eg lauslega liða 
sundur þessa 120 höfunda eftir efni 
þess, er þeir skrifuðu um. Um eða 
yfir 50 hafa aðallega skrifað ritgjörð- 
ir ýmiss efnis; allmargir þeirra þó 
ort kvæði og fleira annað ritað. Smá- 
söguhöfundarnir eru 15 eða 16, og 
hafa sumir þeirra einnig um annað 
skrifað. Leikrit hafa tveir samið og 
jafnframt ort kvæði, skrifað sögur og 
fleira. Þá koma þeir, sem ljóð hafa 
ort; og eru þeir yfir 50 að tölu. Að 
minsta kosti 40 af þeim eru Vestur- 
íslendingar. Fer þó fjarri sanni, að 
allir, sem yrkja hér vestra, séu þar á 
blaði. Væri auðvelt að telja á öllum 
fingrum og nokkru betur þá ljóða- 
smiði, sem aldrei hafa sent Tímarit- 
inu vísu, hvað þá meira. Við þetta 
má bæta þeirri skýringu, að talsvert 
af vísum og kviðlingum eru eftir 
dána menn og konur, sem hvergi 
höfðu verið áður prentaðir, en álitnir 
þess virði að varðveitast frá glötun. 

Skulu hér þá taldir höfundarnir, og 
verk þeirra, sem mest í þeirri röð, er 
þeir komu fyrst í Tímaritinu. Töl- 
urnar merkja árganga Tímaritsins. 

Til þess að spara rúm hefi eg slept 
öllum skýringum við fyrirsagnirnar 
— til dæmis: ritgjörð, æviminning, 
leikrit, kvæði, saga — þýtt eða frum- 
samið — enskt eða íslenskt o. s. frv. 
Verða þeir, sem fletta upp ritinu, að 
finna það sjálfir. Ritstj. 

★ 

Dr. Rögnvaldur Pétursson 

1. Tímaritið (inngangsorð). 

1. — 4., 6. og 8. Þjóðræknissamtök ísl. 

í Vesturheimi. 

2. Percy Aldridge Grainger. 

Nýiátnir merkismenn á íslandi. 

Fulltrúi Fjallkonunnar. 

Fyrsta ársþing Þjóðræknisfélagsins. 


5. Að frægðarorði (Salverson-Walters). 

6. Dufferin Lávarður og Nýja ísland. 

7. Sitt af hverju frá Landnámsárunum. 

10. Níunda ársþing (þingbók). 

11. ísland og Alþingishátíðin. 

14. Tala íslendinga í Canada. 

Þrettánda ársþing (þingbók). 

15. Upphaf vesturferða og þjóðminn- 

ingarhátiðin í Milwaukee 1874. 
Kveðja við útför séra J. A. Sigurðs- 
sonar. 

Fjórtánda ársþing (þingbók). 

16. Landskoðunarferðin til Alaska 1874. 
18. K. N. Júlíus. Ragnar Lundborg. 

20. Þjóðræknisfélagið 20 ára. 

21. íslenskir vesturfarar. 

Stephan G. Stephansson 

1. Þingkvöð. Gróðabrögð. 

Einhversstaðar sver hún sig í ætt- 
ina. Segðu þér það sjálfur. 

3. Goðorðsmaðurinn. Á rústum hrun- 

inna halla. Skynþúfa. 

4. Martius. Nift nera. Afi og Amma. 
Galílearnir. Lengst lafandi lauf. 

5. Bobby Burns. 

6. André Courmont. Gjafmildi. 

7. Skjálfhendan. Metnaður. 

8. Haustgöngur. Hjörtur C. Thordarson. 

12. Fyrirlestur um Andra jarl. 
Þiðrandakviða. 

17. Guðbjartur Glói (Brot). Kvæðabrot: 

Alibi. Glámskygni. Þýsku kar- 
töflurnar. 

Kristinn Stefánsson 

1. Geislinn. Snjór. 

Séra Guttormur Guttormsson 

1. Þjóðararfur og þjóðrækni. 

Prófessor Halldór Hermannsson 

1. Vínlands ferðirnar. 

2. Landafundir og sjóferðir í Norður- 

höfum. 

14. Leifur heppni. 

23. Columbus og Cabot. 

Séra Jónas A. Sigurðsson 

1. Málið okkar. 

5. Þrjú kvæði: Hálfur máni. Vörn Brút- 
usar. Hér er min eigin ættar- 
strönd. 




110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


6. Eg sé. Hrakningar Maeldunes. 
Órania. 

8. Þrjú kvæði: Bölvabætur. Á leiði 
skálds. Requiem. 
Norðmannaþingið í Camrose. 

10. Brotna þú Ægir. Fjara og flóð. 
Hildiríðarsynir. 

11. Vestur-íslendingar. 

12. Að norðan. 

Ræða á Alþingishátiðinni. 
Ættaróður Vestur-islendinga 1930. 

13. Fyrir norðan. Tyrkja-Gudda. 

15. Kvæðaflokkur: Kjartan prófastur. 
Island. Eigið erfi. Úr dagbók 
klerks. Þegar prestkonan varð 
þingmaður. Bókmentasjóðurinn. 
Fórnin. Boðleiðin. Stephan G. 
Stephansson. 

Indriði Einarsson 

1. Islendingar vakna. 

Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 

1.—25. Kápan (teikning). 

1. Vilhjálmur Stefánsson. 
Tónsnillingurinn. 

4. Til brautryðjandans. Móðir í austri. 
Heiðir eru heimar. Bæn sóldýrk- 
andans. Skammdegiskvöld. Á 
Vélastöðum. 

6. Canada. Eitt er nauðsynlegt. 

21. Sumar. 

23. Heimasveitin. Norður á Ross. 
Úndina. 

24. Lofsæla ljóðsins. Hrossabresturinn. 

25. Á Frónsmóti. 

Guðrún Þórðardóttir 

1. Vísur. 

4. Nýjársvísur. 

Jón Jónsson frá Sleðbrjót 

1. Island fullvalda ríki. 

2. Sundurlausar hugsanir. 

3. Stefnur og straumar. 

Gísli Jónsson 
1. Haustraddir. 

3. Annað ársþing (stytt þingsaga). 

4. Fardagar. 

Þriðja ársþing (stytt þingsaga). 

5. Fjórða ársþing (stytt þingsaga). 

6. Enn um Vínlandsfundinn. 


13. Söngvabrot: Minningalandið. Blóm- 
álfar. Skilnaðarskál. Myrkur. 
Svartar rósir. Draumar. Ævi- 
þættir. Eintal. 

17. Áning. 

19. Iðunnarkviða. 

Átjánda ársþing (þingbók). 

21. Móðir mín. Vornótt. 

Tuttugasta ársþing (þingbók). 

22. Fimm alda afmæli prentlistarinnar. 
Kveðja. Þegar félagið varð 21 árs. 
Minnisvarði yfir K. N. Tuttugasta 

og fyrsta ársþing (þingbók). 

23. Joseph T. Thorson ráðherra. 

24. J. M. B. hálf-áttræður. 

Smávegis í eyðuna. 

25. Edvard Grieg (aldarminning). 

Séra Guðmundur Árnason. 
Rithöfundar Tímaritsins. 

Þrjár stakar vísur: Vonin. Vísa eftir 
Ibsen. Hringhenda. 

Bækur og rit. Þjóðsöngur Islands. 

Einar P. Jónsson 

1. Þú. Ævintýri. 

2. Fjögur ævintýri. 

3. Sumarlok. 

4. Haf. 

9. Áttunda ársþing (þingbók). 

22. Jón frá Hurðarbaki. 

1 heimsókn hjá Helen Swinburne. 

23. Stína í þvottahúsinu. 

25. Þjóðræknisfélagið 25 ára. 

J. Magnús Bjarnason 

1. Santa Claus (brot). 

2. Út úr Babylon. 

3. Jakahlaup. Herra Karson. 

4. Erfðaféð. 

5. Svanfríður. Heimagangan. 

6. Bill McAra. Sigurvegarinn. 

7. Góður sonur. Majór Sigurney. 

9. Endurminningar um St. G. St. 

12. Endurminningar um Eggert 

Jóhannsson. 

13. Nafnið. 

14. Abraham Burt. 

15. Boy Burns. Véfréttin. 

16. Hákon Farmann. 

17. Ármann frændi. 

18. Fáorð minning Sig. Jóhannssonar. 

19. Eyjólfur Sigurjón Guðmundsson. 

20. Farandsalinn. 



RITHÖFUNDAR TIMARITSINS OG VERK ÞEIRRA 


111 


21. Frank North. 

22. Bessi. 

23. Hafliði. 

24. Eyvindur. 

25. Sighvatur. 

Hjálmar Gíslason 

1. Líf í landi. 

Guttormur J. Guttormsson 

2. Þrjú smákvæði: Dansinn. Veiðin. 

Úr jarðnesku. 

5. Á bakkanum. Flóttinn. 

6. Morðið. 

20. Smjör. 

21. Birnir. 

24. Dansinn í Hruna. 

25. Skrifað fýrir leiksviðið. Sálin. 

Séra Kjartan Helgason 

2. Verðhækkun. 

3. Máttur orðsins. 

Þorbjörn Bjarnason (Þorskabítur) 

2. Vordraumur. 

8. Andstæður. Brot úr kvæðaflokki: 

Áhlaupið. Blotinn. Til Islands. 

9. Vesturför. Við lát St. G. St. 

12. Til Þjóðræknisfélagsins. 

Séra Guðmundur Árnason 

2. Eirikur Magnússon. 

4. Tvenn sambönd. 

5. Arfurinn. 

19. Um giftingar í Vesturheimi. 

20. Nokkur orð um landnámið í Álfta- 

vatns og Grunnavatnsbygð. 

21. Islenskar bókmentir í Canada. 
Ragnar E. Kvaran. 

22. Doktor Rögnvaldur Pétursson. 

23. Þrír merkir Vestur-Islendingar. 

Jakobína Johnson 

2. Þrjú kvæði: Islensk arfleifð. Mig 

langar. Samlokur. 

3. Tvö kvæði: 1 fjallasýn. Reynsla. 

4. Melkorka við lækinn. 

5. Morgunroði. Þú gullna blóm. 

Gestur í vöggu. 

6. Þrjú kvæði: Þú leist hann. 1 draumi. 

Ef tjaldið fellur. 

8. Fjögur kvæði: Vitinn. Vor. Vafur- 
logar. Spörfuglinn. 


9. Hugsað til St. G. St. Skyldleiki. 

10. Amundsen. Á vordegi. 

12. Á veggnum. 

Hví skyidi eg hryggjast? 

13. I gullbrúðkaupi. Landnemaljóð. 

14. Tvö kvæði: Illagil. Úr goðsögn. 

18. Jöklarnir horfnir. 

Mér söng í huga síblítt lag. 

22. Þrjú kvæði: Annar ágúst. Árlangt 
og ævilangt. Hann heyrði í 
bernsku. 

25. Eg oft þar dvel. 

Arnrún frá Felli 

2. Tvær sögur: Amma mín góð. Allar 

leiðir enda ekki í Róm. 

3. Gesturinn. 

4. Fiskur í alla mata. 

5. Steiná fyrir brauð. 

12. Fjöregg. ‘ 

18. Á fornum stöðvum. 

Percy Aldridge Grainger 

2. Þýðing íslenskrar tungu fyrir Engil- 
saxa. 

Dr. Björn Bjarnason frá Viðfirði 

2. Kvæði og kvæðabrot. 

Jón Björnsson 

2. Nýjar stefnur. 

Guðrún H. Finnsdóttir 

2. Landskuld. 

3. Fýkur í sporin. 

4. Að leikslokum. 

5. Skriflabúðin. 

13. Stríðsskuldir. 

17. Rödd hrópandans. 

19. Draumur. 

20. Traustir máttarviðir. 

21. Salt jarðar. 

22. Úr þokunni. 

23. E. Pauline Johnson (Tekahionwake) 

Séra Magnús Helgason 

3. Landnámabók. 

4. Signýjarhárið. 

Guðmundur Friðjónsson 

3. Svanfríður kveður. 

4. Út við flæðarmálið. 


112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


5. Inni í blámóðu aldanna. 

Um varplönd á íslandi. 

6. Þrjár venslakonur. 

7. Heilsað vesturfara. 

Lauf úr landi minninganna. 

8. í garðshorni. 

Tveir Þingeyingar: Þorgils Gjall- 
andi. Sigurbjörn frá Fótaskinni. 

9. Frá islandi 1927. 

10. Höfðingsháttur. 

Þelsokkar Þórunnar.. 

12. Auðlegð islenskra örnefna. 

13. Lífsgleði og karlmenska H. Haf- 

steins. 

15. Minningar frá Möðruvöllum. 

19. Hjörtur C. Thordarson. 

20. Landnemaljóð. 

Dr. Richard Beck 

3. Á tindum. 

8. Hlutdeild Islands í heimsbókment- 

unum. 

Jón Sigurðsson forseti. 

9. íslenskir vordagar. 

Til Fjallkonunnar. 

13. Minningar. Um Ólaf helga. 

14. Jón skáld Þorláksson. Náttmál. 

15. Haustljóð. 

Skáldið Þorbjörn Bjarnason. 

16. íslensk fornrit og enskar bókmentir. 

17. Brautryðjendur. George P. March. 
Skrá yfir rit á ensku um ísl. efni. 
Ættbróður heilsað. 

18. Aldarfjórðungs afmæli Háskóla Is- 

lands. 

19. Próf. Lee M. Hollander og íslensk 

fræði. 

20. Nýárskveðja til íslánds. 

Skáldið Jón Runólfsson. 

21. Örn Arnarson skáld. 

22. Hulda skáldkona. 

23. Fræðimaðurinn Halldór Hermanns- 

son. Svanir fljúga. 

24. íslandsvinurinn C. Venn Pilcher. 
Skammdegi. 

25. Aldarfjórðungsafmæli Þjóðræknis- 

félagsins. Vetrarsýn. 

Steingrímur Matthíasson 

3. Viðhald þjóðernis islendinga í Vest- 

urheimi. 

4. Sjúkrahjúkrun og lækningar for- 

feðra vorra. 


5. I þjóðræknis hugleiðingum vestan 

hafs. 

6. Ferðasögubrot. 

7. Gamalt og gott — og ilt. 

8. Kraftaverk og andlegar lækningar. 

9. Yfir Skeiðará. 

10. Barnamorðingjar. 

12. i hripum. 

13. Hjá páfa. 

15. Ósköp liggur á. 

16. Björnstjerne Björnson og faðir minn. 

17. Risar og skessur. 

Jón Runólfsson 

Vestigia — eða Sporin. 

Dr. Jóhannes P. Pálsson 

4. Að brúa hafið. 

5. Veislan mikla. 

6. Gunnbjarnarsker hið nýja. 

7. Svarti stóllinn. 

9. Stephan G. Stephansson. 

23. Fjóluhvammur. 

24. Rakka-rökkur. 

25. Þegar eg var auðkýfingur. 

Páll S. Pálsson 

5. Vorvísur til islands. 

12. í Surtshelli. 

13. Kvæðaflokkur: Élja-Grímur. Sum- 

arlok. Maí. Fimm í austur. Að 
dagslokum. 

15. Hvurt? 

17. Matthías 100 ára. Þrjú kvæði: Sökn- 
uður. Skilnaður. Endurfundir. 
19. Hallmundarhraun. 

21. Þú söngst mér lag. 

22. Við útför einstæðings. 

24. Árni Eggertsson. 

25. Lokaróðurinn. 

Páll Bjarnason 

5. Afruna máltæki nokkuð útlistuð. 
Islensk-dönsk orðabók. 

6. Gömul rúnaljóð og þulur. 

Um ný-yrðing. 

7. Um orðakver Finns Jónssonar. 
Þriggja sýn austur. 

8. Um búakviðu og afnám sýslna. 

Um fornan framburð œ-s. 

9. Um orðtengdafræði íslenska. 

10. Um Væringja, Rússa og íslensk 
fossanöfn á Rússlandi. 



RITHÖFUNDAR TÍMARITSINS OG VERK ÞEIRRA 


113 


Tómás Benjamínsson 

5. Gull. Auld Lang Syne (á íslensku). 

Séra Eyjólfur J. Melan 

5. Grafreiturinn. ' 

Páll Ólafsson 

5. Landtakan. 

7. Vísur, kvæði og stökur. 

8. Stökur til Ragnheiðar. 

9. Til Halldórs á Sandbrekku. 

13. Á föstudaginn langa. 

Gamanvísur: Orðadaður. Meðalveg- 
urinn. Hausa víxl. 

15. Visur: Ýlustráin. Stökur. 

Jósep Schram 

5. Hugsað heim. 

Einar H. Kvaran 

6. Stjórnarskrár afmælið á Islandi. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum 

6. Fimta ársþing (stytt þingbók). 

7. Sjötta ársþing (stytt þingbók). 

8. Hagur norðanlands við upphaf vest- 

urflutninga. 

Sjöunda ársþing (stytt þingbók). 

Jón Kærnested 

6. Heimþrá. Undir íslenskum fána. 

16. Jónas A. Sigurðsson. 

20. Nótt. 

Gunnar J. Goodmundsson 

6. ísland. 

Sigurður J. Magnússon 

6. Til ferhendunnar. 

Eggert Jóhannson 

7. Aftur og fram (hugleiðingar). 

Mag. Sigurður Skúlason 

7. Frá Þjórsárdal. 

9. Jón biskup Gerreksson. 

Jónas J. Húnfjörð 

7. Alþýðumentun á íslandi. 

Friðrik Guðmundsson 

8. Hólsfjöll. 


Gróa frá Krossholti 

8. Stökur. 

K. N. Júlíus 

8. Við leiði Magnúsar Brynjólfssonar. 

Aðalsteinn Kristjánsson 

8. John Gunnlaugur Holme. 

Ragnar E. Kvaran 

8. Risar og engisprettur. 

10. Vöxtur og vaxtartap. 

13. Tólfta ársþing (þingbók). , 

Sveinn Björnsson 

9. Ferð mín til Ameríku. 

Eyjólfur J. Víum 

9. I vöku og svefni. 

10. Við sitjum jólin heima. 

Séra Bjarni Sveinsson 

' 9. Ljóðabréf til Páls Ölafssonar. 

Sigríður Guðmundsdóttir 

9. Þagnarmál. 

Erlendur Guðmundsson 

9. Ævarrskarð. 

Jón Magnússon 

10. Hreiðar heimski. 

23. Átthaginn. 

Dr. Stefán Einarsson 

10. Jón Trausti. 

12. Nokkrar athugasemdir um skáld- 

sögur Jóns Thoroddsen. 

13. Sigurður Nordal. 

14. Guðmundur Kamban. 

15. Hvað geta Vestur-íslendingar gert? 

16. islensku kensla í háskólum Banda- 

ríkjanna. 

17. Indriði Einarsson. 

18. Frá Guðmundi Friðjónssyni. 

19. —20. Shakespeare á Islandi. 

21. Frá þeim yngri. 

24. Um ritdóma og rithöfunda. 

25. Guðmundur Finnbogason sjötugur. 

Dr. Sigfús Blöndal 

11. Áhrif íslenskra bókmenta erlendis. 


114 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Mag. Einar O. Sveinsson 

11. islenskar bókmentír eftir siðaskiftin. 

Dr. Guðmundur Finnbogason 

11. Lífsskoðanir íslendinga til forna. 

Mag. Pétur Sigurðsson 

11. Sagnaritun islendinga. 

Dr. Jón Helgason biskup 

11. Siðaskiftin á íslandi. 

Prófessor Ólafur Lárusson 

11. Stjórnarskipun og lög lýðveldisins 
íslenska. 

Dr. Ágúst H. Bjarnason 

11. Nýja Atlantis eða island nútímans. 
20. Um Björn Gunnlaugsson. 

Dr. Páll Eggert Ólason 

11. Um endurvakningu íslenskra fræða 
í Norðurálfunni. 

Stefán Einarsson 

11. Tíunda ársþing (þingbók). 

Jón J. Bíldfell 

12. Alþingishátíðin 1930. 

14. Þrettánda ársþing (þingbók). 

15. Séra Jónas A. Sigurðssson. 

16. Mannskaðaveður. 

17. W. H. Paulson. 

19. Margt býr í sjónum. Sólardans. 

24. Árni Eggertsson. 

Leifsbúðir i Ameríku. 

Guðm. Grímsson dómari 

12. Skýrsla til ríkisstjóra N. Dakota. 

Séra Friðrik A. Friðriksson 

12. Ellefta ársþing (þingbók). 

W. H. Paulson 

12. Kveðja frá Saskatchewan. 

14. Staddur í New York. 

Prófessor Sigurður Nordal 

13. Alþýðuskáldið. 

19. Framtið íslenskrar menningar í 
Vesturheimi. 


Magnús Sigurðsson á Storð 

13. Hallgerður í Njálu. 

E. S. Guðmundsson 

13. Nellie. 

Dr. G. J. Gíslason 

13. Sumarskóli við háskóla Islands. 

16. Ensk kvæði: Haunts of Greed. 
Memories. The Grave. The Way. 

Ármann Björnsson 

13. Æolos — vikivaki. 

23. Dr. Rögnv. Pétursson. 

Jón Friðfinnsson 

14. Gamla ísland. Heimhugi. (Sönglög). 

Vísur Jóns á Grindum 

14. 

Unnur Benediktsdóttir (Hulda) 

15. Landnámskonan. 

19. John H. Frost. Kvöld í Frakklandi. 
Dalakonan. Borgarfrúin og Márinn. 

Steinn H. Dofri 

15. Þorb. Bjarnason (endurp. í 19.). 

Árnaðaróskir frá stjórnarvöldum 

15. íslands og Canada 

Eiríkur Magnússon 

16. Brúðkaupskvæði. 

Séra Jakob Jónsson 

16. Eitt orð úr máli mannshjartans. 

18. ísland á krossgötum. 

21. Alþýðuskáldið Valdemar Pálsson. 

O. T. Johnson 

16. Um bygð og óbygð. 

17. Frumbygð og fortíð. 

18. Þórður. 

Jón Jónsson (Riverton) 

16. Þegar eg var í Viðey fyrir 70 árum. 
18. Slysið á Brákarsundi 1872. 

Bergthór E. Johnson 

14. Fimtánda ársþing (þingbók). 

17. Landnemaminnisvarðinn á Gimli. 
Sextánda ársþing (þingbók). 


RITHÖFUNDAR TÍMARITSINS OG VERK ÞEIRRA 


115 


18. Seytjánda ársþing (þingbók). 

20. Nítjánda ársþing (þingbók). 

Sveinn Árnason 

17. Nokkur orð um tunglöld og pakta. 

Dr. Sig. Júi. Jóhannesson 

17. Prófessor Watson Kirkconnell. 

18. Ávarp Fjallkonunnar. 

19. Mesta skáld Vesturheimi (sjá F. S. 

Cawley). 

23. Algeng saga. 

24. Friðrik Sveinsson. 

Merkileg hugsjón. 

25. Tuttugasta og fjórða ársþing (þing- 

bók). 

Jón Pálsson 

17. Upphaf borgaralegs hjónabands á 
Islandi. 

Vísur Miðhúsa Magnúsar 

17. 

Einar E. Einarsson 

17. Þótt þú langförull legðir (sönglag). 

Margaret A. Björnson 

18. Heima á Fróni. Speculation. Leg- 

end. Nú finn eg angan. Til eru 
fræ. 

Elinborg Lárusdóttir 

18. Vonin. 

19. Kvöldvakan á Bjargi. 

Dr. Ragnar Lundborg 

18.—20. Þjóðréttarstaða Islands. 

Jóhann Briem 

18. Minni Vestur-íslendinga 1878. 

19. Nýjárskvæði 1876-77. 

Jónas Þorbergsson 

19. Brot úr enskum sálmi. 

Prófessor F. Stanton Cawley 

19. Mesta skáld Vesturheims. 

Bjarni Guðmundsson 

19. Heimkomuminni Tómasar skip- 
stjóra Bjarnasonar. 


Séra Sigurður Ólafsson 

20. Einar Jónsson myndhöggvari. 

21. Leyndir straumar. 

25. Andlegt atgjörvi íslenskrar alþýðu. 

Jónatan Þorsteinsson 

20. Tvær vísur. Tvö kvæði. 

Lord Tweedsmuir 

21. Bréf og mynd. 

J. C. Royle 

21. Iceland (a sonnet). 

Sigurður Jónsson Helluvaði 

21. Til Vestur-Islendinga. 

Séra Valdimar J. Eylands 

22. Andinn frá Berlín 

23. Walter J. Líndal héraðsdómari. 

22. ársþing (þingbók). 

24. 23. ársþing (þingbók). 

25. Heimsskoðun forfeðra vorra. 

Kristian Johnson 

22. Skilnaðarkvæði. Skyr. 

Pierre Naert 

22. Um ýms ósamræmi i Hænsa-Þóris 
sögu. 

Steingrímur Arason 

22. Landnemar. 

24. Landið hennar mömmu. 

25. Jón Sigurðsson. 

Árni G. Eylands 

23. I Noregi er varist. 

Arnljótur B. Olson 

23. Leiðrétting. 

Svanhildur Þorsteinsdóttir 

23. Litlu sporin. 

Dr. Sveinn E. Björnsson 

23. Týsfórnin. 

25. Framþróun. 


116 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Kristján Pálssson 

23. Skjöldurinn. 

25. Rauðá. 

Ragnar Stefánsson 

23. Þar sem mig dreymdi. 

24. Rökkurrof. 


Sigfús B. Benediktsson 

24. Draumur ástarinnar. 

Jakob J. Norman 

24. Hvítbláinn. 

Dr. M. B. Halldórsson 

24. Um meðferð vopna. 


Bag]fe^s.r ©g> M.ií 

Send Tímaritinu 


Saga íslendinga i Vesturheimi II, eftir 
Þorst. Þ. Þorsteinsson. Columbia 
Press, Winnipeg. 

Um bók þessa er ekki nema gott eitt að 
segja. Hún er útgefendunum, og öllum, 
sem að henni standa til stórsóma. Papp- 
írinn góður, letur og blek í besta lagi, og 
bandið sterkt og smekklegt. Prentvillur, 
þessi erfðasynd okkar prentaranna og 
prófarkalesaranna, eru víst ekki mjög 
margar né bagalegar. Þó hefi eg orðið 
nokkurra var. Á efni og efnismeðferð 
verður enginn dómur lagður. En bæði er 
bokin full af fróðleik og framúrskarandi 
skemtileg aflestrar. I allri vinsemd vildi 
eg þó benda höf. á, að reiða sig ekki um 
of, rannsóknarlaust, á heimildir þær, 
sem hér hafa verið prentaðar vestra, um 
staða og svejta og bæjanöfn — og jafn- 
vel ættfærslu sumra manna. Hefi eg 
oft áður orðið var við rangfærslur úr 
mínum bygðarlögum heima. I bókinni 
eru fáeinar slíkar villur, og hafa viku- 
blöðin hér bent á sumar þeirra. En að 
minsta kosti eina fleiri hefi eg rekið mig 
á. I Múlasýslum er enginn bær, sem 
heitir Meðalland. Bærinn, sem foreldr- 
ar skáldsins J. M. Bjarnasonar komu frá, 
heitir Meðalnes, og er á vesturbakka 
Lagarfljóts i Fellum, Norður-Múlasýslu. 

Hinn lofsverði áhugi útgefendanna á, 
að sjá þessu fyrirtæki farborða, ætti að 
verða næg hvöt til allra Vestur-íslend- 
inga, sem nokkra rækt vilja leggja við 
uppruna sinn og þjóðerni, að kaupa bók- 
ina og lesa — ekki aðeins fyrsta og ann- 


að bindið, heldur og það, er vér eigum í 
vændum. 

★ 

The Icelandic Canadian, I, 1-4 og II, 

1-2. Viking Press, Winnipeg. 

Þetta rit hinnar enskumælandi sam- 
bandsdeildar Þjóðræknisfélagsins, The 
Icelandic Canadian Club, hefir nú komið 
út í hálft annað ár, sex hefti als. í því er 
margt læsilegt, enda hefir því stöðugt 
verið að fara fram. Það er óðum að finna 
og kannast við tilverurétt sinn. Og ef 
það heldur í réttu horfi framvegis, má 
búast við, að það geti orðið á borð við 
The American Scandinavian Review. — 
Aðalritstj. til þessa hefir verið hin vel- 
þekta skáldkona Laura Goodman Sal- 
verson. Það fylgir hinum mest tiðkaða 
enska sið, að hræra auglýsingunum inn- 
an um lesmálið, og verður ekki með 
sanni sagt, að það fari vel í svona litlu 
riti, sem alt er prentað í einum lit, og 
hvetur kaupendurna lítt til, að halda því 
saman. 

Eitt mjög lofsvert markmið hefir ritið 
sett sér, og það er, að hafa tölu á, og 
myndir af sem flestum íslensku drengj- 
unum og stúlkunum, sem gengið hafa í 
herþjónustu. Væri óskandi, að það sæi 
sér fært framvegis, að birta heildar- 
nafnalista þeirra allra, jafnvel þó sleppa 
verði myndum og ættfærslum, því næsta 
ólíklegt er, að nokkurt félag taki að sér 
aftur það risaverk, sem Jóns Sigurðsson- 
ar félagið gerði eftir fyrra heimsstríðið 
1914-18, að gefa út bók með myndum og 
ættartölum allra hermannanna. 


Ef alt skeikar að sköpuðu, verður 
ísland lýðfrjálst land í annað sinn á 
næsta sumri, eftir hátt á sjöunda 
hundrað ára erlenda konungsstjórn. 

Með þeim atburði ætti að rísa nýr 
áhugi, nýtt andlegt líf, ný alda lista 
og bókmenta í landinu, einkum meðal 
hinnar upprennandi kynslóðar. 

Að líkindum verður þá danska 
krossinum smeygt út úr þjóðfána 
ríkisins. Er þá ekki óhugsanlegt, að 
flaggið, sem Einar Benediktsson orti 
um — 

Mjukt sem blómstur himinhæða, 

hreint sem jökultindsins rún — 

verði dregið að hún hins nýja ís- 
lenska lýðveldis. Það liggur vitan- 
lega alt í kjöltu guðanna og höndum 
þjóðarinnar sjálfrar. 

En hvað er um þjóðsöng íslands? 
— Eftir því, er vér best vitum, er 
enginn löggiltur þjóðsöngur til hjá 
íslenska ríkinu. 

í heiia öld eða lengur hefir “Eld- 
gamla ísafold” verið sungið á sam- 
komum og mannamótum íslendinga 
víðsvegar um heim. Sú tilfinning 
hefir verið að smáþróast og vaxa 
meðal fólks, að sá söngur sé ekki 
lengur fullnægjandi — ekki síst 
lagsins vegna, sem síðar verður betur 
bent á. Auk þess eru tvær seinni 
vísur kvæðisins öldungis óviðeig- 
andi, þar sem þær eru hnjóður, bein- 
línis og óbeinlínis, í aðra þjóð og ann- 
að land. 

Á seinni tíð virðist hugur fólks 


hafa hneigst að “Ó, guð vors lands”. 
Er það jafnvel í daglegu máli talið 
þjóðsöngur íslands. En einnig það, 
þótt hátíðlegt og tignarlegt sé, er að 
voru áliti bæði óhentugt og lítt við- 
eigandi. f fyrsta lagi er ljóðið bund- 
ið við einstakan, löngu liðinn atburð 
í sögu þjóðarinnar, auk þess sem það 
er sálmur, lofgjörð, sungin út úr og í 
anda Davíðs sálma. Lagið er í sama 
anda, fagurt, hátíðlegt að vísu, en 
altof vítt og breitt og erfitt til al- 
þýðusöngs — nær yfir stærra radd- 
svið en fólki er alment gefið, og er 
því ókleift nema fyrir æfða söng- 
flokka. Enda á hvorttveggja best við 
sérstakar minningar athafnir eða há- 
tíðaguðsþjónustur. 

Höfundur lagsins játaði það oft við 
þann, er þetta ritar, að lagið væri of 
erfitt til alþýðusöngs, og hefði als 
eigi verið skrifað með það fyrir aug- 
um. 

Það kastar engum skugga á list og 
hátíðleik ljóðsins eða lagsins, þó vér 
verðum að halda því fram, að hvorugt 
nái þeim tilgangi, að vera sönghvöt 
ungrar uppvaxandi þjóðar. Vér þurf- 
um að fá þjóðsöng fullan af brenn- 
andi eldmóði hins framsækna æsku- 
manns, tempraðan af reynslu og fram- 
sýni þroskaðs hugsuðar, með fun- 
heitu lagi, sem allir geta sungið. 

fslendingar eru sönggefin þjóð, og 
hafa á öllum tímum átt góða radd- 
menn og konur. Er það kannske 
sprottið af því, að þeir hafa ort hin á- 
gætustu og rímfegurstu ljóð á öllum 
tímum í síðastliðin þúsund ár. En 


118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


því undarlegra er það, að þeir hafa 
aldrei átt heimaunnin sönglög, svo 
talist geti, sem eru kvæðunum sam- 
boðin. Er annaðhvort það, að þeim 
er ekki frumleg tónlistargáfa í blóð 
borin, eða þá að einangrun aldalöng 
hefir aftrað þeim frá, að afla sér 
nauðsynlegrar þekkingar í þeim efn- 
um. 

Fyrsti vísir til sjálfstæðs tónskáld- 
skapar byrjar ekki fyr en um eða eft- 
ir miðja síðustu öld, og verður að 
teljast enn á bernsku skeiði. Er þó 
ekki með þessu verið að gera lítið úr 
vorum efnilegu núlifandi tónskáld- 
um eða þeim sem dánir eru. 

Af þessari vöntun á þjóðlegum 
fögrum sönglögum hefir svo leitt, að 
skáldin hafa farið auðveldustu leið- 
ina, og tekið lögin að láni, þegar á 
hefir legið. Þannig orti Bjarni Thor- 
arensen “Eldgamla ísafold” undir 
kongsbænalagi Breta; Jónas Hall- 
grímsson “Þið þekkið fold” og “Hvað 
er svo glatt” undir dönskum lögum; 
Jón Thoroddsen orti “Ó, fögur er vor 
fósturjörð” við danskt lag; Grímur 
Thomsen kvað “Táp og fjör” og “fs- 
lands lag” með finnskum lögum, og 
Kristján Jónsson “ísland, fsland, ó 
ættarland” undir þjóðlagi Finna. Jón 
Ólafsson yrkir “Já, vér elskum fsa- 
foldu” við þjóðlag Norðmanna, og 
Stgr. Thorsteinsson sjómannasöng 
undir sama lagi; og svona mætti lengi 
rekja. Jafnvel þjóðsöngslög Frakka 
og Þjóðverja hafa verið sungin við 
íslensk ættjarðarkvæði. En hámark- 
inu var þó náð, þegar þjóðsöngur 
Rússa, frá keisaraveldistímabilinu, 
var gerður að bæn gegn hafísum og 
hallæri — “fskalda ísatíð”. 


Við þetta vildi eg bæta strax þeirri 
athugasemd, að með því, sem að fram- 
an er sagt, er ekki verið að hafa á 
móti því, að sungin séu útlend lög, 
almenns eðlis, á gleðimótum, sam- 
söngvum eða öðrum tónlistarsam- 
komum, né heldur, að þýddir séu 
söngvarnir eða nýir ortir, ef svo ber 
undir. En sjálfur þjóðsöngurinn, 
fánalög, föðurlandsljóð, kvæði einka- 
félaga, eða önnur viðtekin samkomu- 
ljóð, mega með engu móti vera ort 
undir þjóðsöngslögum annara þjóða 
eða landa. 

Nei, vér getum ekki, sóma vors 
vegna, haldið áfram að taka sönglög 
að láni frá öðrum þjóðum — allra 
síst þjóðsöngvana sjálfa. Það á sér 
víst heldur hvergi stað nema vor á 
meðal, og er hneyksli, sem verður að 
afmást í framtíðinni. Þjóðsöngur 
(National Anthem), hverrar þjóðar 
sem er, tilheyrir henni einni, og má 
ekki syngjast í öðrum tilgangi né við 
önnur tækifæri, en í heiðursskyni við 
hlutaðeigandi þjóð. Það er álíka 
flónska og að draga á stöng annara 
þjóða fána, þar sem vor eigin fáni 
ætti að blakta. 

Vér verðum að eignast nýjan þjóð- 
söng — ljóð og lag — sem hvergi er 
tekinn að láni. Hið unga ísland, 
framtíðar ríkið, getur ekki lengur 
unað því, að syngja “Eldgamla ísa- 
fold” fyrir minni hins yngsta endur- 
reista lýðveldis, né heldur er viðeig- 
andi, að syngja trúarlegan hátíða- 
söng, um “titrandi tár” þess tíma sem 
löngu er dáinn, á hverju gleðimóti, 
félagssamkomu eða skrúðgöngu, á- 
samt við hverja þingsetningu og 
þingslit, um ókomnar aldaraðir. 




Tuttugasta og fjórða ársþing Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi 


var sett í Goodtemplarahúsinu á Sar- 
gent Ave., í Winnipeg þriðjudaginn 23. 
febrúar 1943, klukkan 10 f. h.; 92 manns 
voru mættir þegar þing var sett; fulltrú- 
ar og gestir úr bænum og bygðum fs- 
lendinga beggja megin landamæranna. 

Þingið setti prófessor Richard Beck, 
forseti félagsins, eftir að mynd hafði 
verið tekin af stjórnarnefndinni fyrir 
blaðið Tribune. Lét hann syngja sálm- 
inn: “Faðir andanna”, en Gunnar Er- 
lendsson lék á hljóðfærið. Að því búnu 
flutti séra Philip M. Pétursson hjart- 
næma bæn fyrir ættjörðinni, kjörlönd- 
um vorum beggja megin landamær- 
anna og störfum þingsins. 

Þá las forseti bréf og skeyti með 
kveðjum og heillaóskum frá ýmsum 
mönnum sumum prívat en öðrum í em- 
bættisnafni. Verða þau birt síðar í 
þingtíðindunum. 

Næst flutti forseti langa ræðu og afar 
snjalla, sem mikill rómur var gerður að. 

Ávarp forseta 

Góðir íslendingar, háttvirtu 
þingmenn og gestir! 

“Og lífsins kvöð og kjarni er það að líða 
og kenna til í stormum sinna tíða.” 

Aldrei hafa þessar Ijóðlínur Stephans 
G. Stephanssonar verið sannari heldur 
en á þeirri vargöld og víga, sem nú 
gengur yfir heiminn og sogað hefir mik- 
inn þorra menningarþjóðanna niður í 
hringiðu tortímingar sinnar og ógna. 
Erum vér öll, sem byggjum Vesturheim, 
bæði í Canada og Bandaríkjunum, bein- 
ir eða óbeinir aðilar í þeirri úrslitabar- 
áttu, sem þjóðir vorar heyja nú við hlið 
annara lýðræðisþjóða, gegn hinni rót- 
tækustu og illræmdustu ofbeldisstefnu, 
er sögur fara af. Eru þeir því úr harla 
“skrítnum steini”, eða ennþá harðara 
efni — ef nokkrir eru, — sem ekki kenna 


sárt til í þeim örlagastormum, sem nú 
geisa um gjörvalla jörð og leggja í auðn 
og rústir heila landshluta og stórborgir, 
gera að engu þau menningarverðmæti, 
sem keypt voru dýru verði svita, blóðs 
og tára liðinna kynslóða. 

Aldrei verður heldur of mikil áhersla 
lögð á það, að lýðræðisþjóðirnar hafa 
hafið upp sverð sitt til varnar dýrmæt- 
ustu eign einstaklinga og þjóða, réttin- 
um til sjálfsákvörðunar, einstaklings- 
freisinu, en án þess verður enginn mað- 
ur að manni, né nokkur þjóð að þjóð, í 
sönnustu merkingu orðsins. Sameinuðu 
þjóðirnar (United Nations) heyja nú 
veraldarvíða mannréttinda-baráttu, þvi 
er það, að vitrir og víðsýnir stjórnmála- 
menn, lýðræðis- og friðarvinir, eins og 
dr. C. J. Hambro, stórþingsforseti Norð- 
manna, hafa látið svo um mælt, að 
þetta heimsstríð væri “styrjöld fólksins.” 

Þetta verður mönnum ljósara, er þeir 
kryfja til mergjar rök ofbeldisstefnunn- 
ar, sem lýðræðið á nú í höggi við, og 
svifta grímunni af ásjónu hennar. Óvíða 
veit eg það gert jafn eftirminnilega, 
hvað þá betur, heldur en í hinni snjöllu 
og tímabæru grein dr. Guðmundar Finn- 
bogasonar, “Það, sem af andanum er 
fætt”, í Skírni 1941,, og farast honum 
þar orð á þessa leið: 

“Aldrei hefir vísvitandi uppreisn gegn 
andanum náð eins vítt yfir og verið eins 
illvíg og á síðustu tímum, þar sem ein- 
ræðið og hernaðurinn ríkir. Og vér sjá- 
um, hvert stefnir. Einræði, herstjórn, 
harðstjórn, leynilögregla vinnur alt vís- 
vitandi að því að gera mann hræddan 
við mann, frá hinum neðsta til hins 
hæsta. Hver maður verður þræll þess, 
sem yfir hann er settur, en harðstjóri 
þess, sem undir hann er skipaður. Þeim, 
sem óhlýðnast, er útrýmt eða hann er 
einangraður og stundum kvalinn. Skoð- 
anir eru búnar til eftir skipun foringj- 
ans, án tillits til sannleikans, og þess- 




120 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFELAGS ÍSLENDINGA 


um skoðunum er öllum skylt að játa og 
fylgja í framkvæmd. “Taki þeir nú 
ofan, sem höfuðið hafa” er boðorðið á 
þessu draugaþingi. Allur frjáls félags- 
skapur er bannaður. Öll þekking og öll 
tækni er notuð til þess að viðhalda 
þessu kerfi innan ríkisins, svo langt 
sem það nær hverja stundina, og til 
þess að brjóta undir sig hvert annað ríki 
eða stjórnarkerfi, sem ekki gefst upp 
andspyrnulaust. Með þessum hætti eru 
öll hreinskilin viðskifti sálnanna úti- 
lokuð innan ríkisins og frjáls andleg 
viðskifti við þá, sem utan þess búa, 
bönnuð með ritskoðun, eftirliti pósts og 
síma og útvarps og banni gegn því að 
hlusta á erlent útvarp. Einu vísindin, 
sem fá að vera óáreitt innan ríkisins, 
eru þau, sem snerta efnisheiminn og 
tæknina — meðan þau ekki finna upp 
eitthvert meðal til að reka burtu þræls- 
óttann, sem heldur slíku kerfi saman. 

Slíkt kerfi leiðir til andlegs dauða, 
því að andinn, sem lífgar, hefir sín upp- 
gönguaugu í sálum einstaklinganna og 
streymir þaðan út um heiminn á líkan 
hátt og eg benti á um tónverkið, sem 
verður til í sál tónskáldsins og getur 
orðið líf af lífi allra, sem það nær til. 
Ef þessi uppgönguaugu eru eitruð eða 
stífluð eða einangruð, verður maðurinn 
ægilegasta en óæðsta skepna jarðar- 
innar, því að hann hefir þá framið sálar- 
morðið.” 

Hér er ofbeldis og einræðisstefnu nú- 
tíðarinnar rétt lýst og kröftuglega, hel- 
stefnunni, eins og hún hefir jafn rétti- 
lega nefnd verið, því að hún leiðir, fyr 
eða síðar, til andlegs dauða. Verður 
það þá skiljanlegt, hversvegna frelsis- 
unnandi mönnum og konum finst mikið 
til um þá baráttu, ekki síst af hálfu 
hinna smærri þjóða, sem nú er háð 
gegn slíkum eyðingaröflum og kúgun- 
ar. Hvarflar manni þá eðlilega í hug 
snildarkvæði Guðfinnu Jónsdóttur frá 
Hömrum, “Heilagt stríð”, um hreystilega 
vörn frænda vorra Norðmanna gegn 
ofurefli innrásarmannanna í hið sögu- 
ríka og fagra land þeirra, heimaland 
vorra fornu feðra: 

“I afdölum Noregs um andnes hvert 


er eldað og sorfið viljans stál. 

I Glámsaugu heiftúðug, heljarmyrk, 
nú horfir hin norræna þjóðarsál. 

En sögunnar kyndla hún kveikir í dag 
og kveður sín Hávamál. 

Nú birtir um arfleifð Islendings 
og atgeir feðranna syngur við. 

I ánauð hernámi hugans verst 
hið harðfenga, prúða Noregs lið. 

Vér kennum vorn forna frelsisdraum 
I frændanna sverðaklið.” 

Skáldkonan mælir hér af speki og 
innsæi. “Vor forni frelsisdraumur” 
speglast í sjálfsvörn, og sókn, frænd- 
anna norsku, þar sem hetja vakir á 
hverjum bæ. Sá frelsisdraumur knúði 
norræna ættfeður vora vestur yfir hafið 
til íslandsstranda og rættist fagurlega i 
stofnun hins forna íslenska lýðveldis. 
Og sá frelsisdraumur lifði með þjóð 
vorri, þó lýðveldið liði undir lok; hann 
blossaði upp á örlagaríkum stundum í 
sögu hennar og hefir rætst að nýju með 
endurheimtu stjórnarfarslegu sjálfstæði 
hennar á síðustu árum. 

ísland er að vísu, sem stendur, her- 
numið land, og fylgja því eðlilega mikil 
vandkvæði og hömlur á ýmsum sviðum. 
Þjóð vor hefir einnig goldið þung af- 
hroð af völdum stríðsins. Um það féllu 
Sveini Björnssyni, ríkisstjóra íslands, 
meðal annars þannig orð, í ávarpi sinu 
til þings og þjóðar þ. 14. nóvember í 
haust: 

“Sjómennirnir okkar hafa ekki sýnt 
minni hreysti en sjómenn annara þjóða 
í þessum mikla hildarleik, þótt ekki 
taki þeir þátt í vopnaviðskiftum. Og 
þar höfum vér fært fórnir, sem eg hygg 
að þoli samanburð við fórnir ýmsra 
annara þjóða, í hlutfalli við íbúaútölu 
landsins og skipaeign. 

Samkvæmt upplýsingum frá Slysa- 
verndarfélagi íslands hafa frá ófriðar- 
byrjun farið í sjó 61 maður af sannan- 
legum hernaðarorsökum, en 104, sem 
telja má öll líkindi til að farist hafi af 
sömu orsökum, þótt engir hafi komist 
til vitnisburðar. Verða þetta samtals 
165 mannslíf eða nær því lVá af þúsundi 



ÞINGTÍÐINDI 


121 


allra Iandsbúa. Á sama tíma höfum 
vér mist 6 skip, sem sannanlega hafa 
farist af hernaðaraðgerðum, en 10 skip, 
sem öll líkindi eru til að farist hafi af 
sömu orsökum; verða það samtals 16 
skip, að smálestatali nær einum tiunda 
hluta af skipaeign íslendinga.” 

En allur annar og stórum verri hefði 
þó áreiðanlega hlutur Islands orðið, ef 
það hefði lent í ránshöndum einræðis- 
þjóðar. Því sagði Thor Thors, sendi- 
herra íslands í Washington, í útvarps- 
ræðu 7. júlí í sumar: “Þegar við berum 
kjör okkar Islendinga saman við Norð- 
manna og Dana, þá getum við verið 
þakklátir fyrir okkar hlutskifti. Banda- 
ríkjamenn hafa búið vel og drengilega 
að okkur, og við skulum vona og óska 
þess, að svo verði framvegis.” Sveinn 
ríkisstjóri tók i sama strenginn í fyr- 
nefndu ávarpi sínu. Auk þess eru 
mikiar líkur til, að hjartfólginn frelsis- 
draumur hinnar íslensku þjóðar hljóti 
lokaráðningu sína með stofnun lýð- 
veldis á Islandi á næsta ári. 

Það sem eg vildi sagt hafa í stuttu 
máli er þetta: Frelsisástin hefir gengið 
eins og rauður þráður gegnum sögu Is- 
lands frá upphafi vega þjóðar vorrar. 
Og sú djúpstæða frelsisþrá er bæði eitt- 
hvert allra fegursta einkenni Islendings- 
ins og jafnframt meginþáttur í þeirri 
margþættu menningararfleifð vorri og 
hugsjóna, sem félagsskapur þessi leit- 
ast við að varðveita og gera sem frjó- 
samasta í lífi voru vestan hafs. 

Raddir frelsis og framsóknar finna 
því greiðlega hljómgrunn í sálum Is- 
lendinga i landi hér, enda má vænta 
þess af afkomendum og arfþegum jafn 
frjáishuga manna og þeirra, er á Islandi 
hafa búið frá fyrstu tíð, að þeir skipi sér 
framarlega í fylkingu, þegar á þá er 
heitið til varnar lýðfrelsi og mannrétt- 
indum. Sú hefir einnig reyndin orðið. 
Þeim til minnis, sem kunna að hafa 
gleymt því, skal þess getið, að í heims- 
stríðinu fyrra, 1914-18, gengu tiltölulega 
fleiri Ca.nadamenn af íslenskum stofni í 
herþjónustu, en menn af nokkrum öðr- 
um þjóðstofni i landinu. Svipuðu máli 
gegnir í því hinu mikla frelsisstríði, sem 


nú er háð. Menn íslenskrar ættar hafa 
tekið sinn fulla þátt í hersókninni á 
ýmsum vigsföðvum, svo sem í hinni 
sögufrægu Dieppe-árás á Frakklandi. 
Sömu söguna er að segja sunnan landa- 
mæranna. 

Milli þegnskyldu við það land, sem 
vér búum í, unnum og vinnum, og rækt- 
arsemi við íslenskar menningarerfðir er 
ekki neinn árekstur. íslenskar frelsis, 
framsóknar- og menningarhugsjónir eru 
sprottnar upp úr sama jarðvegi og lýð- 
ræðis- og mannréttindakenningar í 
bresku og bandarísku stjórnarfari. Fán- 
arnir þrir, sem skreyta hér veggi hlið 
við hlið, eru því talandi tákn þeirrar 
sameiginlegu frelsisástar, sem íslensk- 
um mönnum, breskum og bandarískum 
er í blóð borin. Þeim skilst það einnig, 
að sigursæl stríðssókn á veraldarvíðum 
vettvang, eins og nú er um að ræða, 
krefst vaxandi fórna af hálfu vor allra. 
En “stórt er best að vinna,” sannast þar. 

Vegna þess, hve stormar liðandi tíðar 
hafa gripið hug minn föstum tökum, 
hefi eg að þessu sinni dvalið sérstaklega 
við hinn vígða þátt frelsisástarinnar í 
hugsjónaarfleifð vorri og menningar. En 
á oss Islendingum sannast þjóðernislega 
það, sem Guðmundur Friðjónsson sagði 
í markvissu erfiljóði nýlega: 

“Merkilegt móðerni 
mannheill veldur, 
þróun og þroska.” 

Megi oss sá sannleikur aldrei úr 
minni hverfa, hvort sem vér höfum 
fyrst og fremst í huga vora fögru og 
tignu tungu, sem bergmálar hjartslátt 
þjóðar vorrar frá kyni til kyns, hinar 
auðugu og ódauðlegu bókmentir vorar, 
með speki þeirra og ritsnild, eða þær 
hugsjónir, sem varpað hafa bjarma 
manndóms og sálargöfgi á hin kröpp- 
ustu kjör og hafið lífið sjálft upp i æðra 
veldi. Eins og litirnir í Ijósbandinu, 
fléttast þetta alt fagurlega saman í 
samræma heild í þjóðararfi vorum og 
menningar. En óhrakin standa enn orð 
dr. Guðmundar Finnbogasonar, í kafl- 
anum snjalla um íslenskuna í bók 
hans íslendingar: “Trúmenskan við 



122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fagra fortíð, viðleitni að þróast í sam- 
ræmi við það, sem best er í eðlinu, er 
aðalsmark einstaklinga sem þjóða.” 

★ 

Þegar vér horfum yfir farinn veg á 
árinu, verður oss að vonum ofarlega í 
huga minningin um mörg mæt og merk 
félagssystkin, sem látist hafa á því 
timabili; en þau eru þessi, samkvæmt 
upplýsingum frá Guðmanni Levy, fjár- 
málaritara: Friðrik Swanson, Winnipeg, 
heiðursfélagi; Sigtryggur Jónasson, Ár- 
borg, heiðursfélagi; dr. V. A. Vjgfússon, 
Saskatoon, Sask.; Otto W. Bardarson, 
skólastjóri, Carmel-by-the-Sea, Calif.; 
Magnús Jónsson (frá Fjalli), Blaine, 
Wash.; dr. John Árnason Johnson, Ta- 
coma, Wash.; Guðmundur H'jartarson, 
Steep Rock; Guðmundur Egilsson, Wyn- 
yard, Sask.; Magnús Ingimarsson, Wyn- 
yard, Sask.; Thorgils Halldórsson, Moun- 
tain, N. Dak.; Mrs. Anna J. K. Einars- 
son, Cavalier, N. Dak.; Stefán Abrahams- 
son, Winnipeg; Mrs. Jóna Goodman, 
Winnipeg; Mrs. Sesselja Gottskálkson, 
Winnipeg; Kristján Hannesson, Winni- 
peg; Mrs. Jón Jónatansson, Winnipeg; 
Lýður S. Líndal, Winnipeg; Mrs. Rann- 
veig K. Stefánsson, Winnipeg; séra 
Níels Steingrímur Thorláksson, Canton, 
S. Dak.; Mrs. Helga Johnson, Winnipeg; 
Gestur Oddleifsson, Árborg; Jón H. 
Goodmundsson, Elfros; Mrs. Guðrún H. 
Friðriksson, Winnipegiosis; Kristján 
Bessason, Selkirk; Sigfús Pálsson, Van- 
eouver og Ólafuf Hall, Wynyard. 

í þessum hópi eru menn, sem staðið 
hafa framarlega í fylkingu íslendinga í 
landi hér síðan á landnámstíð, og skipa 
heiðursess í sögu vorri; þá eru þar 
aðrir, sem féllu að velli um aldur fram 
í blóma lífsins. En þakklátlega minn- 
umst vér þessara félagssystkina allra 
saman fyrir trúmensku þeirra við sam- 
eiginlegar erfðir og áhugamál og vott- 
um skyldmennum þeirra hugheila sam- 
úð vora. 

Útbreiðslumól 

Ánægjulegt er það til frásagnar, og 
ætti að vera til uppörvunar i starfinu, 
að félaginu hefir drjúgum aukist liðs- 
afli á liðnu ári víðsvegar um Vesturálfu. 


Nær ágústlokum í sumar var þjóðrækn- 
isdeild stofnuð i Mikley með 40 með- 
limum. Embættismenn hennar eru: 
Mrs. H. W. Sigurgeirsson, forseti; G. A. 
Williams, vara-forseti; Bergþór Pálsson, 
ritari; Mrs. Þorsteinn Pálsson, vara-rit- 
ari og Helgi K. Tómasson, gjaldkeri. 
Má óhætt segja, að þar sé rúm hvert 
vel skipað. Hefir deildin þegar tekið 
til starfa og er íslenskukensla í þágu 
barna og unglinga helsta mál á starfs- 
skrá hennar; getur eigi þarfara eða 
timabærara viðfangsefni. Deildarstofn- 
un þessi var árangurinn af útbreiðslu- 
ferð, sem Ásmundur P. Jóhannsson, fé- 
hirðir, Mrs. Einar P. Jónsson, vara-rit- 
ari, Sveinn Thorvaldson, M.B.E., vara- 
fjármálaritari og forseti fóru til eyjar- 
innar. Jafnframt því, sem eg býð hina 
nýju deild velkomna í hópinn og full- 
trúa hennar á þingið, vil eg þakka 
Mikleyingum alúðlegar og ágætar við- 
tökur. 

Þá hefir Islendingafélagið i New York 
ákveðið að gerast deild í Þjóðræknis- 
félaginu; er það fyrir atbeina Árna G. 
Eggertson, K.C., lögfræðings, er sótti 
fund Islendinga austur þar siðastliðinn 
vetur sem fulltrúi stjórnarnefndar vorr- 
ar. — Hafi hann heiður og þökk fyrir 
þennan stuðning sinn við málstað vorn. 
Forseti íslendingafélagsins i New York 
er E. Grettir Eggertson raffræðingur. 
Feta þeir bræður því sjáanlega vel i 
fótspor föður síns um trygð við íslensk 
þjóðræknismál. 

Einnig barst mér nýlega tilkynning 
um það frá J. J. Middal, ritara lestrar- 
félagsins “Vestri” í Seattle, að það félag 
hefði ákveðið að gerast sambandsdeild í 
Þjóðræknisfélaginu, en forseti þess var 
þá Kolbeinn S. Thordarson. Er mér 
ljúft og skylt, að bjóða nefndar deildir 
velkomnar í félagið, og ánægjulegt er 
það sérstaklega, að með upptöku þeirra 
brúar félagið álfuna þvera. 

Ekki eru það þó, góðu heilli, New 
York islendingar einir, sem gengið hafa 
undir félagsfána vorn á Austurströnd- 
inni, því að fyrir stuttu síðan barst mér 
sú góða frétt, að eigi færri en 15 Is- 
lendingar í Boston hefðu gengið i fé- 
lagið. Eigum vér það að þakka drengi- 



ÞINGTÍÐINDI 


123 


legri forgöngu Pálma Sigurðssonar af 
Seyðisfirði, og ágætum stuðningi Einars 
P. Jónssonar ritstjóra, sem drjúgan hlut 
átti að því máli. Þá hefir forseti aflað 
félaginu eigi allfárra nýrra meðlima 
með bréfaskriftum. En fjármálaritari 
gerir nánari grein fyrir nýjum deildum 
og félögum í skýrslu sinni. 

Ýmsir stjórnarnefndarmenn félagsins, 
svo sem vara-forseti, séra Valdimar J. 
Eylands, ritari, dr. S. J. Jóhannesson, 
Mrs. E. P. Jónsson, dr. S. E. Björnsson, 
vara-fjármálaritari og Ásm. P. Jóhanns- 
son féhirðir hafa talað máli félagsins 
beinlínis eða óbeinlínis með ræðum eða 
öðrum hætti á fundum deilda og ýms- 
um mannamótum. Hinn síðastnefndi 
flutti meðal annars ávarp af félagsins 
hálfu í samsæti, er Sveini Thorvaldson 
var haldið í tilefni af 70 ára afmæli 
hans í marsbyrjun í fyrra. 

Forseti hefir heimsótt þessar þrjár 
deildir á árinu: “Frón” í Winnipeg, 
“Báruna” í N. Dakota (tvisvar) og sam- 
bandsdeildina “Visi” í Chicago; flutti 
hann erindi eða ávörp á samkomum 
þeirra allra; vildi einnig svo heppilega 
til, að hann gat tekið þátt í miðsumar- 
fagnaði Islendinga í Chicago. Með 
bréflegum kveðjum félagsins til Is- 
lendingadaganna og annara meirihátt- 
ar mannamóta hefir hann einnig leit- 
ast við að vinna að aukinni samheldni 
Islendinga i landi hér. Þá hefir forseti 
flutt á annan tug af ræðum á ensku 
um Island og íslensk efni á árinu, á 
ýmsum stöðum í N. Dakota, tvær þeirra 
í útvarp. Hann hefir einnig ritað grein- 
ar og ritdóma um sömu efni í amerísk 
blöð og tímarit. Rétt nýlega er einnig 
komið út í New York safn enskra þýð- 
inga af íslenskum ljóðum og smásögum, 
Icelandic Poems and Stories, sem hann 
hefir aflað efni til og búið til prentunar. 
Hefir Princeton University Press prent- 
að rit þetta fyrir menningarfélagið The 
American Scandinavian Foundation. 

íslandsmyndin 

Eins og getið var um í ársskýrslunni 
í fyrra, var Þjóðræknisfélagið á Islandi 
þá nýbúið að senda félagi voru að gjöf 
eftirmynd af íslandskvikmynd Sam- 


bands islenskra samvinnufélaga og var 
hún sýnd fyrsta sinni hér vestra síðasta 
þingkvöldið. Hefir myndin síðan verið 
mikill og merkur liður í útbreiðslustarfi 
þessa árs og verið sýnd á þessum stöð- 
um í Canada: Winnipeg, Selkirk, Gimli, 
Riverton, Mikley, Glenboro, Cypress Riv- 
er, Baldur, Wynyard, Vancouver og 
Campbell River. Á sumum þessum 
stöðum hefir hún verið sýnd oftsinnis, 
t. d. 5 sinnum í Winnipeg, 3 sinnum að 
Gimli og tvisvar í Selkirk. Hefir vara- 
forseti haft umsjón með útlánum á 
myndinni norðan landamæranna og ber 
að þakka honum árvekni i því starfi. Á 
liðnu hausti var myndin síðan send til 
Bandaríkjanna til sýningar meðal Is- 
lendinga í landi þar. Hefir hún þegar 
sýnd verið á þessum stöðum: Minneap- 
olis, Mountain, San Francisco, Seattle 
(tvisvar) og verður þessa vikuna sýnd 
í Blaine, en þar er hún í vörslum um- 
boðsmanns vors séra Alberts E. Kristj- 
ánssonar. Annars hefir forseti umsjón 
með útsendingu myndarinnar sunnan 
landamæra. Hefir Islandsmynd þessi 
hvarvetna fallið í frjóa jörð og má ó- 
hætt fullyrða, að hún hafi bæði treyst 
ættarböndin islensku og aflað félagi 
voru vinsælda. 

Frœðslumól 

Eigi verður það of oft endurtekið, 
hvert grundvallaratriði viðhald íslenskr- 
ar tungu vestur hér er í starfi Þjóð- 
ræknisfélagsins. Er þvi gott til þess að 
vita, að islenskukenslu barna og ungl- 
inga er haldið uppi á ýmsum stöðum. 
Má þar fyrst nefna Laugardagsskóla 
Þjóðræknisfélagsins í Winnipeg, sem 
starfræktur er með svipuðum hætti og 
verið hefir, og er sæmilega sóttur, þó 
æskilegt væri, að enn fleiri foreldrar 
notfærðu sér það ágæta tækifæri, sem 
börnum þeirra veitist þar til að læra ís- 
lenska tungu. Kennarar hafa þessir 
verið: Mrs. Einar P. Jónsson, er skóla- 
stjórn hefir með höndum, Mrs. Hjálmur 
Daníelson, Miss Vala Jónasson, Mrs. 
Kristín Jefferson og unglingspilturinn 
John Butler, sem getið var um sérstak- 
lega í skýrslu síðasta árs. Er dæmi 
hans, sem aðeins er íslenskur í aðra ætt, 



124 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


mjög öðrum til fyrirmyndar. Mrs. Dan- 
ielson hefir æft söngflokk barna með 
aðstoð Mrs. S. B. Stefánsson. 

Stendur félagið nú sem áður í hinni 
mestu þakklætisskuld við kennara þessa 
fyrir áhuga þeirra og fórnfúst starf. 
Sama máli gegnir um Ásmund P. Jó- 
hannsson, sem enn hefir, eins og um 
undanfarin áratug, látið sér sérstakleg' 
umhugað um hag skólans og framgang. 

Þá standa deildir félagsins í Riverton, 
Árborg og Mikley, og ef til vill víðar, að 
íslenskukenslu með góðum árangri. — 
Bera þeim öllum þakkir, sem leggja 
hönd að þeirri þörfu starfsemi. 

Á síðasta þjóðræknisþingi gerðist sú 
nýbreytni, að forseta var falið að skipa 
milliþinganefnd i fræðslumálum. — 
Skipaði hann hana þessum mönnum o 
konum: Mrs. Einar P. Jónsson, formað- 
ur; Ásmundur P. Jóhannsson, Mrs. S. E. 
Björnsson, Sveinn Thorvaldson og Miss 
Vilborg Eyjólfsson; hefir fólk þetta alt 
sýnt hinn mesta áhuga á fræðslumálum 
vorum. Forseti hefir einnig setið fund 
nefndarinnar og stutt hana að starfi eft- 
ir föngum. Tók nefndin þegar til starfa 
eigi löngu eftir þingið í fyrra og hefir 
unnið að því að skipuleggja íslensku- 
kensluna, er miklu fyrri skyldi gert hafa 
verið. Með það fyrir augum hefir nefnd- 
in, með fulltingi stjórnarnefndar Þjóð- 
ræknisfélagsins, valið og pantað fjölda 
kenslubóka frá íslandi, sem væntanleg- 
ar eru á næstunni og bæta vonandi úr 
hinni brýnu þörf, sem verið hefir á slík- 
um bókum og gert kennurum og nem- 
endum aðstöðuna stórum erfiðari. I 
skýrslu milliþinganefndarinnar í þess- 
um málum verður skýrt nánar frá þess- 
ari viðleitni og hinni ágætu samvinnu, 
sem landar vorir heima hafa veitt oss í 
þeim efnum. 

Samvinnumál við ísland 

Er það ekki ofmælt, að íslendingar 
heima á ættjörðinni hafa með mörgum 
hætti sýnt það í verki undanfarið, að 
þeim er af heilum huga ant um það að 
treysta sem mest ættarböndin og fram- 
haldandi menningarsamband milli vor 
og þeirra. Eigi hafa þeir þó fram að 
þessu stigið merkilegra eða þakkar- 


verðara spor í þátt átt, en með frum- 
varpi því um styrk til fslendinga vestan 
hafs til náms I íslenskum fræðum í 
Háskóla fslands, sem Bjarni alþingis- 
maður Ásgeirsson flutti og Alþingi ís- 
lands samþykti og afgreiddi sem lög þ. 
22. maí síðastliðinn. Var lagafrumvarp 
þetta undirritað af Sveini Björnssyni 
ríkisstjóra og prófessor Magnúsi Jóns- 
syni, þáverandi kenslumálaráðherra, þ. 
4. júlí í sumar. Þar sem Þjóðræknis- 
félagið er beinn aðili í þessu máli, fer 
ágætlega á því, að frumvarpið, í þeirri 
mynd, sem það var samþykt og undir- 
ritað, sé tekið upp í skýrslu þessa, en 
það er á þessa leið: 

1. gr. 

Kenslumálaráðherra skal heimilt að 
veita manni af íslenskum ættum, ein- 
um í senn, sem búsettur er i Canada, 
eða Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
lokið hefir stúdentsprófi þar, styrk úr 
ríkissjóði til náms í islenskum fræðum 
í heimspekideild Háskóla íslands. 

2. gr. 

Námsstyrkur samkvæmt 1. gr. skal 
miðaður við það, að nemandinn fái 
greiddan hæfilegan kostnað af húsnæði, 
fæði og kaupum nauðsynlegra náms- 
bóka. Ráðherra úrskurðar kostnað þann, 
að fengnu áliti heimspekideildar há- 
skólans, og skal fæðis- og húsnæðis- 
kostnaður greiddur fyrirfram. 

3. gr. 

Ráðherra ákveður, hver styrks þessa 
skuli verða aðnjótandi i hvert sinn, að 
fengnum tillögum stjórnar Þjóðræknis- 
félags fslendinga í Vesturheimi og 
heimspekideildar Háskóla Islands. 

Sá, er styrk hlýtur, skal njóta hans 
meðan hann stundar nám í deildinni, þó 
aldrei lengur en 4 ár. 

Samþykt þessa lagafrumvarps lýsir 
frábærum drengskaparhug í garð vor fs- 
lendinga í landi hér, og eiga flutnings- 
maður frumvarpsins og Alþingi i heild 
sinni skilið ómældar þakkir vorar fyrir 
þá ágætu ræktarsemi og framsýni, sem 
liggur hér að baki. Má einnig vafa- 
laust fullyrða, að þetta djúptæka sam- 



ÞINGTÍÐINDI 


125 


vinnuspor hafi vakið almennan fögnuð 
meðal islendinga hérlendis; en í því 
felst einnig traust til vor, sem vér meg- 
um eigi bregðast, og eggjan um að 
byggja sem traustast og viturlegast á 
þeim grundvelli, sem hér hefir verið 
lagður. Um annað fram ætti þó þetta 
mikla vinarbragð heimaþjóðarinnar að 
verða oss styrkur í harðsóttri þjóðrækn- 
isbaráttu vorri og hvatning til aukinnar 
árvekni í þeim málum; enda var frum- 
varpið einmitt borið fram með það 
markmið í huga. Mun stjórnarnefnd 
Þjóðræknisfélagsins bráðlega gera 
kunnugar í vikublöðum vorum nánari 
ákvarðanir varðandi námsstyrk þann, 
sem hér er um að ræða. 

Þá fer vel á því að minnast þess hér, 
að Alþingi Islands sæmdi nýlega 
skáldastyrk þá J. Magnús Bjarnason rit- 
höfund og dr. Sigurð J. Jóhannesson 
skáld; áður hafði Þ. Þ. Þorsteinssyni rit- 
höfundi verið samskonar sómi sýndur, 
en allir eru menn þessir heiðursfélagar 
Þjóðræknisfélagsins. Einnig hefir oss 
óefað verið það óblandið fagnaðarefni, 
er það fréttist að Islandsstjórn hafði 
snemma á þessum vetri heiðrað tvo af 
ágætum félagsbræðrum vorum og sam- 
herjum, sem báðir hafa átt sæti í stjórn- 
arnefnd félags vors, þá Einar P. Jónsson, 
ritstjóra Lögbergs, og Stefán Einarsson, 
ritstjóra Heimskringlu, með því að gera 
þá riddara af Fálkaorðunni. Er það 
bæði makleg viðurkenning á starfi 
þeirra sjálfra og jafnframt viðurkenning 
á menningar- og þjóðræknislegu mikil- 
vægi íslenskrar blaðaútgáfu vestan 
hafs. Óska eg þeim í félagsins nafni 
innilega til hamingju með þenna heið- 
ur og þakka þeim allan stuðning við 
félagsmál vor. 

Góðhugur heimaþjóðarinnar i garð 
vor kom einnig fram í hinu virðulega 
heimboði, sem ríkisstjóri íslands gerði 
fyrir nokkru síðan þeim Vestur-islend- 
ingum, er nú dvelja í landi þar. Sami 
vinarhugur og ræktarsemi lýsti sér í 
jólakveðju þeirri, sem séra Friðrik Hall- 
grímsson flutti á hljómplötu af hálfu 
Þjóðræknisfélagsins á Islandi og þegar 
hefir verið lesin upp hér í útvarp og 
prentuð í vikublöðunum íslensku. Rík- 


isútvarpið sendi einnig vestur um haf á 
hljómplötu jólasöngva og jólakveðjur, 
er þeir höfðu flutt Jónas Þorbergsson 
útvarpsstjóri, prófessor Magnús Jóns- 
son kenslumálaráðherra og Árni G. Ey- 
lands, framkvæmdarstjóri og forseti 
Þjóðræknisfélagsins heima. En svo illa 
hafði tekist til, að hljómplötur þessar 
brotnuðu í flutningnum hina löngu 
ieið og komu því eigi að tilætluðum 
notum. En söm er gjörð og góðvild 
þeirra, er þar áttu hlut að máli, sem 
þakkast hér að verðleikum . Mjög ný- 
lega, en of seint til þess, að hann yrði 
birtur í vikublöðunum, þar sem um jóla- 
kveðju var að ræða, barst mér textinn 
af ávarpi Árna G. Eylands, sem er 
þrungið ræktarhug til vor og um alt 
hið drengilegasta. Rúm og tími leyfa 
eigi að fella það inn i skýrslu þessa, en 
lesa mun eg meginmál þess á loka- 
samkomu þingsins, því að mál Árna á 
sannarlega erindi til vor. 

Þá skal þess getið með þakklæti, að 
Jón Magnússon skáld, hinn gamalkunni 
velunnari vor, eins og kvæði hans 
vitna, sendi Þjóðræknisfélaginu fyrir 
nokkru siðan til útbýfingar yfir 20 ein- 
tök af hinni svipmiklu hetjusögu sinni 
í ljóði, Björn á Reyðarfelli. Verður 
ritum þessum skift á milli lestrarfélaga 
og annara íslenskra stofnana vestan 
hafs. 

Auk hinna íslensku námsmanna og 
námsmeyja, sem eiga dvöl með oss 
hérna megin hafsins og eru oss einkar 
kærkomin, heimsótti oss á þessum slóð- 
um annar ágætur gestur á árinu, en það 
var Steingrímur Jónsson rafmagnsstjóri, 
er sendi oss ítarlega og prýðilega 
kveðju á þjóðræknisþingið í fyrra. 

Með sanni má segja, að litið hafi af 
vorri hendi á móti komið hinum mörgu 
vinsemdarmerkjum heiman um haf á 
liðnu ári. Þó má geta þess, að stjórnar- 
nefndin hefir með höndum, samkvæmt 
beiðni dr. Alexanders Jóhannessonar, 
söfnun íslenskra rita og annara rita 
eftir islendinga, sem út hafa komið 
vestan hafs fyrir hönd Háskóla is- 
lands og mun halda því verki áfram. 
Fyrir tilmæli og örlæti Upplýsinga- 
skrifstofu Bandaríkj^nna i New York 



126 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


(Office of War Information) gafst mér 
einnig tækifæri til þess að senda 
heimaþjóðinni jólakveðju símleiðis í 
nafni félags vors; hefir hún þegar verið 
birt hér í íslensku blöðunum, en mun 
hafa verið útvarpað á Islandi. Hins er 
þó jafnframt að minnast, að íslendingar 
heima munu telja, að þá bregðumst vér 
best við vináttumerkjum þeirra og 
ræktarhug, ef vér berjumst svo þjóð- 
ræknislegri baráttu vorri hérna megin 
hafsins, að stofnþjóð vorri megi verða 
til gagns og sæmdar. Vér megum vel 
hafa það hugfast, að aldrei hefir þjóð- 
efnislegri starfsemi vorri verið fylgt 
með meiri athygli af heimaþjóðinni en 
einmitt nú, er hún á sjálf um margt í 
vök að verjast á því sviði. 

Saga íslendinga í Vesturheimi 

Ekki verður sagt, að mikið hafi gerst 
í því máli á árinu. Söguritarinn, Þ. Þ. 
Þorsteinsson, lauk við handrit sitt að 2. 
bindi snemma á árinu; en komið var 
langt fram á vor, þegar búið var að vél- 
rita það og yfirfara að öðru leyti til 
prentunar. Handritið var síðan sent til 
íslands nálægt miðju sumri í umsjá 
Soffoníasar Thorkelssonar verksmiðju- 
stjóra og með góðri aðstoð dr. Helga P. 
Briem, aðalræðismanns Islands í New 
York. Komst það heilu og höldnu heim 
um haf í hendur Mentamálaráðs, en 
ekki eru enn neinar fullnaðarráðstafanir 
gerðar viðvíkjandi útgáfu þessa bindis. 
Að öðru leyti vísast til væntanlegrar 
skýrslu sögunefndar, sem eigi getur þó 
ítarleg orðið af fyrgreindum ástæðum. 

Þá munu einnig koma fram á þing- 
inu munnlegar eða skrifaðar skýrslur 
frá minjasafnasnefnd, nefnd þeirri er 
safna skal þjóðlegum fróðleik, rithöf- 
undarsjóðsnefnd og Leifsstyttu-nefnd- 
inni. 

Ingólfsmálið 

Stjórnarnefndin hefir haft þetta mál 
með höndum seinni helming ársins; 
þykir mér þvi hlýða að skýra þingheimi 
og félagsfólki í heild sinni, i megin- 
dráttum frá því hversvegna það mál 
hefir verið á starfsskrá nefndarinnar og 


hverjar ákvarðanir hún hefir gert í því 
sambandi. 

Laust fyrir ágústlok barst nefndinni 
bréf frá fangaverðinum í Prince Albert, 
Sask., þar sem hann skýrði frá því, að 
hann hefði heimild til að láta Ingólf 
Ingólfsson lausan, ef einhver vildi taka 
við honum og sjá honum farborða. — 
Jafnframt gat hann þess, að Ingólfur 
væri við slæma heilsu, hefði nýlega 
sýkst af krabbameini. Ennfremur gerði 
fangavörðurinn fyrirspurn því viðvíkj- 
andi, hvort félagið hefði með höndum 
fé, er nota mætti í þágu Ingólfs, ef hann 
yrði látinn laus. Bréf þetta var tekið 
til rækilegrar athugunar á stjórnar- 
nefndarfundi seinni partinn i september, 
en hafði áður verið svarað til bráða- 
birgða. Urðu mjög skiftar skoðanir um 
þetta mál á fundinum, en að lokum 
var samþykt að skrifa fangaverðinum 
á þá leið, að félagið hefði í vörslum 
sínum afganginn af fé því, sem safnað 
hafði verið Ingólfi til varnar (“Ingólfs- 
sjóð”). Jafnframt bauðst stjórnarnefnd- 
in til að greiða Ingólfi til framfærslu, 
ef hann yrði laus látinn og hæfur sama- 
staður fundinn fyrir hann, $25.00 mán- 
aðarlega í tvö ár, eða þangað til dauða 
hans bæri að höndum, ef það yrði 
innan þeirrar tímalengdar. 

Snemma í október þakkaði fanga- 
vörðurinn þetta boð með vinsamlegu 
bréfi fyrir sína eigin hönd og Ingólfs, 
en mæltist um leið til þess, að stjórnar- 
nefndin leitaði fyrir sér um dvalarstað 
handa Ingólfi, ef hann yrði laus látinn, 
meðan fangavörður væri sjálfur að leita 
fyrir sér annarsstaðar. — Seinni partinn 
í október svaraði stjórnarnefndin á þá 
leið, að henni hefði eigi tekist að finna 
slíkan dvalarstað og bað um ítarlegri 
upplýsingar viðvíkjandi aðhlynningu 
sjúkra á fangahúsinu, heilsufari Ingólfs 
og því, hvort hann myndi flutningsfær, 
ef til kæmi. Fóru enn bréf milli fanga- 
varðar og nefndarinnar í svipaða átt og 
að ofan greinir, en fullnaðarsvar við 
fyrgreindum spurningum, eftir itrekaða 
beiðni ritara, kom eigi fyr en seinustu 
vikuna í janúar (dags. 20. þ. m.). Var 
það á þá leið, að Ingólfur yrði að vera 
á sjúkrahúsi, að gefa þyrfti honum 


ÞINGTIÐINDI 


127 


deyfingarmeðöl til að lina kvalir hans, 
að það væri krabbamein í hálsi, er 
hann þjáist af, og að hann nærðist að- 
eins vökvun. Ennfremur tók bréfið 
fram, að fangelsislæknirinn teldi, að 
Ingólfur myndi ekki eiga langt líf fyrir 
höndum, líklega frá sex mánuðum til 
eins árs. Eigi að síður taldi bréfritari, 
að Ingólfur væri flutningsfær. 

Aukafundur var kallaður í stjórnar- 
nefndinni til að ræða um bréf þetta þ. 
5. febrúar. Urðu enn mjög skiftar 
skoðanir um málið. Vildu sumir nefnd- 
armanna láta flytja Ingólf til Winnipeg 
og standa straum af honum á sjúkra- 
skýli þar í borg, sem kvað reiðubúið að 
veita honum viðtöku; en öðrum sýndist 
hann betur kominn, eins og nú væri 
farið heilsu hans, á sjúkradeild fanga- 
hússins. Að lokum var sú málamiðl- 
unartillaga samþykt, að nefndin bauðst 
til að greiða (úr “Ingólfssjóði”) $30.00 
mánaðarlega Ingólfi til aukinnar að- 
hlynningar á sjúkrahúsi fangahússins, 
eins lengi og hann lifði, og skyldi því 
fé varið á hvern þann hátt, er fanga- 
vörðurinn teldi æskiegast. Þannig 
stendur þá málið. 

Tímaritið 

Útgáfa þess er mjög með sama hætti 
og verið hefir, og verður því venju sam- 
kvæmt útbýtt seinna á þinginu. Gísli 
Jónsson prentsmiðjustjóri var einum 
rómi endurkosinn ritstjóri af stjórnar- 
nefndinni, enda hefir hann haldið prýð- 
isvel í horfinu um efni ritsins og stefnu; 
bera ritdómar þeir, sem það hefir fengið 
í blöðum og timaritum heima á Islandi, 
þeim ummælum órækt vitni. Ásmund- 
ur P. Jóhannsson baðst eindregið undan 
því, að takast aftur á hendur söfnun 
auglýsinga. Varð nefndin við óskum 
hans í því tilliti, og þakka eg honum 
nú í félagsins nafni fyrir hið mikla og 
ávaxtarika starf hans að söfnun aug- 
lýsinga á liðnum árum. Var nú eigi 
annað framundan, en að útvega nýjan 
safnanda auglýsenda; tókst Mrs. P. S. 
Pálsson það starf á hendur og hefir það 
reynst vel ráðið, því að hún hefir stund- 
að það af dugnaði og árvekni og árang- 
urinn orðið langt um vonir fram, ekki 


síst þegar til greina er tekið, hverjum 
erfiðleikum það er bundið að safna 
auglýsingum nú á tímum. Með aukn- 
um meðlimafjölda félagsins, hefir auð- 
vitað orðið að prenta nokkru stærra 
upplag af ritinu; fara 400 eintök þess 
aftur í ár til Þjóðræknisfélagsins á Is- 
landi, og er það mikið ánægjuefni, að 
útbreiðsla þess fer vaxandi í landi þar. 

Deildir og Sambandsdeildir 

Skýrslur hinna ýmsu deilda munu 
sýna það, að þær eru vakandi og starf- 
andi eftir föngum, enda hvíla heill og 
áhrif félagsins mjög á viðleitni þeirra i 
þjóðrækni og menningaráttina. Skyldi 
starf deildanna allra metið að því skapi 
meir, setn öllum má það ljóst vera, hve 
rikjandi ástand með hinum miklu 
kvöðum, sem stríðssóknin leggur fólki 
á herðar bæði í Canada og Bandaríkj- 
unum, gerir alla félagslega starfsemi 
erfiðari. Sama máli gegnir auðvitað 
um sambandsdeildir vorar. Verður 
stjórnarnefndin, eftir því, sem ástæður 
leyfa, að styrkja deildirnar að starfi 
með heimsóknum og á annan hátt. 

Skal þess getið sérstaklega í þessu 
sambandi, að sambandsdeildin “The 
Icelandic Canadian Club” í Winnipeg, 
sem Árni G. Egertson, K.C., er forseti 
að, hefir hafið útgáfu ársfjórðungsrits á 
ensku, sem vakið hefir athygli og hlot- 
ið nokkra útbreiðslu. — Má ætla, að rit 
þetta nái enn betur tilgangi sínum, er 
því vex fiskur um hrygg, og sæmir oss 
að stuðla að því, að svo megi verða. 

Fjármál 

Um þau vísa eg til hinna árlegu 
prentuðu skýrslu féhirðis, fjármálaritara 
og skjalavarðar, sem lagðar verða fram 
á þinginu. Hinn síðastnefndi, Ólafur 
Pétursson, hefir einnig haft með hönd- 
um umsjón með Jóns Bjarnasonar skóla- 
húsinu, og á skilið þakkir fyrir það 
starf í þágu félagsins. 

★ 

Um leið og eg lýk þessu yfirliti yfir 
starf félagsins á árinu, vil eg þakka 
meðnefndarmönnum mínum fyrir góða 
samvinnu, en á sameiginlegum áhuga 
og átökum stjórnarnefndar og félags- 



128 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


manna byggist framtíðarheill félagsins. 
Þvi meiri og víðtækari góðhug almenn- 
ings, sem það á að fagna, því traustari 
grunni stendur það á; og mér sýnist það 
mesta góðspáin um framhaldandi starf 
þess og tilveru, að almenningshylli þess 
virðist fara vaxandi og jafnframt skiln- 
ingurinn á nauðsyn þess, enda á það 
tuttugu og fimm ára afmæli næsta ár. 

Eigi að síður skyldi enginn láta sér 
það í hug koma, að ekki sé um margt 
á brattann að sækja í þjóðræknisoar- 
áttu vorri hérlendis; við þá staðreynd er 
oss holt að horfast í augu. En með 
samstiltum átökum og sterkum sigur- 
vilja má langt komast og mörgum örð- 
ugleikum úr vegi ryðja. Og næg verk- 
efni bíða vor; ónumin lönd í bygðum 
vorum, þó nokkuð hafi áunnist síðast- 
liðið ár, og óbygð að miklu leyti brúin 
milli eldri og yngri kynslóða vorra í 
landi hér. Vér eigum enn langt líf fyr- 
ir höndum þjóðernislega, ef vér stönd- 
um fast saman um heilbrigða varð- 
veislu þeirra menningarerfða og inann- 
dómslundar, sem verið hafa besta eign 
og mesta prýði þjóðar vorrar. Sækjum 
starfsglöð fram í þeirri sigurtrú og hún 
mun ekki láta sér til skammar veröa. 

Göngum að þingstörfum vorum í þein) 
sama anda, og þá munum vér héðan 
fara bæði ánægðari og auðugri en vér 
komum. Blessun fylgi störfum vorum! 

RICHARD BECK 

Á. P. Jóhannson lagði til og Sveinn 
Thorvaldson studdi að ræðan sé með- 
tekin af þinginu með mikilli ánægju. 
Var það samþykt i einu hljóði með 
mesta fögnuði. 

Þegar hér var komið höfðu svo margir 
bæst við á þingið að salurinn var ná- 
lega fullur. Lýsti forseti ánægju sinni 
yfir því hversu vel þingið væri sótt og 
hversu mikinn áhuga fólk sýndi fyrir 
störfum þess. 


Símskeyti og bréflegar kveðjur 
til Þjóðrœknisþingsins 

Reykjavik, 20. febr. 1943 
The Icelandic National League, 
c / 0 Rev. Eylands, 

776 Victor St., Winnipeg. 

Árnaðaróskir ársþinginu og öllum 
Vestur-íslendingum með innilegu hand- 
taki yfir hafið. 

Sveinn Björnsson, ríkisstjóri 

Reykjavík, 20. febr. 1943 
Icelandic National League, 

776 Victor St., Winnipeg. 

Hearty greetings to your congress and 
best wishes in all future endeavours on 
behalf of League. 

Icelandic League, 

Árni Eylands, president 

New York, 21. febr. 1943 
Richard Beck, President, 

Icelandic National League, 

776 Victor St., Winnipeg. 

íslendingafélagið í New York sendir 
þingi Þjóðrækinsfélagsins kveðju sína 
og óskar félaginu heillariks framtíðar- 
starfs. 

Grettir Eggertson, forseti 

New York, 21. febr. 1943 
Prófessor Richard Beck, 

975 Ingersoll St., Winnipeg. 

Regret unable to attend meeting Ice- 
landic National League. Send greetings 
best wishes. 

Jakob Gíslason. 

(raffræðingur frá Rvík.) 

LEGATION OF ICELAND 
Washington, D. C. 

16. febrúar, 1943 

Hr. forseti 

Þjóðrækinsfélags íslendinga 
i Vesturheimi 
Prófessor Riehard Beck. 

I tilefni af þvi, að Þjóðræknisþing 
Vestur-islendinga fer nú í hönd, vil eg 
biðja yður, hr. forseti að færa þinginu 
minar alúðarfylstu kveðjur og beístu 
árnaðaróskir. Vona eg að þetta þing 
megi marka ný spor í samvinnu íslend- 
inga beggja megin hafsins. 


ÞINGTÍÐINDI 


129 


íslendingar hafa orðið að færa fórnir 
vegna ófriðarins, þó með nokkuð mis- 
jöfnu móti. Mér þykir hlýða við þetta 
tækifæri, að minnast þeirra íslendinga 
héðan vestan hafs og að heiman, sem 
látið hafa lífið af völdum ófriðarins, um 
leið og við sameinumst í voninni um 
algeran sigur og langvarandi frið. Að 
ófriðnum loknum verður leiðin milli ís- 
lendinga vestan hafs og austan styttri 
en nokkru sinni fyr. 

Gifta fylgi störfum ykkar. 

Thor Thors 

CONSULATE GENERAL OF ICELAND 
New York City 

16. febrúar 1943 

Dr. Richard Beck, 

Forseti Þjóðræknisfél. Isi. 
Þjóðræknisþing Islendinga, 

Winnipeg. 

Það er mér ánægja og heiður að senda 
yður, herra forseti, og Þjóðræknisþingi 
Islendinga í Winnipeg kærar kveðjur og 
mínar bestu óskir um góða framtíð og 
öflugt starf á ókomnum árum, sem 
hingað til. 

Þetta Þjóðræknisþing er mér enn ein 
sönnun fyrir því hverju barnaláni ís- 
lenska þjóðin og íslensk menning á að 
fagna hér vestan hafs og vona eg að 
blessun fylgi íslenskri menningu og ís- 
lendingum hvar sem þeir eru á vegi 
staddir. 

Yðar með vinsemd og virðingu, 

Helgi P. Briem 

Evanston, 111., 22. febr. 
Prófessor Richard Beck, 

Forseti Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi. 

Kæri herra: 

I tilefni af hinu árlega Þjóðræknis- 
þingi Islendinga í Vesturheimi, sem nú 
stendur yfir, sendi eg hugheilustu kveðj- 
ur og árnaðaróskir frá Islendingafélag- 
inu “Vísir” í Chicago. — Við hefðum 
gjarnan viljað hafa fulltrúa á því þingi, 
en vegna fjarlægðar er okkur það ekki 
unt. 

En við erum með ykkur í anda og 


óskum ykkur góðs gengis og farsællar 
tíðar. 

Með virðingu og vinsemd, 

S. Árnason, forseti “Vísis” 

Blaine, Wash., Feb. 23, 1943 
Icelandic National League, 
c / 0 Heimskringla, 

Sargent and Banning, 

Winnipeg, Man. 

Wishing you sucessful and enjoyable 
meeting. Set chair for me Wednesday 
night, I’ll be there in spirit. 

A. E. Kristjánsson 

919 Palmerston Avenue, 
Winnipeg, Manitoba., 
February 24th, 1943 
Dr. Richard Beck, President, 

Icelandic National League, 

Winnipeg, Manitoba. 

Dear Dr. Beck, 

On the occasion of your Annual Con- 
vention the Executive Committee and 
members of the Icelandic Canadian Club 
desire to extend to your their greetings 
and best wishes. 

May you be successful in all your de- 
liberations, and we sincerely trust that 
we shall at all times co-operate in our 
mutual aims and objects. 

Sincerely yours, 

A. G. Eggertson, president, 
Icelandic Canadian Club 

Séra V. J. Eylands lagði til og Á. P. 
Jóhannson studdi að forseti skipi kjör- 
bréfanefnd. Var það samþykt, og skip- 
aði hann þessa: 

Guðmann Levy 
Hjálmar Gíslason 
Mrs. B. E. Johnson 

Sveinn Thorvaldson lagði til og J. 
Húnfjörð studdi að forseti skipi þrjá 
menn í dagskrárnefnd. Samþykt, og 
skipaði hann þessa: 

Séra V. J. Eylands 
Hjört Hjaltalín 
Einar Magnússon 

Séra Eylands mintist með fögrum 
orðum liðinna og fjarverandi meðlima, 
sérstaklega séra Guðmundar Árnasonar, 
sem verið hefði ótrauður starfsmaður 



130 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


félagsins frá byrjun, en lægi nú veikur 
heima. Lagði hann til að ritara sé 
falið að senda honum vina- og hlut- 
tekningarskeyti fyrir hönd þingsins. — 
Á. P. Jóhannson studdi tillöguna, var 
hún samþykt með því að allir risu á 
fætur eftir beiðni forseta. 

Á. P. Jóhannson las fjármálaskýrslu 
félagsins; fjármálaritari Guðmann Levy 
las einnig skýrslu sína og Ólafur Péturs- 
son las skýrslu yfir bækur og Tímaritið; 
hann las ennfremur reikninga viðvíkj- 
andi húseign félagsins; sýndu þeir að 
eignin hafði í raun réttri gefið af sér 
nálega $1,000.00 á liðnu ári. 

Reikningur féhirðis 

yfir tekjur og útgjöld Þjóðræknisfélags 
ísleninga í Vesturheimi frá 18. 
febr. 1942 til 17. febr. 1943. 
TEKJUR: 

18. febr. 1942: 

Á landsbanka íslands .$ 1.80 

Á Royal Bank of Canada . 438.19 

Á Can. Bank of Commerce. 30.88 

I vörslu vara-féhirðis. 21.79 

$ 492.66 

Frá fjármálaritara .$ 555.55 

Frá Þjóðræknisfélagi islendinga, 
Reykjavik (seld 400 eint. af 

Tímaritinu, kr. 1,600.00) . 270.53 

Fyrir auglýsingar í XXIII. árg. 

Tímaritsins . 1,882.00 

Fyrir auglýsingar í XXIV. árg. 

Timaritsins . 180.00 

Ágóði af Barnasamkomu Laug- 

ardagsskólans . 41.75 

Fyrir Baldursbrá . 20.96 

Bandavextir og gengishagnaður 4.09 
Ágóði af seldum hljómplötum 
eftir Maríu Markan (ágóðinn 

sendur Rauðakrossinum) . 50.00 

Lán (Á. P. Jóhannson) . 600.00 

Rekstrarhagnaður af J. Bjarna- 
son Apts. 250.00 

Samtals .$4,347.54 

ÚTGJÓLD: 

Kostnaður við ársþing .$ 88.90 

Ritstjórn og ritlaun Tímaritsins 290.76 
Prentun XXIII. árg. Tímaritsins 684.67 


Kostnaður við að safna augl.: 

XXIII. árg. Tímaritsins . 470.50 

XXIV. árg. Tímaritsins . 45.00 

Ferðakostnaður forseta . 70.13 

Ferðakostnaður vara-féhirðis .... 28.00 

Prentun og skrifföng . 32.36 

Laugardagsskólinn . 138.59 

Póstsendingar, bankagjöld, 

símskeyti . 46.76 

Fyrir II. bindi sögu Vestur-Isl. 260.00 

Veitt úr Rithöfundasjóði . 25.00 

Eendurgreitt lán til Á. P. Jó- 

hannsson . 600.00 

Starfslaun fjármálaritara. 46.11 

Til Rauðakrossfélagsins . 50.00 

Á Landsbanka Islands . 1.80 

Á Royal Bank of Canada . 1,468.96 

Samtáls .$4,347.54 


Ásmundur P. Jóhannsson, féhirðir 

Framanritaðan reikning höfum við 
endurskoðað og höfum ekkert að athuga 
við hann. 

Winnipeg, Manitoba, 17. febr. 1943. 

S. Jakobson G. L. Jóhannson 

Yfirlit yfir sjóði félagsins 

15. febr. 1943: 

1 byggingarsjóði .$ 32.54 

15. febr. 1943: 

1 Ingólfssjóði. 889.22 

15. febr. 1943: 

I Leifs Eiríkssonar sjóði . 68.76 

15. febr. 1943: 

I rithöfundasjóði.$106.20 

Útborgað á árinu. 25.00 81.20 

15. febr. 1943: 

Á bönkum . 399.04 

Samtals .$1,470.76 

Lán til Sögunefndar árið 1940 .... 600.00 

Lán til Sögunefndar árið 1941 .... 195.00 

Samskot til sögu-útgáfu 1941 .... 505.00 

Lán til Sögunefndar árið 1942 .... 260.00 

Samtals .$3,030.76 

Efnahagsreikning byggingarinnar 652 
Home Street gefur útlánsmaður hr. Ólaf- 
ur Pétursson. 

Ásmundur P. Jóhannsson, féhirðir 


Framanritaðan reikning höfum við 








































ÞINGTIÐINDI 


131 


endurskoðað og höfum ekkert að athuga 
við hann. 

Winnipeg, Manitoba, 17. febr. 1943. 

S. Jakobson G. L. Jóhannson 

Ársskýrsla skjalavarðar 

yfir árið 1942 

Tímarit óseld í Winnipeg: 

I-XXII. árg. Hjá skjalav., eint. 5502 

Hjá fjármálaritara .. 47 

XXIII. árg. Hjá skjalav. eint. 143 

Hjá fjármálaritara .. 25 


5717 

Tímarit á Islandi: 

Frá I-XXI eru til um 1600 eintök. — 
XXII. og XIII. árg. allir seldir og tals- 
vert af eldri árg. hefir verið selt. (Sjá 
skýrslu deildarinnar Frón og fjármála- 
ritara). 

Skýrsla yfir XXIII. árg. Tímaritsins: 


Til heiðursfélaga, rithöf- 

unda o. fl. 27 

Til umboðssölu á íslandi 400 

Til augl. Tímaritsins . 160 

Til fjármálaritara . 870 

Hjá skjalaverði . 143 

- 1600 

Selt og útbýtt af eldri árg. 173 


Skýrsla fjóramálaritara yfir árið 1942 

TEKJUR: 

Frá meðlimum aðalfélagsins ....$ 173.00 
Frá deildum og sambandsdeild- 


um . 288.15 

Seld Tímarit til utanfélagsm. 18.95 

Frá Islandi, borgun fyrir 22. árg. 100.70 


Samtals ..$ 580.80 

ÚTGJÖLD: 

Póstgjöld undir bréf og tima- 

rit...$ 22.75 

Ledger Sheets . 2.50 

Afhent féhirði . 555.55 


Samtals .$ 580.80 


Guðmann Levy, fjármálaritari 

Framanritaðan reikning höfum við 
endurskoðað og höfum ekkert að athuga 
við hann. 

Winnipeg, Manitoba, 17. febr. 1943. 

S. Jakobson G. L. Jóhannson 

652 Home St., Winnipeg—1942 

RECEIPTS: 

Rental of building, 12 months 


@ $225.00 .$2,700.00 

Rental arrears ste 2 for 

December 1941 . 15.00 

Rental Frón for library. 60.00 


Total .$2,775.00 


Þjóðaréttarstaða Islands (sér- 
prentun). Skýrsla frá 1939 óbreytt. 300 

Svipleiftur samtíðarmanna: Skýrsla frá 
1940 óbreytt. 

289 eintök af innheftri Baldursbrá eru í 
umsjá B. E. Johnson, ráðsm. Baldursbrár. 

Bókasafn: 

Deildin Frón hefir umsjón yfir aðal- 
bókasafni félagsins og mun leggja 
fram skýrslu því viðvíkjandi. 
Winnipeg, 17. febr. 1943. 

Ó. Pétursson, skjalavörður 
Framanritaðan reikning höfum vér end- 
urskoðað og höfum ekkert að athuga 
við hann. 

—Winnipeg, 17. febrúar 1943. 

S. Jakobson G. L. Jóhannson 


DISBURSEMENTS: 

Jan. 1, Dr. Balance.$ 154.12 

Taxes 1942.$403.07 

Mortgage payment .... 520.83 

Fuel . 404.69 

Light . 140.74 

Water. 90.35 

Repairs & Supplies. 86.13 

Acet. electric refrig. 198.00 

Management charges.... 120.00 
Workmen’s Compensa- 

tion Board . 21.45 

Icel. National League.. 250.00 


- 2,235.26 

$2,389.38 

Dec. 31, 1942, on hand . 385.62 

Total .$2,775.00 





























132 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


31. des. 1941: 

Kostnaður á byggingu, 

652 Home St.$10,284.65 

31. des. 1942: 

Óinnfærður kostn 

aður frá 1941.... 621.45 

- $10,906.10 

31. des. 1942: 

Skuld, fyrsti 

veðréttur . $4,750.00 

31. des. 1942: 

Skuld á kæli- 

skápum . 331.50 

- 5,081.50 


Netto .$5,824.60 

Ó. Pétursson 

Framanritaðan reikning höfum vér end- 
urskoðað og höfum ekki að athuga við 
hann. 

—Winnipeg, Man., 17. febr. 1943. 

S. Jakobson G. L. Jóhannson 

Var öllum þessum skýrslum vísað til 
fjármálanefndar samkvæmt tillögu frá 
Gretti Jóhannssyni studdri af Á. P. Jó- 
hannssyni. 

Ritari skýrði frá því að tólf fundir 
hefðu verið haldnir á árinu. Hann las 
stutta skýrslu, sem hér birtist: 

Orð frá ritara 

Herra forseti, háttvirti þingheimur. 

Eg var að líta yfir lög og stjórnarskrá 
félagsins nýlega og sá það þar að alls 
ekki er ætlast til þess að ritari gefi 
nokkra skýrslu. Svo er ráð fyrir gert að 
forseti skýri frá öllum málum í skýrslu 
sinni og væri því önnur skýrsla frá 
skrifara einungis upptugga eða endur- 
tekning af forsetaskýrslunni. 

Aðeins skal eg geta þess að tólf fund- 
ir voru haldnir alls á árinu, stýrði 
forseti þeim öllum að einum undan- 
teknum, sem vara-forseti, séra V. J. Ey- 
lands, stýrði í fjarveru hans. Annars 
voru allir fundirnir prýðilega vel sóttir. 

Nefndin hafði ýms málefni til íhug- 
unar og úrslita og var samvinna yfirleitt 
hin ákjósanlegasta og þakka eg með- 
nefndarmönnum mínum fyrir góða sam- 
vinnu. Þó skal þess getið að í einu eða 


tveimur málum var eg meirihluta nefnd- 
arinnar ósamþykkur. 

Eg vil taka það fram að forseti 
félagsins hefir verið óþreytandi í störf- 
um sínum því til útbreiðslu og fram- 
fara. I fyrsta skifti í sögu félagsins 
hefir kona átt sæti í nefndinni, er það 
frú Ingibjörg Jónsson, kona ritstjóra 
Lögbergs, hefir hún skipað það með 
dugnaði og áhuga; færi vel á því að 
það yrði regla félagsins að kjósa fram- 
vegis að minsta kosti, tvær konur i 
stjórnarnefndina. 

Sig. Júl. Jóhannesson 

Þá kom séra V. J. Eylands með álit 
og tillögu dagskrárnefndar, og var hún 
þannig: 

1. Þingsetning. 

2. Skýrsla forseta og annara em- 

bættismanna. 

3. Kosning kjörbréfanefndar og 

dagskrárnefndar. 

4. Kveðja frá “Viking Club”. 

5. Skýrslur frá deildum. 

6. Skýrslur miiliþinganefnda. 

7. Fræðslumál. 

8. Fjármál. 

9. Samvinnumál. 

10. Útgáfumál. 

11. Bókasöfn. 

12. Minjasafnið. 

13. Rithöfundasjóður. 

14. Kosning embættismanna. 

15. Ný mál. 

16. Ólokin störf. 

Þessi tillaga var samþykt óbreytt. 

Þá kallaði forseti á Jónas Jónasson 
kennara, forseta félagsins “Viking Club”. 
Kom hann fram og flutti snjalt erindi, 
eggjaði til starfs og framsóknar, sam- 
vinnu og samtaka milli allra skandi- 
navisku þjóðbrotanna, og hvatti til þess 
sérstaklega að afhenda æskunni hinn 
norræna arf á þann hátt að hún nyti 
hans og skildi hann. Var gerður góður 
rómur að ræðu hans og þakkaði forseti 
honum í eigin nafni og þingsins fyrir 
komuna og erindið. 

Þá lagði Á. P. Jóhannson til og ritari 
studdi að fundi sé frestað til 1.45 e. h., 
var það samþykt. 





ÞINGTIÐINDI 


ANNAR FUNDUR 

Annar fundur þingsins var settur kl. 
2 e. h. Fundargerð frá fyrra fundi lesin 
upp og samþykt í einu hljóði. 

Forseti las bréf frá Sigurði Helgasyni 
hljómfræðingi í Seattle, þar sem frá var 
skýrt að söngfélagið “Harpa” hefði hætt 
störfum sínum meðan á stríðinu stæði, 
en héldi samt áfram að heyra til Þjóð- 
ræknisfélaginu. Sveinn Thorvaldson 
lagði til og Mr. Hillmann studdi að 
þessu bréfi sé veitt móttaka og það 
skoðað sem skýrsla; tillagan var sam- 
þykt. 

Skýrsla kjörbréfanefndar 

Kjörbréfanefnd lagði fram skýrslu 
sína; voru fulltrúar mættir frá eftiríar- 
andi deiidum: 

1. “Brúin” í Selkirk, Man., fulltrúar: 
Einar Magnússon, 20 atkvæði. 

Mrs. S. G. ísfeld, 20 atkvæði. 

Mrs. J. E. Eiríksson, 20 atkvæði. 

2. “Esjan” í Árborg, Man., fulltrúar: 
Mrs. Maria Björnson, 17 atkvæði. 

Dr. S. E. Björnson, 17 atkvæði. 

Elías Elíasson, 16 atkvæði. 

Björn Anderson, 16 atkvæði. 

3. “Isafold”, Riverton, Man., fulltrúar: 
Árni Brandsson, 18 atkvæði. 

4. "Island”, Brown, Man., fulltrúar: 
Jón J. Húnfjörð, 20 atkvæði. 

5. “Skjaldborg”, Mikley, Man., fullt.: 
Mrs. H. W. Sigurgeirson, 20 atkvæði. 

6. “Snæfell” Churchbridge, Sask., fullt.: 
Thor Marvin, 8 atkvæði. 

7. “Fjallkonan”, Wynyard, Sask., fullt.: 
Þórhallur Bardal, 20 atkvæði. 

8. “Báran” Mountain, N. D. Frá þessari 
deild voru fjórir fulltrúar mættir, sem 
ekki höfðu umboð undirritað af for- 
seta og skrifara eins og lög gera ráð 
fyrir; en sökum þess að skrifari deild- 
arinnar hefir tilkynt skrifara félags- 
ins að þeir hafi verið löglega kosnir 
sem fulltrúar þá leggur nefndin það 
til að þeir séu viðurkendir með þeim 
atkvæðum sem hér segir: 

W. G. Hillman, 20 atkvæði. 

H. T. Hjaltalín, 20 atkvæði. 

G. J. Jónasson, 20 atkvæði. 

Björn Stefánsson, 20 atkvæði. 


133 


Auk framantaldra fulltrúa hafa allir 
skuldlausir félagar aðalfélagsins og 
deildarinnar “Frón” atkvæði á þinginu. 
Skýrslan var undirrituð af Guðmann 
Levy, Kristínu Johnson og Hjálmari 
Gíslasyni. Mrs. E. P. Jónsson lagði til 
og Thor Marvin studdi að skýrsla kjör- 
bréfanefndar sé samþykt; var hún sam- 
þykt í einu hljóði. 

Þá voru lesnar upp skýrslur deilda. 
Sveinn Thorvaldson las skýrslu “ísa- 
foldar”; ritari las skýrslu “Bárunnar” 
frá Mountaiij, N. D., og skýrslu “íslands” 
frá Brown, sömuleiðis skýrslu “Iðunnar” 
frá Leslie, Sask. Dr. Sveinn Björnson 
las skýrslu deildarinnar “Esjan” frá 
Árborg, Thor Marvin las skýrslu “Snæ- 
fells” frá Ohurchbridge. 

Þórhallur Bardal skýrði frá hag “Fjall- 
konunnar” að Wynyard og lagði Thor 
Marvin það til en Mrs. Sigurgeirsson 
studdi að greinagerð hans yrði samþykt 
sem skýrsla, og var það gert. 

Mrs. Sigurgeirsson frá Mikley las 
skýrslu deildarinnar “Skjaldborg”, en 
Hjálmar Gíslason skýrslu “Fróns” í Win- 
nipeg. 

SKÝRSLUR DEILDA 

Ársskýrsla deildarinnar "Báran" 
fyrir árið 1942 

Deildin reyndi á þessu liðna ári, eins 
og á undanförnum árum að hafa tilsögn 
í íslenskum söng, bæði á Garðar og 
Mountain. — Hafði Mr. Ragnar söng- 
stjórn á hendi á báðum stöðum, með 
aðstoð Miss Kathrynar Arason. Garðar 
unglingaflokkurinn sýndi meiri áhuga 
fyrir söngkenslunni, og sótti allar æf- 
ingar vel, þegar veikindi ekki hömluðu; 
sem varð til þess að hægt var að hafa 
Concert með þeim kór á Garðar 22. ágúst 
með aðstoð nokkurra sólóista (vocal and 
instrumental). Mætti þar á meðal nefna 
einn unglingspilt, 13 ára fiðluleikara, 
Norman Guðmundsson frá Waukegan, 
111., son Mr. og Mrs. S. W. Guðmunds- 
son sem þar búa. Það voru allir hrifnir 
af honum. Hann er áreiðanlega efni í 
listamann á því sviði. — Við þökkum 
honum fyrir ágætis hjálp við concertið, 
og vonum að fá að heyra til hans oftar. 



134 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


— Auðvitað er Báran þakklát öllum 
þeim sem stúðluðu að því að gera þessa 
söngsamkomu eins ánægjulega og frek- 
ast varð ákosið. 

Inntektir af þessari samkomu urðu 
$51.35, og gjöf frá Garðar kvenfélagi 
$7.65. 

Kostnaður í sambandi við söngkenslu 
barna og unglinga og áðurnefnda sam- 
komu á Garðar, $59.00, svo útgjöld og 
inntektir stóðust þar á endum. 

Fyrirhugað var að hafa söngskemtun 
á Mountain seinna að haustinu, með 
Mountain-flokknum, en af því varð 
ekki, sökum þess að nokkrar fjölskyldur 
fóru þá að flytja vestur að hafi, og þeir 
unglingar sem eftir voru urðu að hjálpa 
til við kartöfluuppskeru. 

Tilsögn var gefin i íslensku um nokk- 
urn tíma, en gekk skrykkjótt, vegna þess 
hve óregluleg aðsóknin var. — Um 30 
innrituðust, en meðal aðsókn nam tæp- 
um helming af þeirri tölu. Mun því 
varasamt framvegis að vitna i Moun- 
tain sem eina af helstu gróðrarstöðum 
íslenskunnar hér vestra. 

Yfir höfuð hefir verið deyfð yfir öllu 
félagslífi hér vegna stríðsins. — Ung- 
mennin kölluð unnvörpum í herinn og 
varð því karlakórinn að hætta starfi. 
Samt lukkaðist þeim að hafa söngsam- 
komu á Sumardaginn fyrsta, með að- 
stoð kvenfólksins, og tókst vel. — Þann 
dag hafði Báran ætlað sér að fá íslensku 
hreyfimyndirnar hingað en lukkaðist 
ekki, og var þvi kórnum gefin eftir dag- 
urinn. — Karlakórinn er nokkurskonar 
afsprengi Bárunnar, þó leynt fari. 

Myndasýningin fór hér fram 27. nóv. 
eins og áður hefir verið getið í ísl. blöð- 
unum af dr. Richard Beck, og hefi eg 
engu þar við að bæta, því nógu mikið 
var sagt þar, myndasýningunni til á- 
gætis. 

Við erum samt þakklátir dr. Beck fyrir 
hans aðstoð og umhyggjusemi, og 
einnig Mr. Jóni Thórarinssyni frá Garð- 
ar, sem stjórnaði film-vélinni. 

Hreinn ágóði af þessari samkomu 
varð $40.25, sem gengur í Rauða Kross 
sjóðinn samkvæmt ákvörðun deildar- 
innar. 

Deildin hafði aðeins einn almennan 


fund á árinu, sem var svo illa sóttur að 
framkv.nefndin áleit að þýðingarlaust 
væri að kalla menn saman á fleiri 
fundi, og réði því sínum ráðum. Ann- 
ríki bænda, vegna mannfæðar, mun 
hafa verið aðal orsökin til þess að litlu 
var hægt að sinna utan heimilisanna. 

Sltýrslur gjaldkera fyrir órið 1942 


Inntektir: 

í sjóði við ársbyrjun .$ 44.88 

Allar inntektir á árinu . 203.75 


Samtals.$248.63 

Útgjöld: 

Öll 'útgjöld borguð .$156.86 

Óborguð útgjöld til Red Cross.. 40.25 
í sjóði við árslok . 51.52 


Jafnaðarreikningur .$248.63 


Skýrsla fjármálaritara sýndi: að við 
ársbyrjun 1942 voru 83 fullgildir með- 
limir innritaðir í deildina og þar að 
auk nokkrir aðstoðarmeðlimir (Social 
members); að þrír hefðu dáið á árinu, 
en 10 bæst við; að allir peningar hefðu 
verið afhentir gjaldkera, sem inn hefðu 
komið á árinu. Yfirskoðunarmenn höfðu 
farið yfir framan skráðar skýrslur áður 
ársfundur var haldinn og ákveðið alt í 
besta lagi. 

Skýrsla bókanefndar sýndi í sjóði við 


ársbyrjun 1942 .$ 6.00 

Tillag frá deildinni . 24.90 

Gengismunur á gjaldeyri nefnd- 

inni I hag . 1.95 


Samanlagðar inntektir .$32.85 

ýtgjöld fyrir bækur og band, 

Banka- og póstávísun .$32.10 

í sjóði við árslok .75 


Jafnaðarreikningur .$32.85 


Þeir meðlimir deildarinnar sem féllu 
í valinn á umliðnu ári voru: Thorgils 
Halldórson, Mountain; Mrs. J. K. Einar- 
son, Cavalier og Mrs. Kristjana Sigurð- 
son, Mountain. — Var þeirra minst á 















ÞINGTÍÐINDI 


135 


síðasta ársfundi með þakklæti fyrir 
góðan stuðning, allra þjóðræknismála, 
meðan þeim varð þess auðið. 

Að svo mæltu óskar deildin Báran, 
Þjóðræknisfélaginu til hamingju og 
heppilegrar úrlausnar allra þingmála. 

Fyrir hönd deildarinnar. 

Virðingarfylst, 

W. G. Hillman, forseti 
Thorl. Thorfinnson, ritari 

Ársskýrsla deildarinnar "Iðunn" 
að Leslie, Sask. 

Starsfundir deildarinnar hafa verið fá- 
ir þetta ár, en þó hafa hin venjulegu 
störf verið rækt með svipuðum hætti og 
undanfarið. Keyptar nýjar bækur og út- 
lán bóka verið svipað og að undanförnu. 

Þá stóð deildin fyrir sýningu islands- 
myndarinnar. Var hún sýnd fyrir fullu 
húsi og tókst ljómandi vel. Veitti hún 
áhorfendum óblandna ánægju, þvi þar 
sáu margir sínar horfnu og fornu slóðir. 
Deildin vottar þakklæti sitt, þeim, sem 
hlut áttu að máli, að myndin kom hér 
vestur um haf. 

Á þessu s. 1. ári, átti deildin á bak r 
sjá þremur félagssystkinum: Gabríel 
Gabríelsson frá Kristnes, tilheyrði deild- 
inni frá stofnun og studdi öll hennar 
málefni; Jón Guðmundsson frá Elfros, 
var bókavörður fyrir útibúi bókasafns 
deildarinnar í Elfros; Mrs. Anna Þor- 
steinsson frá Leslie (kona Þorst. Þor- 
steinssonar). Á þeirra heimili voru marg- 
ir deildarfundir haldnir og hún ætið 
boðin og búin til stuðnings við deildina. 
Deildin minnist þessara góðu samherja 
með þakklæti fyrir starf þeirra í þjóð- 
ræknismálum og vottar ættingjum 
þeirra innilega samúð og hluttekningu. 

Samkvæmt skýrslu féhirðis stendur 
fjárhagur deildarinnar þannig: I sjóði 
frá fyrra ári $23.93. Inntektir á árinu 
$39.17. Útgjöld $38.75. i sjóði hjá fé- 
hirði um áramót $24.35. 

Með bestu kveðju til þingsins. 

—Leslie, Sask., 18. febr. 1943. 

R. Árnason, ritari 


Ársskýrsla deildarinnar "ísafold" (1942) 

Ársfundur deildarinnar var haldinn 
28. janúar 1942. 1 starfsnefnd fyrir árið 
voru þessir embættismenn kosnir: 

Forseti.Mrs. E. Árnason 

Vara-forseti.Mr. G. Sigmundson 

Ritari....Mrs. Kristín S. Benedictson 
(endurk.) 

Vara-ritari.Mrs. Anna Árnason 

Fjármálaritari.Mr. M. Elíasson 

V.-fjármálar.Mr. Jón Sigvaldason 

Skjalavörður.Mr. Árni Brandson 

Erindsrekar kosnir til að mæta á 
þjóðræknisþingi voru þeir Mr. Jón Sig- 
valdason og Árni Brandson. 

Á þessum fundi gengu seytján ungl- 
ingar í deildina, flest af Laugardags- 
skólanum, og borgaði velunnari deild- 
arinnar gjöld þeirra. 

Alls hafa verið haldnir fjórir starfs- 
nefndar fundir á árinu. Á fundi sem 
haldin var 19. , mars, var ákveðið að 
reyna að fá íslensku filmuna hingað 
ofan eftir og sýna hana á skólaloka 
samkomunni. Fyrsta okt. (1942) bað 
forseti deildarinnar um lausn frá em- 
bætti sökum vanheilsu. Var það tekið 
gilt og honum þakkað vel unnið starf í 
undanfarin ár. Stýrði vara-forseti G. 
Sigmundson, fundum til ársloka. 

Laugardagsskólinn byrjaði 11. okt. 
1941 og var haldið uppi þangað til í lok 
maí mánaðar. Aðsókn að skólanum var 
furðu góð, en aðstaðan er erfið vegna 
kenslubókaleysis. Er mjög nauðsyn- 
legt að ráðin sé bót á því sem allra 
fyrst. Annars er ekki hægt að búast 
við að kenslan geti orðið að tilætluð- 
um notum. í skólalok var höfð sam- 
koma, sem börnin tóku þátt í, og var 
íslenska filman einnig sýnd. Var að- 
sókn framúrskarandi góð. Kennarar 
skólans s. 1. tímaöil voru: Mr. S. Thor- 
valdson, Mr. E. Árnason, Mrs. Pálsson, 
Mrs. Benedictson, Mr. M. Elíasson, Miss 
Florence Rockett. Tvö þau síðast nefndu 
önnuðust söngkenslu. 

Um þessi áramót á deildin $32.12 í 
sjóði. Meðlimatala er fimtíu og sex. 

Kristín S. Benedictson, ritari 







136 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Skýrsla deildarinnar "Skjaldborg" 
í Mikley 

Deild þessi á ekki langa sögu, hún 
var stofnuð í sumar sem leið þann 28. 
ágúst, að tilhlutan stjórnarnefndar Þjóð- 
ræknisfélagsins. Stofnendur voru 40 í 
alt. Forstöðunefnd deildarinnar hefir 
haldið 3 fundi og eina samkomu sem 
gaf af sér $20.00 arð, sem látinn var 
ganga i hjálparsjóðinn til handa rúss- 
nesku þjóðinni. 

Deildinni og framkvæmdarnefnd 
hennar er það Ijóst að verndun íslensk- 
unnar sé megin viðfangsefni Þjóðrækn- 
isfélagsins og með það fyrir augum leit- 
ast hún við að kenna börnunum ís- 
lensku í sambandi við sunnudagsskól- 
ann. Þetta hefir orðið torveldara vegna 
skorts á viðeigandi kenslubókum, en 
vonandi rætist úr þvi áður en langt um 
líður. Við vonum að starfsemi deildar- 
innar leiði til mikillar blessunar i fram- 
tíðinni. 

Fyrir hönd Skjaldborgar. 

—21. febr. 1943. 

Virðingarfylst, 

Mrs. H. W. S. 

Ársskýrsla deildarinnar "ísland" 
Brown, Manitoba 

Árið sem leið hefir ekki verið við- 
burðaríkt í okkar deild. Höfum haft 5 
fundi, sem voru vel sóttir, og eftir á- 
stæðum skemtilegir. 

Meðlimatala í aðalfélaginu lík og 
verið hefir, tuttugu og tveir (22). Þrír 
meðlimir hafa flutt burt úr bygðinni, 
en einn nýr bæst i hópinn. 

Nokkrir af okkar ungu mönnum eru 
í hernum, og fleiri á förum. Þetta gerir 
erfitt að halda félagsskap vel lifandi, 
og svo eru svo margar kvaðir í sam- 
bandi við þessa voðalegu styrjöld. 

Sunnudagaskóli vor hefir farið fram 
eingöngu á íslensku eins og að undan- 
förnu. Ekki hefir um aðra íslenska 
kenslu verið að ræða, nema þá í heima- 
húsum. 

Með bestu óskum til þingsins í ár. 

Virðingarfylst, 

Þorsteinn J. Gislason 


Ársskýrsla deildarinnar "Esjan" 
Árborg, Manitoba 

Þjóðræknisdeildin “Esjan” í Árborg 
hefir starfað með líkum hætti og að 
undanförnu, fundir hafa verið fáir. Kom 
það aðallega til af óhagstæðri veðráttu 
og erfiðum vegum þann tíma ársins er 
fólk út um landsbygðina hefði helst 
getað sótt fundi annríkis vegna. Einnig 
er unnið hér mikið í ýmsum félagsskap 
viðkomandi þessu yfirstandandi stríði. 

Inntektir á árinu $170.00. I sjóði um 
áramót $38.85. 

Bókasafn deildarinnar hefir verið 
starfrækt eins og að undanförnu og út- 
lán bóka talsvert. Hefir meðlimafjöldi 
aukist að mun og má þakka það sam- 
einingu lestrarfélagsins við deildina. 
Skuldlausir meðlimir deildarinnar nú 66 
að tölu. 

Eitt aðal starf deildarinnar á árinu 
var starfræksla Laugardagsskólans. Að- 
sókn lík og að undanförnu. Kennarar 
skólans voru fjórir. Mrs. Marja Björn- 
son, Miss Hildur Árnason, Mrs. Herdis 
Eiríksson og Mrs. Lóa Ólafson. Miss 
María Bjarnason, fimti kennarinn, sá 
algerlega um söngkensluna. Skólaárið 
lauk með samkomu er haldin var í mai. 
Var þar sýndur stuttur leikur, einnig 
skemtu börnin með framsögn, lestri og 
söng, tókst þessi samkoma framúrskar- 
andi vel og voru þeir er viðstaddir voru 
vel ánægðir með framför barnanna. 

Tveir meðlimir hafa dáið á árinu: 
Gestur Oddleifsson í Haga og Guðm. 
Magnússon frá Framnesi. 

Embættismenn deildarinnar kosnir á 
ársfundi 4. þ. m. voru: Forseti: Mrs. 
Marja Björnson, V.-forseti V. Jóhannes- 
son; Ritari, Herdís Eiríksson; V.-Ritari, 
Guðm Einarsson; Fjármálaritari: Dr. 
Sv. Björnson; Féhirðir, Elías Eliasson. 

Herdís Eiriksson, ritari 

Deildin "Snœfell" 

Herra forseti, heiðraða þing, 

Það er síður, og máske heimtað, að 
erindreki beri fram starfskýrslu deildar 
sinnar þegar hann eða hún kemur á 
þing. Að mínu áliti eru kvenmenn alveg 
eins góðir erindrekar sem menn. 

Nú er eg kominn skýrslulaus, það er 


ÞIN GTÍÐINDI 


137 


að segja frá hendi ritara okkar deildar. 
Það er ekki af leti eða trassaskap að 
hann fékk mér ekki skýrslu; heldur 
fyrst og fremst sagðist hann ekki geta 
útbúið skýrslu þar sem ekkert var starf- 
að á iiðnu sumri, og í öðru lagi vegna 
lasleika nú upp á síðkastið. 

Nú til þess að eg standi hér ekki sem 
einhver strandarglópur, þá reyni eg að 
gefa einhverja óverulega skýringu á 
afstöðu okkar í deildinni "Snæfell”, 
nefnilega að ekkert var gert. 

1 fyrsta lagi var óvanalega stirð tið 
hjá okkur sem víðar. Við bændur vor- 
um í vandræðum að ná saman fóðri 
vegna votviðris. Þegar góð stund gafst, 
þá urðum við að hafa okkur alla við. 
Svo batnaði ekki þegar uppskera og 
þresking byrjaði. Margir voru að 
þreskja í snjó. Vinnuhjálp var ómögu- 
legt að fá svo alt gekk svo seint. Svo 
var talsverður lasleiki og sérstaklega 
hjá forseta deildarinnar, Birni Hinriks- 
son, þar sem þau hjón voru með veika 
dóttur sina hér í Winnipeg um 3 mán- 
aða tima; þá er það skiljanlegt að hann 
gat ekki haft hugan á neinu öðru. 

Okkur þótti mjög leiðinlegt að geta 
ekki heimsótt deildina “Iðunn” í Leslie; 
það var fyllilega ákveðið að fara vestur, 
en vegna ofangreindra ástæða var okk- 
ur það ómögulegt. Við höfðum sannar- 
lega ánægju og skemtun af komu þeirra 
til okkar eins og erindreki okkar í fyrra 
hefir efiaust skýrt frá. 

Við erum máske sofandi, en alls ekki 
dauð, þó fá séum og eg treysti því að við 
vöknum með vorinu og tökum þá til 
starfa af bestu getu. 

Svo að lokum, fyrir hönd deildarinn- 
ar “Snæfell”, þökkum við forseta Þjóð- 
ræknisfélagsins, Dr. Beck, fyrir hans á- 
huga og hjálpsemi einnig í okkar deild. 
Eg þakka ykkur fyrir. 

Thor Marvin 

Skýrsla ritara “Fróns" — 1942 

Deildin hefir starfað með svipuðum 
hætti og undanfarin ár. Bókasafnið 
hefir verið starfrækt við allgóða aðsókn. 
Nýlega hafa verið pantaðar frá íslandi 
milli 60—70 nýjar bækur, en vegna 


erfiðra samgangna tekur alt slíkt leng- 
ur en áður var. 

Deildin hefir haldið fimm opna 
skemtifundi, auk “Frónsmótsins”, sem 
haldið var í sambandi við Þjóðræknis- 
þingið. Þessir skemtifundir hafa verið 
vel sóttir og sumir mjög fjölsóttir. Á 
þessum fundum hefir skemt margt ungt 
fólk með söng og hljóðfæraslætti; ræð- 
ur hafa verið fluttar, þar á meðal af 
námsfólki frá íslandi, og þótt alt hin 
besta skemtun. 

“Frónsmótið” í'ór fram með svipuðum 
hætti og áður hefir tíðkast; var það 
afar fjölsótt, svo að til vandræða horfði 
með húsrúm fyrir mannfjöldann, sem 
var um 530 manns. 

Á tveimur skemtifundum deildarinnar 
voru tekin samskot til styrktar Rauða- 
krossinum, námu þau $35.72, og var 
samþykt að veita fé úr deildarsjóði svo 
upphæðin yrði $100.00. 

Stjórnarnefnd deildarinnar hefir hald- 
ið 13 fundi á starfsárinu, og hafa þeir 
yfirleitt verið vel sóttir af nefndar- 
mönnum. Einn nefndarmanna, Tryggvi 
Oleson, flutti búferlum úr bænum á 
miðju starfsárinu, og naut hans þvi ekki 
við eftir það. 

Þess ber að geta hér, að forsetinn, 
Soffonías Thorkelsson, vann að þvi svo 
að segja einn að útvega fólk til þátt- 
töku í skemtiskrám á öllum skemti- 
fundum, sýndi hann þar sína alþektu 
þrautseigju og árvekni. Á hann fyrir 
þetta skildar þakkir og virðipg deild- 
arinnar og annara, sem skemtananna 
nutu. 

—Winnipeg, 16. des. 1942. 

Ásgeir Guðjohnsen 

Fjórmólaskýrsla "Fróns" 1942 

Inntektir: 

30. nóv. 1941, peningar í sjóði....$ 37.27 


Meðlimagjöld í “Fróni” . 180.00 

Inntektir á Frónsmóti . 439.40 

Fyrir seldar bækur . 4.65 

Samskot fyrir Red Cross . 35.72 


Tekjur alls .$697.04 

Útgjöld: 

Bókavarðar laun .$ 42.00 

Fundarsalsleiga . 50.00 










138 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Húsaleiga fyrir bókasafnið . 60.00 

Keyptar bækur fyrir. 75.10 

Bókband . 14.10 

Kostnaður við Frónsmótið . 232.88 

Þjóðræknisfélagið . 90.00 

Eldsábyrgð á bókasafninu . 8.00 

Canadian Red Cross . 100.00 

Kvittanabækur fyrir fjárm.r. 5.94 

Innheimtulaun meðlimagjalda 18.00 

Frímerki og bankaávísanir.75 

Mismunur.27 


$697.04 

16. des. 1942: Peningar í sjóði 

á banka ...$.27 

J. Ásgeirsson 

Yfirskoðað og rétt fundið, 16. des. 1942. 
G. L. Jóhannson J. T. Beck . 

Skýrsla Fjármálaritara deildarinnar 
"Frón" 

ínnheimt meðlimagjöld upp til 


16. des. 1942 .$173.00 

Seld Tímarit 23. árg., 7 að tölu. .. 7.00 

Samtals.$180.00 


Bækur lesnar af meðlimum “Fróns” 
á árinu, 4.500 að tölu. 

Allar þessar skýrslur voru samþyktar. 

Ritari las upp bréf, er honum hafði 
borist frá Magnúsi Snowfield í Seattle; 
vildi hann gera alla islendinga í Vest- 
urheimi að meðlimum félagsins með 
fullu málfrelsi, en þá eina atkvæðis- 
bæra, sem greiddu dollars ársgjald. J. J. 
Bíldfell lagði til og Mrs. Salome Back- 
mann studdi, að ritari skrifi honum 
vingjarnlegt bréf fyrir hönd félagsins og 
skýri fyrir honum ómöguleika þessarar 
tillögu; var það s.amþykt. 

Á. P. Jóhannson skýrði frá þvi að 
Leifsmyndin væri geymd í góðum og 
öruggum stað. Hefði listaverkanefnd 
Washington þingsins þegið myndina 
fyrir milligöngu Senator Nye, Senator 
Langdons og Guðmundar Grímssonar 
dómara. Hefðu verið veittir $10,000.00 
til þess að koma henni fyrir til fram- 
búðar. 


Séra V. J. Eylands lagði til og Mr. 
Hillman studdi að komandi stjórnar- 
nefnd sé falið að annast þetta mál ef 
þar sé einhverju ólokið. Samþykt. 

Á. P. Jóhannson vakti máls á því að 
Jóhanni Magnúsi Bjarnasyni skáldi 
hefðu að undanförnu verið veittir $25 
árlega úr rithöfundasjóði en hann hafði 
frétt að dregið hefði verið af ellistyrk 
hans i sambandi við það; vildi hann 
láta grenslast eftir hvort nokkur fótur 
væri fyrir þeirri frétt. Sveinn Thorvald- 
son lagði til og Guðmann Levy studdi 
að framkvæmdarnefndinni sé falið þetta 
mál; var það samþykt. 

Þegar hér var komið tilkynti J. J. 
Bíldfell að kaffi væri til sölu í neðri sal 
hússins; gaf þá forseti fundarhlé í 15 
mínútur eftir einhljóða ósk þingsins og 
fóru flestir niður í kaffisalinn; var 
fundur settur aftur eftir 30 mínútur. 

Sveinn Thorvaldson lagði til og Guð- 
mann Levy studdi að forseti skipi fimm 
menn í Útbreiðslunefnd, var það sam- 
þykt og þessir skipaðir í nefndina: 
Sveinn Thorvaldson 
Marja Björnson 
J. J. Bíldfell 
G. W. Hillman 
Thórh. Bardal 

Guðmann Levy lagði til og Mrs. Sig- 
urgeirson studdi að forseti skipi þrjá 
menn í Fjármálanefnd; tillagan sam- 
þykt og þessir skipaðir í nefndina: 

Á. P. Jóhannson 
Ólafur Pétursson 
Elías Elíasson 

Á. P. Jóhannson lagði til og Mrs. E. P. 
Jónsson studdi að forseti skipi fimm 
menn i Frœðslumálanefnd; samþykt og 
þessir skipaðir í nefndina: 

Mrs. E. P. Jónsson 

Thor Marvin 

Mrs. H. W. Sigurgeirson 

Björn Anderson 

Mrs. J. G. Eiríkson 

Á. P. Jóhannson lagði til og J. J. Hún- 
fjörð studdi að forseti skipi fimm menn 

í Samvinnumálanefnd; samþykt og 
þessir skipaðir: 














ÞIN GTÍÐINDI 


139 


Á. P. Jóhannson 
Séra V. J. Eylands 
J. J. Bíldfell 
Dr. S. E. Björnson 
Grettir Jóhannson 

Guðmann Levy lagði til og Mr. Hill- 
man studdi, að forseti skipi þrjá menn 
í Útgáfunefnd; samþykt og þessir skip- 
aðir: 

Guðmann Levy 
G. J. Jónasson 
J. J. Húnfjörð 

Á. P. Jóhannson lagði til og Th. Bardal 
studdi að forseti skipi þrjá menn í 
Bókasafnsnefnd ; samþykt og þessir 
skipaðir í nefndina: 

Hjálmar Gíslason 
J. J. Bíldfell 
Árni Brandson 

Fundi frestað til kl. 9.30 næsta dag. 

ÞRIÐJI FUNDUR 

Þriðju fundur þingsins var settur í 
Goodtemplarahúsinu kl. 10 f. h. 24. febr. 

Fundargerð frá síðasta fundi lesin 
upp og samþykt í einu hljóði. 

Ritari las upp skrýslu frá deildinni 
“Brúin” í Selkirk. Mr. Hillman lagði 
til og Jónas Jónasson studdi að skýrslan 
sé meðtekin. Það var samþykt. 

Mrs. E. P. Jónsson las upp ítarlega 
skýrslu um störf laugardagsskólans. 
Höfðu 40 börn sótt hann síðastliðið ár. 
Á. P. Jóhannson og Guðmann Levy 
höfðu látið sér mjög ant um skólann, 
og stutt hann á ýmsan hátt. 

Skýrsla Laugardagsskóla 
Þjóðrœknisfélagsins 

Síðastliðnu skólaári lauk með sam- 
komu eins og að undanförnu og var hún 
haldin í Fyrstu lútersku kirkju seint i 
apríl. Nemendurnir skemtu með fram- 
sögn, smáleikjum og kórsöng, er Miss 
Vilborg Eyjólfson hafði æft og var góð- 
ur rómur gerður að öllum skemtiatrið- 
um. 

Því miður urðu hinir ágætu kennar- 
ar, Miss Eyjólfson og Mrs. S. E. Sigurd- 
son að láta af kenslu í lok þessa árs 


vegna annrikis og þökkum við þeim 
hér með þeirra óeigingjarna starf í þágu 
skólans á undanförnum árum. 

Skólinn hófst aftur í byrjun október 
og hefir verið starfræktur í Sambands- 
kirkjunni á Banning St. 

Eins og að undanförnu eru í skóla- 
ráði þeir Ásm. P. Jóhannson, Guðmann 
Levy og Bergthór E. Johnson. Hafa þeir, 
en sérstaklega Mr. Jóhannson komið í 
skólann á hverjum daugardegi og veitt 
kennurum stuðning og uppörvun. Kenn- 
arar eru þessir: John Butler, Mrs. T. 
Jefferson, Miss V. Jónasson, Mrs. H. 
Danielsson og Mrs. E. P. Jónsson. Hefir 
Mrs. Danielsson ekki aðeins haft á hendi 
íslensku kenslu heldur hefir hún og 
æft börnin í söng og hefir notið við 
það aðstoðar Mrs. S. B. Stefánsson sem 
annast hefir undirspil. 

Á þessu ári hafa innritast í alt í skól- 
ann, 40 börn, nokkuð færri en síðastl. 
ár og er það fremur sorglegt að for- 
eldrar skyldu ekki notfæra sér skólann 
betur þvi nógir voru kenslukraftar og 
allur aðbúnaður af hálfu skólaráðs með 
ágætum. En kennarar höfðu mikla á- 
nægju af því að kenna þeim börnum 
sem skólann sóttu, okkar ástkæru 
tungu, því börnin hafa yfirleitt sýnt 
mikinn áhuga fyrir náminu. Mörg 
hafa átt langt að fara en hafa samt 
komið á hverjum laugardegi, þrátt fyrir 
miklar frosthörkur í vetur. Ein móðir 
hefir fylgt litlu stúlkunni sinni í skól- 
ann á hverjum laugardegi og sýnt þann- 
ig frábæra ræktarsemi við málefnið. 

Við höfum nú sterkar vonir um það 
að aðsókn að skólanum aukist næsta ár 
því þá munum við væntanlega hafa 
nýjar og ágætar lesbækur til þess að 
bjóða nemendunum. 

—24. febrúar 1943. 

Ingibjörg Jónsson 

Mr. G. Jónasson lagði til og H. Hjalta- 
lín studdi að skýrslan sé meðtekin með 
þakklæti. Var það samþykt með lófa- 
klappi. 

Mrs. E. P. Jónsson las upp skýrslu 
fræðslumálanefndar; skýrði hún frá þvi 
að með aðstoð þeirra forseta og Á. P. 
Jóhannsons hefðu fengist að heiman 


140 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


bækur til kenslu, sem hentugar virtust 
fyrir það starf. Væri því bætt úr þeirri 
þörf og von um að skólinn yrði betur 
sóttur eftir það. Bækurnar voru til 
sýnis á þinginu til þess að fulltrúar og 
gestir gætu kynt sér þær. Mr. Sveinn 
Thorvaldson skýrði frá því hversu mikl- 
ir erfiðleikar hefðu verið á með kensl- 
una áður en þessar bækur komu og 
kvaðst hann vænta þess að verkið yrði 
bæði auðveldara og árangursmeira 
vegna þeirra. 3,000 eintök höfðu verið 
pöntuð af bókinni og 2,000 þegar komin. 

Skýrsla milliþinganefndar í 
frœðslumólum 

Aðal hlutverk fræðslumálanefndar- 
innar var að útvega lesbækur eða ís- 
lensku kenslubækur til þess, að hægt 
væri að skipuleggja kenslustarfið í 
Laugardagsskólunum á líkan hátt og 
lestrarkensla er skipulögð í alþýðuskól- 
unum, en til þess þarf bækur sem eru 
flokkaðar samkvæmt aldri og íslensku 
kunnáttu nemendanna. 

Nefndin rannsakaði fyrst hvort völ 
væri hér á hæfum manni til þess að 
semja slíka bók eða bækur, og var hr. 
Steingrími Arasyni, hinum nafnkunna 
kennara, sem nú dvelur í New York, 
skrifað og hann spurður hvort hann 
myndi gefa kost á sér til þessa verks 
ef þess yrði farið á leit. Hann skrifaði 
nefndinni um hæl og ráðlagði henni að 
láta þýða á íslensku safn af lesbókum, 
sem notaðar eru við lestrarkenslu í 
barnaskólunum í New York og myndi 
McMillan útgáfufélagið ef til vill gefa 
þær út á vægu verði. 

Dr. Beck skrifaði þegar félaginu og 
bað það, að senda sýnishorn af þessum 
bókum ásamt áætlun þess á útgáfu- 
kostnaði og varð félagið vel við þeirri 
beiðni. 

Að áliti nefndarinnar voru bækur 
þessar mjög álitlegar en þrátt fyrir það 
þótt Steingr. Arason hefði góðfúslega 
boðist til að þýða þær endurgjaldslaust, 
þá var kostnaðurinn svo hár, sérstaklega 
við prentun hinna mörgu litmynda, að 
nefndin taldi sér ekki fært að ráðast 
í slikt fyrirtæki. 


Næst var ákveðið að skrifa til Islands 
eftir sýnishornum af þeim kenslubókum 
í íslensku, sem notaðar eru í barna- 
skólum þar og skrifaði Dr. Beck þeim 
Jónasi Jónssyni alþingismanni og Árna 
G. Eylands, forseti Þjóðræknisfélagsins 
á Islandi, 9. júní síðastl. þessu viðvíkj- 
andi. Sýnishornið kom í byrjun sept. 
og annað sýnishorn kom í október og 
hafði það verið sent til vara ef hitt 
færist. 

Lesbækur þessar eru samdar af þekt- 
um barnakennurum á íslandi, þær eru 
flokkaðar og myndauðugar. Fræðslu- 
málnefnd leist svo á að þær myndu 
fullnægja þörfum Vestur-Islendinga í 
íslensku kenslu meðal barna og ungl- 
inga og var því ákveðið að panta 3,000 
eintök af þessum bókum og var pönt- 
unin send Árna G. Eylands, 24. sept. s. 1. 
Vegna hinna erfiðu samgangna við Is- 
land barst honum pöntunin ekki i 
hendur fyr en 3. janúar. Hann brá þá 
strax við og sendi vestur með fyrstu ferð 
það af upplaginu sem fáanlegt var eða 
2,025 hefti, og eru nú þessar bækur 
komnar til landsins og verða sennilega 
komnar í hendur kennara íslensku skól- 
anna í byrjun næsta skólaárs. 

Fræðslumálanefndin og Þjóðræknis- 
félagið í heild, stendur í mikilli þakk- 
arskuld við hr. Árna Eylands fyrir 
drengilegar framkvæmdir af hans 
hálfu viðvíkjandi útvegun þessara 
kenslubóka. Ennfremur erum við í 
þakkarskuld við Eimskipafélag íslands 
fyrir góðhug þess að flytja bækurnar 
endurgjaldslaust frá Reykjavík til Hali- 
fax. 

—24. febr. 1943. 

Ingibjörg Jónsson 
Sveinn Thorvaldson 
Á. P. Jóhannson 
Marja Björnson 

Á. P. Jóhannson lagði til og Ólafur 
Pétursson studdi að málinu sé vísað til 
væntanlegrar stjórnarnefndar til frek- 
ari framkvæmda. Það var samþykt. 

Á. P. Jóhannson las upp skýrslu sam- 
vinnumálanefndar. Voru þar á meðal 
tvær tillögur: Önnur sú, að þingið 
grenslist eftir því, hvort ekki sé hægt að 


ÞINGTÍÐINDI 


141 


koma á útvarpi til íslands i sambandi 
við væntanlegar breytingar á stjórnar- 
fari þjóðarinnar á næstkomandi sumri. 
Hin tillagan var sú að þingið veiti $150 
úr sjóði sínum þessu til framkvæmda. 

Mr. Jóhannson lýsti því yfir að við 
hér vestra hefðum verið þiggjendur en 
þeir heima veitendur á síðastliðnu ári 
og hvatti hann til þess að ekki væri 
látið hallast á í þeim skilningi. 

Nefndarálit í samvinnumálum 
við ísland 

Liklega hefir ekkert þjóðrækinsþing 
meðal Vestur-íslendinga haft jafn margs 
að minnast, og jafn margt að þakka, að 
þvi er áhrærir samvinnumál við ísland, 
eins og þetta, hið 24. þing vort sem nú 
stendur yfir. Þinginu er það ljóst að 
viðskifti vor við heimaþjóðina á liðnu 
ári hafa verið næsta einhliða, þannig 
að vér höfum verið fremur þiggjendur 
en veitendur. Oss er það ljóst að til 
þess að um verulega samvinnu geti 
verið að ræða þurfa viðleitnin og vin- 
áttumerkin að vera gagnkvæm. Ber 
oss því að athuga möguleikana á því að 
hönd mæti hendi og hugur hug yfir 
höfin breiðu. 

Þingið fagnar hinni stöðugu árvekni 
sem kemur fram í verkum og ráðstöf- 
unum ýmissra af forvígismönnum 
heimaþjóðarinnar, bæði í ríkisstjórn Is- 
lands, og meðal félaga og einstakra 
manna, til að halda sambandinu við 
oss Vestur-íslendinga sem best lifandi. 
Meðal hinna mörgu raunhæfu samvinnu 
og kærleiksmerkja sem oss hafa borist 
austan um haf á umliðnu ári, viljum 
vér sérstaklega þakka frumvarp það til 
laga sem samþykt var á Alþingi íslands, 
22. maí s. 1. um námsstyrk fyrir vestur- 
íslenska stúdenta sem norrænu-nám 
vilja stunda við Háskóla Islands; fyrir 
viðurkenning þá er nokkur af skáldum 
vorum hafa hlotið; fyrir nafnbætur og 
heiðursmerki sem ritstjórum vorum hafa 
verið veitt; fyrir kærkomnar kveðjur á 
hljómplötum sem hingað hafa verið 
sendar; fyrir heimsóknir góðra gesta frá 
ættjörðinni; fyrir útnefning ræðis- 
manna, úr hópi Vestur-Islendinga, víðs- 
vegar um álfuna; og fyrir aukin við- 


skifti, og glöggar fréttir sem vér höfuni 
fengið um hagi heimaþjóðarinnar í bréf- 
um og fréttadálk'um sem komið hafa 
til blaða vorra frá skrifstofu Sendiherra 
Islands í Washington, D. C. 

1. Vér leggjum því til: Sem vott um 
viðleitni af vorri hálfu, til að túlka 
gagnkvæman vinarhug, ákveður þetta 
þing nú hérmeð að kjósa fimm manna 
nefnd til að íhuga möguleikana á út- 
varpi frá Winnipeg til Reykjavíkur, eða 
á sendingu erinda og sönglaga á hljóm- 
plötum til Ríkisútvarps Islands, í tilefni 
af væntanlegum þáttaskiftum í stjórri- 
arfarssögu þjóðarinnar á þessu ári. Skal 
nefnd þessari gefið fult umboð til að 
sjá um ráðstafanir og framkvæmdir í 
þessu máli. 

2. Þingið ákveður ennfremur að veita 
alt að $150.00 (hundrað og fimtíu doll- 
ara) úr sjóði sínum, sem nefndin skal 
hafa til afnota ef þörf gerist, til fram- 
kvæmda þessari. ráðstöfun. 

Á. P. Jóhannson 
V. J. Eylands 
J. J. Bíldfell 
S. E. Björnson 
G. L. Jóhannson 

Guðmann Levy lagði til og séra V. J. 
Eylands studdi að úrslitum þessa máls 
sé frestað þangað til eftir hádegi, það 
var samþykt. 

Engar fleiri skrýslur voru tilbúnar og 
engin nefndarálit, var því fundið frest- 
að til kl. 1.30 e. h. 

FJÓRÐI FUNDUR 

Fjórði þingfundur var settur kl. 2 e. h. 
24. febrúar. Fundargerð þriðja fundar 
lesin upp og samþykt í einu hljóði. 

Forseti las skýrslu samvinnumála- 
nefndar. Ólafur Pétursson lagði til og 
Björn Stefánsson studdi að hún sé rædd 
lið fyrir lið. Samþykt. Ritari lagði til 
að fimm menn séu kosnir í samvinnu- 
málanefnd, eins og skýrslan fer fram á. 
H. Hjaltalín studdi. Samþykt. Á. P. 
Jóhannson lagði til og Sveinn Thorvald- 
son studdi að ekki yrði lengra farið með 
þessa skýrslu fyr en fjárhagsnefnd hefði 
athugað hana. Samþykt. 



142 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þá kom á þingið Árni G. lögmaður 
Eggertson, las hann upp kveðju og 
heillaósk til þingsins frá “The Icelandic 
Canadian Club” og lagði þar næst fram 
skýrslu þeirrar deildar. Var skýrslan 
á ensku. 

Annual Report of the Icelandic 
Canadian Club 

The Icelandic Canadian Club has a 
membership of some 110 of which a 
goodly portion are serving in His 
Majesty’s Forces which accounts for the 
fact that our athletic and social activi- 
ties have been somewhat curtailed dur- 
ing the past year. However, we had our 
annual picnic which was held at City 
Park one Sunday afternoon last July 
and was enjoyed by a large turnout of 
our members. Much thanks is owing 
to our active committee headed by Mr. 
W. S. Jónasson. 

We have monthly meetings during 
the winter months commencing in 
October and continuing until May when 
activities cease for the summer months. 
We have had these meetings on the 
second Sunday evening of each month 
in the Antique Tea Rooms in the Ender- 
ton Building, and we invite you to join 
us at any time. There is always good 
entertainment and much business to 
transact. 

Although many of our members are 
not able to join in our activities we feel 
that much progress has been made dur- 
ing the past year of which the chief 
highlights are the publication of our 
quarterly magazine, “The Icelandic Can- 
adian” and 'the change of name in our 
organization from “Junior Icelandic 
League” to “Icelandic Canadian Club.” 
A ehange from adolescence to manhood. 

In the establishment and publication 
of “The Icelandic Canadian” we feel that 
a major step has been taken by our 
organiation, and its reception by the 
public has far exceeded our expecta- 
tions. We have been very fortunate in 
the composition of our Editorial Board 
and business management, which are 
as follows: 


1. Editor-in-Chief, Laura Goodman 

Salverson 

2. Associate Editor, Stefan Hansen 

3. Associate Editor, Helen Sigurdson 

4. Associate Editor, Judge W. J. Lindal 

5. Associate Editor, J. G. Johannson 

6. Circulation Manager, Hjálmur F. 

Danielson 

7. Business Manager, Miss Grace 

Reykdal 

8. War Effort Manager, G. Finnbogason 

9. Social Correspondent, Mrs. H. J. 

Lindal 

In additon we have arranged for the 
services in an unofficial capacity of Dr. 
Richard Beck and Dr. S. J. Johannesson. 

If you have not had an opportunity 
of reading our magazine, I would point 
out that its policy consists of five points 
which are as follows: 

1. To asist in making the things of 
value in our Icelandic heritage a liv- 
ing part of ourselves as Canadian 
citizens and thus improve the quality 
of our contribution to the distinctively 
Canadian pattern. 

2. To provide an instrument by 
which the children of the ever in- 
creasing mixed marriages may be 
reached, and through which we would 
seek to instil in them a better know- 
ledge and a keener appreciation of 
our heritage. 

3. To provide a means whereby 
Canadians of Icelandic extraction, 
pure or mixed, can become better ac- 
quainted with each other and thus 
strengthen the common bond of the 
past which in itself will strengthen 
the common bond of the future in the 
larger Canadian scene. 

4. To stimulate greater effort by 
making known to our readers the con- 
tributions of Icelandic Canadians to 
the highest and best types of citizen- 
ship. 

5. To place before the people af 
Canada and particularly the other 
ethnic groups our interpretation oí 
the position we should take as Can- 
adian citizens, and thus contribute to 
Canadian unity by helping to form a 
common basis of approaeh. 




ÞINGTÍÐINDI 


143 


I am advised by the Circulation Man- 
ager that we have a circulation of 700 
spread all over the North American 
continent although we have only pub- 
lished edition No. 2 of the first volume. 
From the tributes in the English and 
Icelandic press as well as from our 
Prime Minister and people of high re- 
pute and distinction both in Canada and 
the United States of America, the publi- 
cation committee of the Icelandic Can- 
adian may well be proud of its efforts 
and are to be congratulated on their 
success. We have been very fortunate 
in having as Editor-in-Chief a person 
of the high literary ability and renown 
of Laura Goodman Salverson. May the 
good work continue. 

Arni G. Eggertson, 
President 

Sveinn Thorvaldson lagði til og Dr. S. 
E. Björnson studdi að þessari skýrslu sé 
veitt móttaka. Samþykt. Mr. Eggertson 
er fulitrúi þingsins frá enskumaelandi 
deildinni. 

Þá kom fram útgáfunefndar skýrsla. 
Lagði hún til að ritið yrði gefið út í 
sama formi og áður og að stjórnarnefnd- 
in annist um útvegun ritstjóra og prent- 
unar. Samþykt. Nefndin tók það þó 
fram að ritið skyldi að einhverju leyti 
fullkomnara en vant væri sökum þess að 
næsta ár er fjórðungsaldar afmæli fé- 
lagsins; ennfremur lagði hún það til að 
Mrs. P. S. Pálsson sé þakkaður sá mikli 
dugnaður sem hún hefði sýnt við aug- 
lýsingasöfnunina. Var heimtað að hún 
stæði á fætur, gerði hún það og skýrði 
frá því að hún hefði fengið $2,146.00 virði 
af auglýsingum. Kvað hún það auð- 
fundið hjá auglýsendum hversu vel Is- 
lendingar væru kyntir hér í bænum. 

Nefndarálit í útgáfumálum 

Nefndin leggur til: 

1. Að Tímaritið sé gefið út á næsta 
ári í svipaðri stærð og að undanförnu. 

2. Að framkvæmdarnefndinni sé fal- 
ið að sjá um að 25 ára afmælis Þjóð- 
ræknisfélagsins sé minst í næsta Tíma- 
riti á viðeigandi hátt. 

3. Að framkvæmdarnefndinni sé fal- 


ið að ráða ritstjóra, og sjá að öðru leyti 
um útgáfu þess. 

4. Að þingið þakki auglýsingasafn- 
anda, Mrs. P .S. Pálsson, fyrir vel unnið 
starf við söfnun auglýsinga. 

—24. febr. 1942. 

Guðmann Levy 
G. J. Jónasson 
John J. Húnfjörð 

Séra Eylands lagði til og J. J. Bíldfell 
studdi að skýrsla útgáfunefndar sé af- 
greidd lið fyrir lið. Samþykt. Eftir all- 
langar umræður var hún samþykt í heild 
sinni samkvæmt tillögu frá J. J. Hún- 
fjörð studdri af Mr. Hillman. 

Þá gaf ritari, munnlega, stutta skýrslu 
um Sögumálið. Séra V. J. Eylands lagði 
til og Mr. Hillman studdi að skýrslan sé 
meðtekin. Samþykt. 

Þá las ritari tilboð frá tiu mönnum, 
sem buðust til þess að taka að sér útgáfu 
sögunnar. Séra V. J. Eylands flutti 
ræðu málinu til skýringar og lagði það 
til að því yrði vísað til væntanlegrar 
framkvæmdarnefndar og sögunefndar 
sameiginlega. Samþykt. 

Þá lagði séra Eylands til og Sveinn 
Thorvaldson studdi að kosin sé fimm 
manna Sögunefnd. Ritari gerði þá 
breytingartiliögu að nefndin sé skipuð 
níu manns eins og verið hefði. Breyt- 
ingartillagan samþykt og nefndin end- 
urkosin eins og hún var. 

Þá var aftur tekin fyrir skýrsla sam- 
vinnumálanefndar. Var þar lagt til að 
samskota yrði leitað til þess að standast 
kostnað við útvarpið til íslands, ef til 
þess kæmi. Guðmann Levy lagði til og 
Grettir L. Jóhannson studdi að þetta fé 
sé greitt úr félagssjóði. Samþykt. Séra 
V. J. Eylands lagði til og Mrs. E. P. 
Jónsson studdi að skýrslan sé samþykt í 
heild sinni. Hún var samþykt. Þá var 
kosin fimm manna nefnd til samvinnu- 
mála, samkvæmt tillögu frá Guðmann 
Levy og séra V. J. Eylands. Þessir voru 
kosnir: 

Sera V. J. Eylands 
Dr. Richard Beck 
Grettir L. Jóhannson 
Séra Philip M. Pétursson 
Gísli Jónsson. 

Fundi slitið til kl. 10 f. h. 25. febr. 




144 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


FIMTI FUNDUR 

Fimti þingfundur var settur kl. 10. £. h. 
25. febr. i Goodtemplarahúsinu. 

Fundargerð fjórða fundar lesin upp 
og samþykt í einu hljóði. 

í fundarbyrjun bárust þinginu þær 
fréttir að séra Guðmundur Árnason að 
Lundar hefði látist um nóttina. Óskaði 
forseti þess að þingheimur stæði á fæt- 
ur og mintist hins látna vinar og starfs- 
bróður í djúpri þögn. Þetta var gert. J. J. 
Bíldfell lagði til og Á. P. Jóhannson 
studdi að þingið kjósi þriggja manna 
nefnd til þess að semja og senda sam- 
úðarskeyti eða bréf til ekkju og vensla- 
fólks séra Guðmundar. Var tillagan 
samþykt og þessir kosnir: Forseti, vara- 
forseti og ritari. 

Mrs. G. Árnason and family, 

Lundar, Man. 

The Icelandic National League as- 
sembled in annual convention extends 
to you deepfelt sympathy in your be- 
reavement. We mourn the loss of our 
esteemed and highly valued fellow 
member of our organization. 

The Icelandie National League, 
Richard Beck, President 
S. J. Jóhannesson, Sec. 

V. J. Eylands, Vice-Pres. 

Þá var nefndarálit útbreiðslunefndar 
lesið af Sveini Thorvaldsyni: 

Útbreiðsluneíndarálit 

Við undirrituð, sem útnefnd vorum til 
þess að semja álit til athugunar á þing- 
inu um útbreiðslumál, leyfum okkur að 
leggja til: 

1. Að þingið lýsi ánægju sinni yfir 
miklu og velunnu starfi, sem forseti og 
framkvæmdarnefnd Þjóðræknisfélagsins 
hefir unnið á síðastliðnu ári, með stofn- 
un deilda, ritgerðum og stuðningi 
kenslumála. Ennfremur endurtekur 
þingið þakklæti sitt til íslensku blað- 
anna fyrir veitta velvild og stuðning 
þjóðræknismála á árinu. 

2. Að þingið lýsi ánægju sinni yfir 
vaxandi áhuga fyrir íslenskukenslu á 
árinu, og felur væntanlegri stjórnar- 
nefnd að gangast fyrir því að sú kensla 


sé aukin og efld í sem allra flestum 
bygðum íslendinga. Ánægjulegt sé að 
aðstæður hafi mikið batnað með þvi að 
fengist hafa nothæfar kenslubækur frá 
Islandi, sem nefndin leggur til að laug- 
ardagsskólum séu veittar að láni endur- 
gjaldslaust, eftir þörfum. 

3. Samkvæmt skýrslum, sem komið 
hafa fram frá nokkrum deildum á þessu 
þingi, er það ljóst, að starfsemin hefir 
farið þverrandi hjá allmörgum þeirra, og 
finst nefndinni að þar sé um svo alvar- 
legt atriði að ræða, að fram hjá því megi 
ekki ganga. Leggur nefndin því til, að 
væntanleg stjórnarnefnd sjái um að eins 
hæfur maður og völ er á, verði sendur 
þeim deildum til aðstoðar og uppörfunar 
sem hér eiga hlut að máli. 

4. Einnig leggur nefndin til að vænt- 
anlegri stjórnarnefnd sé falið að leggja 
sérstaka áherslu á stofnun nýrra deilda. 

Winnipeg, 23. febrúar 1943. 

Sveinn Thorvaldson 
Marja Björnson 
J. J. Bíldfell 
W. G. Hillman 
Th. Bardal 

H. Hjaltalín lagði til og sr. P. M. Péturs- 
son studdi að nefndarálitið sé tekið fyrir 
lið fyrir lið. Samþykt. Þessir sömu menn 
lögðu til að fyrsti liður sé samþyktur 
breytingalaus. Samþykt. Á. P. Jóhann- 
son lagði til og Mrs. E. P. Jónsson studdi 
að kenslubækurnar að heiman séu lán- 
aðar fyrir örlítið gjald og málinu sé að 
öðru leyti vísað til komandi stjórnar- 
nefndar. Sveinn Thorvaldson vildi láta 
lána bækurnar endurgjaldslaust og tal- 
aði fagurlega í því sambandi. Þriðji 
liður var loks samþyktur óbreyttur. Þess 
var getið í fjórða lið að félagslíf hefði 
viða verið dauft eftir skýrslum að dæma. 
Er það lagt til að komandi stjórnar- 
nefnd útvegi góðan og hæfan mann til 
þess að lífga deildirnar og aðstoða þær. 
Sömuleiðis að stofna nýjar deildir þar 
sem því verði við komið. 

Mrs. S. E. Björnson lagði til og Elías 
Elíasson studdi, að þessi liður sé sam- 
þyktur óbreyttur. Samþykt. 

Sveinn Thorvaldson lagði til og G. J. 
Jónasson studdi að nefndarálitið sé 



ÞINGTÍÐINDI 


145 


samþykt í heild sinni. Samþykt. 

Þá las Mrs. E. P. Jónsson upp álit 
fræðslumálanefndar; var það bæði 
snjált og alllangt en sérstaklega rót- 
tækt og þýðingarmikið. Álitið var í 
fjórum liðum. Þar er tillaga um ger- 
breyting og yfirgripsmikla aðferð í 
kenslumálum vorum. Séra V. J. Eylands 
lagði til og G. J. Jónasson studdi að álit- 
ið sé rætt lið fyrir lið. Var það samþykt. 
Séra V. J. Eylands lagði til og Mr. Hill- 
man studdi að fyrsti liður sé samþyktur. 
Sú tillaga samþykt. Mrs. S. E. Björnson 
lagði til og G. J. Jónasson studdi að 
annar liður sé samþyktur. Það var sam- 
þykt. Dr. Björnson lagði til og Mr. Hill- 
man studdi að þriðji liður sé samþyktur. 
Hann var samþyktur. Ólafur Pétursson 
lagði til og Mr. Marvin studdi, að fjórði 
liður sé samþyktur. Sú tillaga samþykt. 

Álit frœðslumálanefndar 

1. Þingið tjáir þakkir sínar milli- 
þinganefnd í fræðslumálum fyrir henn- 
ar góða starf í sambandi við útvegan 
Lesbókanna frá íslandi. 

2. Þingið leggur til að skipað verði 
fimm manna fræðslumálaráð eða Ad- 
visory Council, sem starfi í samráði við 
stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins. Aðal 
hlutverk þessa fræðslumálaráðs verði 
það að stuðla að því að skipuleggja ís- 
lenska fræðslustarfsemi í bygðum vor- 
um, og halda lífrænu sambandi við alla 
okkar Laugardagsskóla og alla þá er 
íslenskukenslu hafa með höndum og 
tengja þannig í stórt kerfi öll vor fræð- 
slumál á líkan hátt og gert er í menta- 
málum fylkisins. 

3. Þingið gefur væntanlegu fræðslu- 
málaráði eftirfylgjandi bendingar i sam- 
bandi við starf þess: 

Á næsta ári munu skólarnir hafa 
flokkaðar (graded) lesbækur, svo nú 
geta börnin útskrifast bók úr bók eða 
bekk úr bekk á líkan hátt og í alþýðu- 
skólunum, og geta þannig fundið að 
þau eru á framfara vegi í íslensku 
námi sínu. 

(a) Æskilegt væri að fræðslumála- 
ráðið semdi námsskrá eða Programme 
of Studies fyrir hvert skóla ár og sendi 
öllum skólunum í byrjun skólaársins 


— skrá yfir það sem ætlast er til að 
börnin læri i hverjum bekk; hvaða 
bækur skuli lesnar; hvaða kvæði 
skuli læra; hvaða söngva skuli kenna; 
upplýsingar um það hvar hægt sé að 
útvega hitt og annað sem til kensl- 
unnar þarf; hvenær próf skuli haldin 
o. s. frv. 

(b) Æskilegt væri að halda árleg 
próf, munnleg og skrifleg, sérstaklega 
fyrir börnin í efri bekkunum og myndi 
fræðslumálaráðið semja verkefnin. Þá 
myndi það vekja áhuga, ef fræðslu- 
málaráð gæti stofnað til verðlauna 
fyrir þau börn sem ná hæstu einkunn 
í vissum bekkjum, svo sem 4, 8 og 11 
bekk. 

(c) Æskilegt væri að fræðslumála- 
ráðið sendi yfirlitsmann í heimsókn til 
hvers skóla á hverju ári, sem gæfi 
kennurum og foreldrum leiðbeiningar 
og stuðning í starfinu. 

(d) Þá myndi það vekja áhuga ef 
börnum, sem skara fram úr í skólun- 
um, væri boðið til Winnipeg um þing- 
tímann til þess að taka þátt í Þjóð- 
ræknisfélags samkomunni. 

4. Þingið hvetur deildir til þess að 
stofna unglingadeildir. 

25. febrúar 1943. 

Ingibjörg Jónsson 
Thorarinn Marvin 
Mrs. H. W. Sigurgeirson 
Mrs. J. E. Erickson 

Þá kom á þingið Einar Páll Jónsson 
ritstjóri Lögbergs og ávarpaði þingheim. 
Mintist hann hins nýlátna skálds Arnar 
Arnarsonar á íslandi og æskti þess að 
endaðri ræðu sinni að þingheimur risi 
á fætur og stæði um stund i djúpri þögn 
til virðingar við nafn hins látna vinar 
Vestur-íslendinga. Þetta var gert. — 
Fimta þingfundi slitið. 

SJÖTTI FUNDUR 

Sjötti þingfundur var settur kl. 2 e. h. 
25. febrúar í Goodtemplarahúsinu. 

Fundarbók fimta fundar lesin upp og 
samþykt í einu hljóði. 

Þar næst fóru fram kosningar embætt- 
ismanna. 

Útnefningarnefnd lýsti því yfir að 




146 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


núverandi ritari sæi sér ekki fært að 
taka endurkosningu sökum anna; að 
öðru leyti lagði hún til að nefndin yrði 
endurkosin; I stað núverandi ritara 
stakk útnefningarnefndin upp á J. J. 
Bíldfell. Kosningar fóru sem hér segir: 

1. Forseti, prófessor Richard Beck, end- 

urkosinn. 

2. Vara-forseti, séra V. J. Eylands, end- 

urkosinn. 

3. Ritari, J. J. Bíldfell. 

4. Vara-ritari, Mrs. E. P. Jónsson, end- 

urkosin. 

5. Féhirðir, Á. P. Jóhannson, endurkos- 

inn. 

6. Vara-féhirðir, Dr. S. E. Björnson, end- 

urkosinn. 

7. Fjármálaritari, Guðmann Levy, end- 

urkosinn. 

8. Vara-fjármálaritari, Sveinn Thor- 

valdson, endurkosinn. 

9. Skjalavörður, Ólafur Pétursson, end- 

urkosinn. 

I útnefningarnefnd voru þessir kjörnir: 
Guðmundur E. Eyford 
Hjálmar Gíslason 
Dr. S. J. Jóhannesson 

Hjálmar Gíslason las upp nefndarálit 
bókasafnsnefndarinnar. Var hún í 
þremur liðum. Fyrsti og þriðji liður 
voru samþyktir en öðrum lið vísað til 
fjármáianefndar. 

Bókasaínsnefndar álit 

1. Nefndin álítur að bókasafn félags- 
ins hafi verið vel starfrækt af deildinni 
Frón og leggur til að samningum við 
deildina sé haldið áfram. 

2. Á síðast liðnu ári hefir safninu lítið 
bætst af nýjum bókum, mest vegna 
þeirra örðugjeika sem nú eru á sam- 
göngum milli landa. Aðalfélagið lagði 
þó fram $100 til að kaupa nýjar bækur 
frá islandi og hafa bækur þegar verið 
pantaðar, en eru eigi komnar. Nefndin 
leggur til að félagið verji sömu upphæð 
til að kaupa bækur frá islandi á yfir- 
standandi ári. Samkvæmt skýrslu 
bókavarðar hafa 4,500 bækur verið lán- 
aðar út úr safninu síðast liðið ár. Má 
af því sjá að áhugi fyrir lestri íslenskra 
bóka er engu minni en áður. 


3. Ennfremur vill nefndin, að nýju, 
minna á, að æskilegt sé, að þegar is- 
lendingar sem búsettir eru viðsvegar í 
Ameríku og eiga yfir góðum bókum að 
ráða, en þurfa ekki lengur á að halda, 
sendi slikar bækur til bókasafns Þjóð- 
ræknisfélagsins, því til eflingar, en til 
varðveislu bókunum. 

Hjálmar Gíslason 
Árnj Brandson 
J. J. Bildfell 

Þá voru tekin fyrir ný mál. Sigurður 
Baldvinsson bar fram þá beiðni að 
framkvæmdarnefndin reyndi að fá 100 
uppdrætti af íslandi (kort). Nefndin 
lofaðist til að leita fyrir sér um þetta. 

Mr. Bardal frá Wynyard kvaddi sér 
hljóðs og gat þess að efnilegur islenskur 
piltur væri nú að læra söng í New 
York, Birgir Halldórsson að nafni. — 
Kvaðst hann hafa hugmynd um að hann 
mundi þurfa á einhverri aðstoð að halda 
fjárhagslega. Ritari gat þess að hann 
hefði i morgun fengið bréf frá móður 
Birgis; hafði hún heyrt ávæning af því 
að samskotaleitun mundi vera á ferðinni 
fyrir hann. En hún bað þess að því yrði 
hætt fyrir þá sök að Birgir væri betur 
staddur nú en hann hefði verið og þar að 
auki mundi Thor Thors aðalræðismaður 
í Washington vera í samningum við 
stjórnina á íslandi um það að veita hon- 
um einhvern talsverðan námsstyrk. Á. P. 
Jóhannson skýrði frá því að Grettir ræð- 
ismaður Jóhannson hefði skrifað kenn- 
ara Birgis til þess að vita hvernig námið 
gengi og hvernig hann kæmi sér þar 
eystra. Bað hann forseta að lesa bréf 
ræðismannsins og einnig svarið. Forseti 
gerði það. Var í svarinu framúrskarandi 
lofsorði lokið á Birgi bæði fyrir hæfi- 
leika hans og prúðmensku. Kvað Jó- 
hannson þetta mjög gleðilegt, ekki ein- 
ungis fyrir móður piltsins, heldur einnig 
fyrir alla íslendinga. Á. P. Jóhannson 
lagði til og Mr. Bardal studdi að málið 
sé lagt yfir til óákveðins tíma. Það var 
samþykt. 

Þá stóð Mr. M. Hjaltalín upp og vakti 
máls á því að í sinni bygð þætti það 
heppilegra að Þjóðræknisþingið væri 
haldið á sumrin. Mr. Hillman lagði til 


ÞINGTÍÐINDI 


147 


og J. Húnfjörð studdi að þessu máli sé 
vísað til framkvæmdarnefndar, og að 
það sé rætt heima fyrir í deildum þang- 
að til næsta þing komi saman. Samþykt. 

Þá talaði ritari um hið svonefnda 
Ingólfsmál; skýrði frá því að hann hefði 
útendað tíma sinn í hegningarhúsinu, en 
væri veikur af krabbameini. Hafði 
fangavörðurinn látið þá skoðun í ljós að 
Ingóifi mundi líða betur þar sem hann 
gæti séð landa sína. Lagði ritari til að 
félagið láti flytja hann til Winnipeg og 
kostaði hann þar á sjúkrahúsi meðan 
hann iifði, sem ekki gæti orðið lengi; 
kvaðst hann þegar hafa útvegað ágætis 
pláss handa honum ef til þess kæmi, 
fyrir sanngjarna borgun. Þessi tillaga 
var studd af A. B. Olson. J. J. Bíldfeli 
gerði þá breytingartillögu að læknir yrði 
tafarlaust fenginn til þess að skoða Ing- 
ólf, segja álit sitt um hann og ráðleggja 
nefndinni hvað heppilegast væri að 
gera. 1 ræðu, sem Mr. Bíldfell flutti 
með þessari tillögu fórust honum orð á 
þessa leið: “Þjóðræknisfélagið á ekki 
hinn svonefnda Ingólfssjóð, hefir aldrei 
átt hann og getur aldrei átt hann.” Mr. 
Marvin studdi tillögu Bíldfells, var hún 
borin upp og samþykt. 

Fjármálanefndin lagði til að $100.00 
fjárveitingu til “Fróns” fyrir bókakaup 
sé vísað til stjórnarnefndar, og hagi hún 
sér í því máli eftir þvi hvernig fjárhagur 
félagsins sé. Samþykt. Þá lagði Á. P. 
Jóhannson til og Mr. Hillman studdi að 
skýrsia fjármálanefndar sé samþykt í 
heild sinni. Það var samþykt. 

Séra V. J. Eylands lagði til og Mr. 
Marvin studdi að í minjasafnsnefnd séu 
þessir kosnir: 

Bergþór E. Johnson 
Davíð Björnsson 

Samþykt. 

Mr. Hillman lagði til og Mr. H. Hjalta- 
lín studdi að forseti útnefni þrjá menn í 
nefnd til þess að safna þjóðlegum fróð- 
leik. Álitið var að það heyrði til starfi 
minjanefndar. 

Grettir L. Jóhannson ræðismaður lagði 
til og Guðmann Levy studdi að leitað sé 
fyrir sér um það, hvort ríkisstjóri Islands 
og landstjóri Canada fengjust til þess að 


vera Honorary Patrons félagsins. Sam- 
þykt. 

prettir Jóhannson ræðismaður lagði 
til og Mr. Hillman studdi að forseta og 
ritara sé falið að svara þeim skeytum, 
sem þinginu hafa borist. Samþykt. 

Þess má geta að kl. 4 e. h. gaf forseti 
fundarhlé til þess að fólk gæti notið lík- 
amlegrar hressingar hjá kvenfólkinu í 
kjallaranum. Stóð sá fögnuður yfir um 
20 mínútur. 

Sjötta fundi þingsins slitið kl. 5.50 e.h. 


SJÖUNDI FUNDUR 


Sjöundi fundur þingsins var settur kl. 
10.30 e. h. í Goodtemplarahúsinu á eftir 
aðalsamkomu félagsins. Ákveðið var að 
lesa ekki fundargerð sjötta þingfundar, 
en fela það nefndinni. 

Þau tíðindi gerðust á þessum fundi að 
Grettir Jóhannson ræðismaður lýsti því 
yfir að hann hefði fengið skeyti frá Is- 
landi méð tilkynningu um það að þingið 
hefði veitt íslensku blöðunum Lögbergi 
og Heimskringlu sínar 10,000 krónurnar 

hvoru. _ 

Tilkynning 

Icelandic Consulate 
Winnipeg, Man. 

25. febrúar 1943 

Ritstjóri Heimskringlu 
Herra Stefán Einarsson, 

Winnipeg, Manitoba. 

Mér er 'það sérstök ánægja, að til- 
kynna yður, herra ritstjóri, að í kvöld 
barst mér eftirfylgjandi hraðskeyti frá 
utanríkisráðuneyti Islands: 


“FRÁ ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGINU TIL- 
KYNNIÐ HLUTAÐEIGANDI SAMÞYKT 
FJÁRLÖGUM 1943 TIU ÞÚSUND KRÓN- 
UR TIL LÖGBERGS SAMA TIL HEIMS- 
KRINGLU. 

Ministry of Foreign Affairs.” 


I tilefni af þessari höfðinglegu gjöf til 
vestur-íslensku vikublaðanna, flyt eg 
Heimskringlu árnaðaróskir um gifturíka 
framtíð. 

Virðingarfylst, 

Grettir Leo Jóhannson, 

ræðismaður 


Þá kallaði hann á E. P. Jónsson, rit- 
stjóra Lögbergs og afhenti honum í nafni 
stjórnarinnar á Islandi heiðursmerki 



148 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


Fálkaorðunnar með þeim ummælum að 
hann væri sæmdur þessum heiðri til 
viðurkenningar fyrir bókmentastþrf 
hans, blaðamensku og önnur störf hans 
í þágu íslands og íslensku þjóðarinnar. 
Gat hann þess að samskonar heiður hefði 
Stefán Einarsson ritstjóri Heimskringlu 
hlotið en, því miður, væri hann veikur og 
hefði því ekki getað mætt til þess að 
veita merkinu móttöku. Hafði ræðis- 
maðurinn heimsótt Stefán og afhent 
honum merkið þar. 

Bréf 

WINNIPEG PRESS CLUB 

Winnipeg, Man., Feb. 25, 1943 
G. L, Johannson. 

Icelandic Consul, 

Winnipeg. 

Dear Mr. Johannson: 

The executive and members of the 
Winnipeg Press Club beg your permis- 
sion to add their congratulations to two 
fellow-craftsmen, E. P. Johnson and S. 
Einarsson. 

The investiture of these men, editors 
respectively of the Lögberg Icelandic 
Weekly and of the Heimskringla, with 
the Royal Icelandic Order of the Falcon, 
reflects credit not alone on them but on 
the whole profession. 

The Press Club, therefore, is glad of 
the opportunity to join in tribute to two 
outstanding members of a racial group 
that has brought so much in eulture, in 
industry and in the democratic way of 
life to this Dominion. 

Yours truly, 

John M. Gordon, 

President. 

Fundurinn lét i ijósi ánægju sína yfir 
þessu með miklu lófaklappi. 

Þá reis upp séra V. J. Eylands og lagði 
það til í nafni stjórnarnefndarinnar að 
þeir Dr. B. J. Brandson og herra C. H. 
Thordarson vísindamaður í Chicago, séu 
gerðir heiðursmeðlimir félagsins. Flutti 
hann fagra og viðeigandi ræðu um þessa 
ágætismenn. Á. P. Jóhannson studdi 
tillöguna. Þá kallaði forseti á Dr. Brand- 
son og afhenti honum heiðursfélaga- 
skjalið með stuttri ræðu en einkar fag- 
urri. Dr. Brandson þakkaði heiðurinn 


og flutti stutta ræðu þar sem hann mælti 
fagurlega og lýsti því hversu miklu full- 
komnari islensk tunga væri öðrum mál- 
um sem hann þekti. Kvað hann það 
lýsa miklum breytingum að hann væri 
gerður heiðursfélagi Þjóðræknisfélags- 
ins, slíkt hefði ekki getað átt sér stað 
fyrir nokkrum árum; kvaðst hann end- 
urtaka þaklæti sitt. C. H. Thordarson 
var auðvitað ekki viðstaddur til þess að 
taka á móti heiðursskjalinu, en skeyti 
frá honum las Grettir Jóhannson ræðis- 
maður. 

Símskeyti til Þjóðrœknisfélagsins 

Green Bay, Wisc., Feb. 24 
Honorable Richard Beck, 

Icelandic National League, 

Winnipeg, Man. 

I feel deepest sense of gratitude from 
honor you have shown me in making me 
an honorary member of your progressive 
League. Sorry can’t be there. Have been 
working very hard day and night three 
years on new invention which may mean 
much in winning this war. Will be fin- 
ished soon. 

C. H. Thordarson 

Á. P. Jóhannson lagði til og J. J. Hún- 
fjörð studdi að ef eitthvað hefði gleymst, 
sem þingið hefði átt að afgreiða, þá sé 
það falið stjórnarnefndinni til fram- 
kvæmda. Samþykt. 

Samskota var leitað fyrir líknarsjóð 
Rússlands og námu þau um $50.00. 

Forseti þakkaði góða og greiða sam- 
vinnu; þakkaði fyrir áframhaldandi 
traust og virðingu sér tii handa auðsýnt 
með endurkosningu og þakkaði fyrir 
þann áhuga sem félagsfólk alment hefði 
sýnt á umliðnu ári og afstöðnu þingi; 
kvaðst hann vænta þess að ennþá meira 
yrði afrekað og ennþá meiri áhugi sýnd- 
ur næsta ár en hið umliðna, sérstaklega 
vegna þess að á næsta þingi yrði félagið 
25 ára. 

Þá var sungið af öllum “Eldgamla ísa- 
fold” og “God Save the King.” 

Að þvi búnu sagði forseti slitið tuttug- 
asta og fjórða ársþingi Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi. 

Richard Beck, forseti 

Sig. Júl. Jóhannesson, ritari 



iAUGLÝSINGAR 


Estgblished 1897—Incorporgted 1912 


Sveinn Thorvaldson, M.B.E., 

President 


L. A. Sigurdsson, M.D., 
Sec.-Treas. 


Sigurdsson Thorvaldson 

Company Limited 

■ -.. = GENERAL MERCHANTS - 


Head Office: Riverton, Manitoba, Canada 

Branches: Arborg and Hnausa, Manitoba 


BUILDERS’ SUPPLIES—Lumber Yards: Riverton & Arborg 


WHOLESALE MERCHANTS— 

Cigars, Cigarettes, Tobacco and Contectionery. 


Agents Imperial Oil Products 


We Write Fire and Auto Insurance 


Consult our managers regarding your buying problems 


‘Complete Retail Service' 


Phones: Riverton exchange 1—Arborg 1—Hnausa 51-14 










18 


iAUGLÝSINGAR 


K. SMIGELSKI 


S. E. BJORNSON, M.D. 

Barber Shop — Pool Room 


PHYSICIAN AND SURGEON 

Confectionery 


★ 

RIVERTON, MAN. 


Phones: 58 & 40 - ARBORG, Man. 



CENTRAL GARAGE 


ARBORG GARAGE 

K. Thorsteinson, prop. 

G.M.C. SALES and SERVICE 

Tires * Batteries. * General Repairs 

RIVERTON, MANITOBA 


ALMENNAR BILA AÐGERÐIR 
Umboðsmenn fyrir Chevrolet 
og Oldsmobile bila 

John Deere jarðyrkju verkfæri 

Eigandi: K. O. Einarsson 

Sími 4 ARBORG, MANITOBA 


ARBORG FARMERS CO-OP ASSN. LTD. 

GENERAL MERCHANTS 

Also Public Service freighting of Livestock and General Freight. 


DR. K. I. JOHNSON 

Lyfja og skurðlœknir 

• 

CENTRE STREET 
Talsími 37 

GIMLI — MANITOBA 


NORTH STAR CO-OP. CREAMERY 

ASSOCÍA 7 ION LIMITED 

ÁRBORG, MAN. 

Elsta Sameigna Rjómabú í Vestur-Canada. Stofnsett 1907. 
Starfrœkt af íslenskum bœndum. 

Stofnunin er orðin fræg fyrir hið ágæta “Arborg Quality” smjör, sem hún 
framleiðir. Enda hlotið framúrskarandi viðurkenningu á öllum helstu 
smjör-sýningum landsins, til margra ára. Stofnun þessi er óefað það lang 
arðvænlegasta og vinsælasta fyrirtæki, sem íslenskir bændur í Nýja 
íslandi eiga. 


GREETING ICELANDIC FRIENDS 

GIMLI TRANSFER 

See us about a Summer Cottage, 
also Ice and Wood, Taxicab 
Courteous Prompt Service 

Winnipeg Ph. 80 648 — Gimli Ph. 20 

1 4 " ' _ 


















National City, Calif. 

John S. Laxdal 

New Haven, Conn. 

Próf. Adolph B. Benson 
Yale University Libr. 

New Ulm, Minn. 

Hon. A. B. Gíslason 

Oak Terrace, Minn. 

Miss Hermanía Björnsson 

Philadelphia, Penn. 

Próf. Axel J. Uppvall 

Pt. Roberts, Wash. 

Lestrarfél. "Hafstjarnan” 
Árni S. Mýrdal 

Portland, Ore. 

Barði Skúlason 
Guðm. Thorsteinsson 

Poulsbo, Wash. 

Mrs. H. F. Kyle 


Rugby, N. Dak. 

Dr. A. G. Johnson 

Sacramento, Calif. 

E. M. Thorsteinsson 

Santa Barbara, Calif. 

Mrs. Rannveig Schmidt 

Seattle, Wash. 

Sveinn Árnason 
Mrs. Margrét J. Bene- 
dictsson 
B. J. Einarsson 
Mrs. Helga K. Sumar- 
liðason 

St. Paul, Minn. 

Minnesota Historical 
Society 

Thief River Falls, Minn. 

Rev. S. S. Ólafsson 

Twenty Nine Palms, Cal. 

Jóhannes Sveinsson 


Toppenish, Wash. 

Mrs. Bergþóra Benedict- 
son 

Upham, N. Dak. 

E. J. Breiðfjörð 
Mrs. George Freeman 

Urbana, III. 

Próf. Sveinbjörn Johnson 

Virginia, Minn. 

Magnús Magnússon 

Washington, D. C. 

Mrs. Mekkin S. Perkin 
Þórhallur Ásgeirsson 
John M. Echols 
Leifur Magnússon 
Hinrik Björnsson 

Williamsburg, Va. 

Próf. Jess H. Jackson 


Lakeside Trading Company 

Versla með allskonar nauðsynjavörur, svo sem matvöru, 
klæðnað, skófatnað, járnvöru, leirtau, mjöl, fóðurbætir, 
timbur, gasolene, o. fl. — Leitið til vor eftir því sem þér 
þarfnist. 

SÍMI 8 :: :: GIMLI, MAN. 


COMO HOTEL 

Herbergi leigð fyrir dag, viku og mánuð 
Fyrirtaks máltíðir jafnframt seldar 
Baðklefar og heitt vatn. ★ Lipur afgreiðsla. 


H. DOUGLOSKI, eigandi 
Gimli, Manitoba 





20 


AUGLÝSINGAR 



Town of Selkirk, Manitoba 

On this Twenty-fifth Anniversary of The Icelandic 
National League, we send our sincere greetings to 
Icelanders here and abroad, on behalf of the resi- 
dents and Council of Selkirk, Man. 

W. BERRISFORD, H. M. OUTHWAITE, 

Mayor Secretary-Treasurer 



STEFANSON’S (iROCERY 
& CONFECTIONERY 

í’hone 65 

SELKIRK — MANITOBA 

Cor. Jeraima & Dufferin Ave. 


R. C. A. 

DRY GOODS STORE 

Owned and operated bý 

Spencer W. Kennedy 

SELKIRK :: MANITOBA 

. 


D. G. ROSS 

B.A., M.D., C.M. 

Líkskoðunar-læknir innan Mani-> 
toba. 

Skrifstofa á heimilinu við horaið á 
CHRISTIE AVE. og EVELINE St. 
SELKIRK, MAN. 

Sími 28 


Gilhuly’s Drug Store 

Druggists and Stationers 

"The Rexall Store" 

Phone 100 Selkirk, Man. 




DR. E. JOHNSON 

EVELINE ST. 

Sími 26 

SELKIRK - MANITOBA 


Thomas P. Hillhouse 

B.A., LL.B. 

Barrister, Solicitor & Notary 

Selkirk, Manitoba 




MERCHANTS HOTEL 

SELKIRK, MAN. 

“A HOME AWAY FROM HOME” 

Special Chicken Dinner Every Sunday 

J. Finlan, Manager 





















5. DEILDIR 

"Báran" 

Mountain, N. Dak. 

Jóhannes Anderson 
Kristinn Árman 
Ásgrímur M. Ásgrímsson 
H. Ásgrímsson 
John Askdal 
Próf. Richard Beck 
Mrs. Richard Beck 
Alli Bjarnason 
Herman Bjarnason 
B. T. Björnson 
Hannes Björnson 
Halldór Björnson 
Helgi Björnson 
Björn Eastman 

F. M. Einarson 
J. J. Einarson 
Jón M. Einarson 
Málmfríður G. Einarson 
Einar G. Eirikson 
J. J. Erlendson 
Helgi Finnson 
Mrs. Kristinn Goodman 
Th. Goodman 
Mrs. Anna Grimson 


Franklin Grímson 
Guðm Grímson, dómari 
H. B. Grímson 
Dagbjartur Guðbjartson 
John Gudman 

A. A. Guðmundson 

B. S. Guðmundson 

C. S. Guðmundson 

G. Guðmundson 
Sigmundur Guðmundson 

V. G. Guðmundson 

G. T. Gunnarson 
Jóhann G. Hall 
John Hannesson 
Valdimar Hannesson 
T. V. Hansson 

Ben Helgason 
Joe Hillman 
J. P. Hillman 
Stone Hillman 

W. G. Hillman 

H. F. Hjaltalín 
S. T. Hjaltalín 
John Hjörtson 
Chr. Indriðason 
Stefán Indriðason 
Hanna Jóhannes 
Helgi Johnson 


John E. Johnson 
John H. Johnson 
Oli G. Johnson 
Neis Johnson 
S. K. Johnson 
Sylvia Johnson 
Símon S. Johnson 
Sveinn Johnson 
Guðm. J. Jónasson 
Magnús Jónasson 
Steingrímur Jónsson 
Hannes Kristjánsson 
Kristján Kristjánsson 
Kristján G. Kristjánsson 
Thora Kristjánson 
Helgi Laxdal 
Sigmundur Laxdal 
G. A. Leifur 
Alli Magnússon 
Stefán Melsted 
Marta Mýrdal 
Steini Mýrdal 
Jóhann Oddson 
Haraldur Ölafson 
J. K. Ólafson 
S. F. Ólafson 
B. F. Olgeirson 
Tryggvi Paulson 


Phone 202 


D. .T. LINDAL 

J. M. GILBART 
FUNERAL HOME 


Ford Sales and Service—Gas and Oil 
Farm Implements 

★ 

SELKIRK, MAN. 


LUNDAR — MANITOBA 




W. J. EASTON, M.D. 


K. JOHNSON 

LYFJA og SKURÐLÆKNXR 


UNITED STORES LIMITED 

Sími 144 


Individually Owned But Operated 

As A Chain 

Dominion Bank Building 
SELKIRK, MA.N. 


LUNDAR — MANITOBA 


HOOKERS LUMBER YARD 

SELKIRK, MAN. 

ALL LUMBER AND BUILDING MATERIAL 
COAL, COKE AND FUEL WOOD 

PHONE 74 — THE LUMBER NUMBER 
















22 


iAUGLÝSINGAR 


LUNDAR CAFE 


DR. G. PAULSON 

Meals, Light Lunches, 
Tobaccos, Cigarettes 


Viðtalsstaðir: 

★ 


LUNDAR og ERIKSDALE 

LUNDAR, MAN. 


Manitoba 


BRECKMAN BROS. 

Dry Goods, Clothing, Boots & Shoes 
LUMBER, SASH & DOORS 
Crockery, Hardware, Groceries, 
Flour & Feed 

LUNDAR, MAN. 


CHRIS HALLDORSON 

ERIKSDALE, MAN. 

★ 

Agent Confederation Life Assn. 
and 

Dealer in Ford Cars and Tractors 


B. & B. MEAT MARKET 

Versla með alskonar kjöt, 
fisk og fugla. 

C. Björnsson og J. Bergthórsson 

LUNDAR, MAN. 


CONGRATULATIONS 

On The 25th Anniversary 
Of The- “TIMARIT” 

FROM S. SIGURDSSON 
President Of The 

ALBERTA FURNITURE CO. LTD. 
Calgary, Alberta 


Compliments of the 

LUNDAR BAKERY 

The Home of the Bread that made 
Mother Quit Baking! 

A. V. OLSON, Proprietor 


O. HALLSON 

General Merchant 
ERIKSDALE, MAN. 

Alúðar kveðja til allra Islendinga 
nær og fjær. 

Þegar þið komið til Eriksdale, Man., 
vona eg að þið gerið mér þá ánægju 
að líta inn til mín. 


LUNDAR TRANSFER 

Daily Service 
To and From Winnipeg 

★ 

L. Danielson, Prop. Lundar, Man. 
























FÉLAGATAL 1943 


23 


Bjarni Peturson 
Joe Peterson 
Oskar W. Peterson 
Ragnar H. Ragnar 
Helgi Reykdal 
Magnea Sigfússon 
Séra H. Sigmar 
Emil Sigurðsson 
W. M. Sigurðson 
Fred Snowfield 
Magnús Snowfield 
Steindór Snydal 
Björn Stefánson 

S. T. Steinólfsson 
M. A. Thorfinnson 
Hjalti B. Thorfinnson 
Snorri M. Thorfinnson 
Th. Thorfinnson 

T. S. Thorfinnson 
Gamalíel Thorleifson 
Próf. Thomas Thorleifson 
O. K. Thorsteinson 

T. M. Thorsteinson 
Thorbergur Thorvardsson 
Hannes Walter 


"Frón" 

Winnipeg, Man. 

Sigtryggur Ágústsson 
Hannes Anderson 
Halldór Árnason frá 
Höfnum 

Mrs. S. Árnason 
Jochum Ásgeirsson 
Mrs. Jochum Ásgeirsson 
Jón Ásgeirsson 
Mrs. Oddný Ásgeirsson 
Dr. Kristján Austman 
Mrs. Kristján Austman 
Dr. Kristján J. Backman 
Mrs. Kr. J. Backman 
Mrs. Salóme Backman 
Gunnar Baldvinsson 
Mrs. Sylvia Barber 
Arinbjörn S. Bardal 
Jóh. Beck 

Mrs. Vigfúsína Beck 
S. Benjamínsson 
Rafnkell Bergson 
Gísli Bergvinsson 


Þorkell Bergvinsson 
Guðm. M. Bjarnason 
H. Bjarnason 
Mrs. Ingibj. Bjarnason 
Ólafur Bjarnason 
P. K. Bjarnason 
Sigurður Bjarnason 
Miss Sæunn Bjarnason 
Andrés J. Björnsson 
Davíð Björnsson 
Mrs. Lárus Björnsson 
Hjörtur Brandson 
Magnús Brandson 
Gunnar Brynjólfsson 
Mrs. Ingibjörg Butler 
Mrs. Anna Cameron 
Sigurjón Christophersson 
Hjálmur Danielsson 
Mrs. Hólmfr. Daníelsson 
Mrs. G. Davidson 
Mrs. Ragnh. Davidson 
Mrs. S. W. Edinger 
Árni G. Eggertsson, K.C. 
Mrs. Guðlaug Eggertson 
Baldvin Einarsson 
Mrs. Baldvin Einarsson 


LUNDAR HOTEL 

A Home Away From Home—Hunter's Paradise 

G. Murphy, Prop. LUNDAR, MAN. 


E. B. JOHNSON 

GENERAL MERCHANT 
Dealer in Horses, Cattle, Hay and Fish 

PHONE: OAK POINT OAK POINT, MAN. 



J. T. ARNASON 

General Merchant 


OAK POINT 

★ ★ 

MANITOBA 


MAPLE LEAF CREAMERY 

Manufacturers of 
HIGH GRADE BUTTER 

LUNDAR :: :: MANITOBA 







24 


AUGLÝSINGAR 


“Þú þarft ekki að hugsa þig lengi um hvar þú átt að kaupa mjólk, ef 
þú vilt fá þá bestu sem völ er á,” sagði kona ein er kaupir mjólk í 
stórum stíl, og bætir við: “Eg hefi reynt mjólk frá öllum mjólkursöl- 
um, en hún er lang best hjá— 

MODERN DAIRIES 

þeir selja rjóima og smjör. Reyndu þá og vittu hvemig fer.” 


SIMI 201101 


ModernDairie* 

1 I__LLMITED - 



Símið eftir 


City Dairy Vörum 


87 647 


ROYAL DAIRY 

Walter Van Wallegham Winnipeg, Man. 

Everyone knows the reputation Icelanders have for 
making wonderful Coffee 

SUCH COFFEE DESERVES THE FINEST CREAM 

ROYAL DAIRY’S CREAM 

Phone 45 908 808 Cambridge St. 


CRESCENT CREAMERY 

COMPANY LIMITED 

WINNIPEG, MAN. 

Hafa verslað með fyrsta flokks mjólkurvörur í meir en 39 ár 


MJÓLK 


RJÓMA 


SMJÖR 


ÍS-RJÓMA 


Símið 37 101 



























FÉLAGATAL 1943 


25 


,Jón Einarsson 
Stefán Einarsson 
Sigurður Einarsson 
Leifur Ellison 
Gunnar Erlendson 
Mrs. Kr. Erlendson 
Mrs. Kristín Eyjólfsson 
Miss V. Eyjólfsson 
Guðm. E. Eyford 
Guttormur Finnbogason 
Mrs. St. Finnbogason 
Bjarni Finnsson 
Mrs. L. E. Freeman 
Mrs. G. Gillies 
Mrs. A. Gíslason 
Mrs. Hallbera Gíslason 
Hjálmar Gislason 
Mrs. Jóna Gíslason 
Ásgeir Guðjohnsen 
Gunnar Guðmundson 
Jón G. Gunnarsson 
Mrs. Guðr. Agnes Gunn- 
laugsson 
Miss Elin Hall 
Mrs. Anna Halldórsson 
Halldór Halldórsson 
John Halldórsson 
Mrs. Ásta Hallson 
Páll Hallson 
Karl Hansson 
Thorleifur Hansson 
Einar Haralds 


Mrs. Oddný Helgason 
Finnbogi Hjálmarsson 
Mrs. Guðm. Ingjaldson 
Miss Sigríður Jakobsson 
Steindór Jakobsson 
Ásmundur P. Jóhannson 
Mrs. Ásm. P. Jóhannson 
Gunnlaugur Jóhannson 
Mrs. Gunnl. Jóhannson 
Gunnl. F. Jóhannson 
Mrs. Guðr. Jóhannson 
Grettir Leo Jóhannson 
K. W. Jóhannson 

J. W. Jóhannson 
Stefán Jóhannsson 

Mrs. Ásdís Jóhannesson 
Mrs. J. Jóhannesson 
B. E. Johnson 
Mrs. B. E. Johnson 
Björg Johnson 
Einar P. Jónsson 
Mrs. Einar P. Jónsson 
Gísli Jónsson 
Mrs. Guðrún Johnson 
Mrs. Henrietta Johnson 
Helgi Johnson 

K. H. Johnson 
Magnús Johnson 

Mrs. Oddfríður Johnson 
Simon Johnson 
S. Johnson 
Þorl. Johnson 


Mrs. Þórdís Johnson 
Karl Jónasson 
Snorri Jónasson 
■Tón Jónatansson 
Friðrik Kristjánsson 
Miss Hlaðgerður Kristj-' 
ánsson 

Jakob F. Kristjánsson 
Mrs. Jakob F. Kristjáns- 
son 

Lúðvík Kristjánsson 
Kristján Kristjánsson 
H. V. Lárusson 
Guðmann Levy 
Mrs. Margrét Levy 
Hannes J. Líndal 
Mrs. Hannes J, Líndal 
Jón Líndal 
Mrs. Una Th. Líndal 
Mrs. Svafa S. Lindal 
Judge W. J. Lindal 
Mrs. J. McAfee 
Agnar Magnússon 
Ari G. Magnússon 
Böðvar Magnússon 
Guðmundur Magnússon 
Jóhann Magnússon 
Jón Magnússon 
Magnús Magnússon 
Magnús E. Magnússon 
Ólafur Magnússon 


Canadian Fish Producers LM. 

Kaupa og flytja út nýan og frosinn fisk. Viðskifta 
er óskað alstaðar frá í Manitoba og Saskatchewan. 

J. H. PAGE, ráðsmaður 

Office phone 86 651 

Res. phone 73 917 311 Chambers St. 

Winnipeg, Manitoba 


Office Phone 96 306—96 307 

VIKING FISHERIES I. td. 

Wholesale and Commission Dealers in Fresh and Frozen Fish 

★ 


301 Great West Permanent Bldg. 


WINNIPEG, MAN. 







26 


AUGLÝSIN GAR 


Phones 96 177—96 176 

SELKIRK FISHERIES Ltd. 

WHOLESALE DISTRIBUTORS OF 
FRESH AND FROZEN FISH 

228 Curry Bldg. — Winnipeg, Man. 


GREETINGS 

Northern Lake Fisheries 
Co. Ltd. 

L. BLAND, Manager 

400 LOMBARD BUILDING 
Phone 97 336 


G. F. JONASSON, Pres. & Man. Dir. 


S. M. BACKMAN, Sec.Treas. 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 

Wholesale Distributors of FRESH & FROZEN FISH 


PERFECTION NET & TWINE COMPANY 


Phone 95 227 


WINNIPEG, MANITOBA 


325 Main Street 


COMPLIMENTS OF 

BOOTH FISHERIES CANADIAN CO. LTD. 

804 Trust & Loan Bldg. Winnipeg, Man. 


DANGERFIELD HOTELS 

"Aglow with Friendliness" 

LELAND HOTEL 

McLAREN HOTEL 

CLARENDON HOTEL 

JAS. DANGERFIELD WINNIPEG, MAN. FRED DANGERFIELD 


GUNDRY.PYMORE LIMITED 


300 years experience as net and line makers 
60 VICTORIA ST., WINNIPEG, MAN. 

Agent: T. R. THORVALDSON — Plhone 98 211 
Your patronage will be appreciated 












FÉLAGATAL 1943 


27 


Miss Steinunn Magnús- 
son 

Jón Markússon 
Loftur Mathews 
Mrs. S. Nordal 
J. H. Norman 
Mrs. Sigurður Oddleifs- 
son 

Mrs. Ásta Oddson 
Mrs. Sesselja Oddson 
Sveinn Oddsson 
Valgarður Oddsson 
Mrs. Anna Ólafsson 


Jón Ólafsson 
Mrs. Th. Ólafsson 
Tryggvi J. Oleson 
Mrs. Vilborg Oliver 
A. B. Olson 
N. Ottenson 
Mrs. Gróa Pálmason 
Sveinn Pálmason 
P. S. Pálsson 
Mrs. P. S. Pálsson 
Miss Stefanía Pálsson 
Mrs. A. Paulson 
Hannes Pétursson 


Mrs. Jóhanna Pétursson 
Ólafur Pétursson 
Séra Philip M. Pétursson 
Mrs. Hólmfr. Pétursson 
Miss Margrét Pétursson 
Ólafur Pétursson Jr. 

Pétur Jónas Pétursson 
Thorvaldur Pétursson 
Jóhann Sigmundsson 
Mrs. Jóhann Sigmunds- 
son 

Mrs. Kristín Sigurðsson 
Eiríkur H. Sigurðsson 


ARMSTRONG GIMLI FISHERIES LTD. 


807 GREAT WEST PERMANENT BLDG. 

Winnipeg, Man. 

C. E. FINLEY, 
Manager 

THORI ELLISON, Gimli, Man. 

District Representative 


MANITOBA FISHERIES LIMITED 

Producers and Wholesale Distributors of 
FRESH AND FROZEN FISH 

I. Bercovitch, Manager Head Office and Warehouse 

Winnipeg, Manitoba 303 Owena Street 


Hugheilar árnaðaróskir til íslendinga á 25. ára afmœli 
Þjóðrœknisfélagsins. 

★ 


The Drummondville Cotton Co. Ltd. 

55 ARTHUR ST. Phone 21 020 WINNIPEG, MAN. 

* 

The Largest Manufacturers of Oamimercial Fishing 
Equipmíent in Canada. 

★ 

BLUENOSE BRAND 

HUGH L. HANNESSON, ráðsmaður 











28 


'AUGLÝSINGAR 



g>. iParbal 

Ú TFARARSTOFA 

Stofnuð 1894 



TALSÍMAR 

86 607 og 86 608 



Winnipegy Manitoba 







FÉLAGATAL 1943 


29 


Mrs. Jódís Sigurðsson 
Miss Guðbjörg Sigurðs- 
son 

Guðm. Sigurðsson 
Mrs. Guðrún Sigurðsson 
Halldór Sigurðsson 
Mrs. Regina Sigurðsson 
Mrs. Sigríður Sigurðsson 
Mrs. Sigurþór Sigurðsson 
Sigurbjörn Sigurjónsson 
Hreiðar Skaftfeld 
Mrs. A. N. Sommerville 
Mrs. Thórður Sólmunds. 
Björn Stefánsson 
Guðm. A. Stefánsson 
Gunnbjörn Stefánsson 
Ragnar A. Stefánsson 
Guðm. Strandberg 
Eyjólfur Sveinsson 
Hans Sveinsson 
Mrs. Hans Sveinsson 
Mrs. Ovída Sveinsson 
J. J. Swanson 
Mrs. Guðfinna Sölvason 
Mrs. Ágúst Sædal 
Einar Thompson 
Miss Solveig Thompson 
Mrs. Th. Thorarinson 
Eiríkur Thorbergsson 
Thorbergur Thorbergson 
Guðm. Thordarson 


Mrs. Þorgerður Thordar- 
son 

Páll Thorgrímsson 
Fred Thorkelsson 
Soffonías Thorkelsson 
Mrs. Jóhanna Thorkels- 
son 

Sigurjón Thorkelsson 
Carl Thorláksson 
Dr. P. H. T. Thorláksson 
J. B. Thorleifsson 
E. Thorsteinsson 
Mrs. Guðrún Thorsteins- 
son 

Mrs. S. Thorsteinsson 
Mrs. Þ. Þ. Þorsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
Örn Thorsteinsson 
Jónas Thorvardarson 
Mrs. S. Vigfússon 
J. J. Vopni 
Mrs. P. Westdal 


"Iðunn" 
Leslie, Sask. 

Stefán Anderson 
Helgi Árnason 
Rósmundur Árnason 
J. M. Austmann 
Björn Axfjörð 


Bergþór Björnsson 
Skúli Björnsson 
Kristján Erlendson 
Gabríel Gabríelson 
O. Gíslason 
Páll Guðmundson 
Þorsteinn Guðmundson 
Mrs. G. Halldórsson 
Stefán Helgason 
Jón Jóhannson 
Páll Magnússon 
Jón Ólafson 
Sigbjörn Sigbjörnson 
Jóhann Sigbjörnson 
H. G. Sigurðson 
Guðmundur Stefánsson 
H. Thorsteinson 

Deildin ó Gimli, Man. 

Th. Magnússon 
Mrs. Óli Kárdal 
G. H. Thorkelsson 
Sveinbjörn Valgarðsson 
Arthur Bristow 
Dr. K. I. Johnson 
Dr. Ágúst Ingimundsson 
Elías Ölafsson 
Ágúst Thorkelsson 
Mrs. Ágúst Thorkelsson 
Árni Björnsson 
Hallgrímur Austman 


D rj' THEATRE 

IY vy MZj Phone 23 569 

SARGENT AND ARLINGTON 

W. A. ARMSTRONG-TAYLOR, Manager 

★ ★ ★ 

WONDERLAND 

SARGENT AND SHERBROOK 

S. H. LARSON, Manager 





30 


AUGLÝSINGAR 


SASKATCHEWAN STJÓRNIN 

HEFIR BÓKASAFN SEM ER í SAMBANDI VIÐ 

The Bureau of Publication 

Að undanteknum 50^, sem er verð bókaskrárinnar, er þetta 
bókasafn öldungis frítt öllum íbúum fylkisins, þeim sem 
ekki geta notað sér hin þrjú bókasöfn borgarinnar. — 
Bækurnar eru senda hlutaðeigendum með pósti. 

Fimta útgáfan af þessari bókaskrá er nú til reiðu þeim sem 
vilja notfæra sér þetta boð. Um 15,000 eintök eru skrá- 
sett þar, og eru nöfn allra bókanna prentuð, þeim til hægð- 
arauka, sem vilja velja vissar bækur. 

BUREAU OF PUBLICATIONS 

HON. W. F. KERR, S. J. LATTA, 

Commissioner in Charge Commissioner 


UNITED GRAIH GROWERSI? 

530 kornlyftur út um sveitir í Manitoba, Saiskatchiewan 

og Alberta 

Hafnarkornlyftur í Port Arthur, Vanoouver og Victoria 
Aðalskrifstofa 

HAMILTON BLDG.. WINNIPEG 


FEDERAL GRAIN LIMITED 

FUEL DEPARTMENT 

COAL ★ COKE ★ WOOD 

Yard: Logan <S McPhillips- 
Office: 809 Grain Exchange—Phone 96 469 






FÉLAGATAL 1943 


31 


Guðmundur Elíasson 
Jóhann Sæmundsson 
Lárus Nordal 
Mrs. Gunnl. F. Bergman 
Miss J. Kristín Johnson 
S. Th. Kristjánsson 
Harald Bjarnason 
Hrólfur Sigurðsson 
J. K. Laxdal 
Mrs. Guðrún Thompson 
Guðrún Stevens 
Baldur Jónasson 
Miss Sigurbjörg J. Stef- 
ánsson 

Miss Rose Magnússon 
Pálmi Lárusson 
Guðni Thorsteinsson 
John H. Stevens 
Benedikt Lárusson 
Mrs. Benedikt Lárusson 
Mrs. J. B. Johnson 
Sigurður Thordarson 
Mrs. Sigurður Thordarson 
Mrs. Elin Kristjánsson 
Kristinn Johnson 
Ingólfur N. Bjarnason 
Árni Gottskálksson 
Mrs. Ingólfur N. Bjarna- 
son 


W. J. Arason 
Mrs. W. J. Arason 
Þórður Isfjörð 
Mrs. Lawrenee Stevens 
Sigmundur J. Johnson 
Sveinn Geirhólm 
Mrs. Dorothea Helgason 
Mrs. Lauga Pétursson 
Óli Thorsteinsson 
Miss Magnúsína Hall- 
dórsson 

Mrs. Lára Tergesen 
Mrs. J. Jakobsson 
Mrs. Anna Jónasson 
Mrs. Hilda Shaw 
Miss Sigurbjörg Stefáns- 
son 

Mrs. Anna Jósephsson 
Mrs. Norman Stevens 
J. K. Jónasson 
G. E. Narfason 
Mrs. Clifford Stevens 
Mrs. Bergþór Thordarson 
Jón Helgason 
Mrs. Hallgr. Sigurdson 
Hallgrímur Sigurdson 
Mrs. Guðveig Egilsson 
Egill Egilsson 
Árni Jónsson 


E. O. Markússon 

Mrs. Capitola Stefánson 
Mrs. Hermína Jacobson 
Mrs. Oddný Sigurdson 

Áður tilheyra Þjóðrækn- 
isfélaginu 

Mrs. C. L. Chiswell 
Finnur Einarsson 
Guðmundur Fjeldsted 

F. Frímansson 
Grímur S. Grímsson 
Ásdís Henriksson 

B. J. Johnson 
Óli N. Kárdal 
Lestrarfélag Gimli 
Magnús Sigurðsson frá 
Storð 

Sigurður Sigurðsson 
Thórður Thórðarson 
Robert Tergesen 

"ísafold" 
Riverton, Man. 

Heiðursfélagi 

Guttormur J. Guttorms- 
son 


CITY LUMBER & FUEL YARDS LIMITED 

Sími 57 366 

618 DUFFERIN AVE., WINNIPEG, MAN. 


Est. 1882 Inc. 1914 

D. D. WOOD & SONS, LIMITED 

Dealers In BUILDING MATERIAL, COAL <S COKE 

Office & Yard: Cor. Ross & Arlington Phone 87 308 

"Warming Winnipeg Homes Since 82" 


Capital Coal Company Ltd. 

246 SOMERSET BLDG. SÍMI 24 512 

★ 

Besta tegund kola til heima notkunar og gufukol. 

★ 

Geymd í þéttheldum byrgjum til varnar snjó og regni. 







32 


AUGLÝSINGAR 


Dependable Fuels ... 


Volunteer Pocahontas Coal 
Elkhorn 
Briquettes 
Alberta Coals 
Saskatchewan Lignite 

t 

JUBILEE COAL 

COMPANY LIMITED 

Corydon and Osborne 

★ 


Telephone 42 871 







FÉLAGATAL 1943 


33 


Félagar 

T. L. Hallgrímsson 
Stefán Eyjólfson 
O. C. Ólafson 
Sveinn Magnússon 
Gunnlaugur Pálsson 
S. L. Thorvaldson 
Pétur Jónsson 
Friðrik P. Sigurðsson 
Ólafur Jónasson 
Mrs. Lára Eyjólfsson 
Sveinn Thorvaldson, 
M.B.E. 

Mrs. Kristín Thorvaldson 
F. V. Benedictson 
Mrs. Kristín Benedictson 
Marinó Elíasson 
Anna Lárusson 
Mrs. Margrét Thorberg- 
son 

Lilja M. Eyjólfson 


Gestur Vídal 
Árni Brandson 
Gísli Sigmundson 
Guðbergur Sigurðsson 
Séra Eyjólfur J. Melan 
Jón Sigvaldason 
Leifur Pálsson 
Hafsteinn Jónsson 
Guðjón Jóhannesson 
Anna H. Árnason 
Gísli Einarson 
Albert Guðjónson 
Th. V. Jónsson 
Jósteinn Jónasson 
S. R. Sigurðson 
S. V. Sigurðson 
S. H. Jóhannesson 
Mrs. Guðleif Jóhannesson 
Baldvin Baldvinson 
Einar A. Johnson 
Marianne Renaud 
Laura Thorvaldson 


Börn og unglingar 

Jónas Melan 
Elma Johnson 
Anna Clair Benedictson 
Irene Thorvaldson 
Violet Thorvaldson 
Christine Ólafson 
Raymond Benedictson 
Anna Björnson 
Helen Cairns 
Marjorie Doll 
Fern Hallsson 
Mae Magnússon 
Alice Magnússon 
Elva Ólafson 
Elin Sigurðsson 
Helgi Sigurðsson 
Margaret Sigvaldason 
Sylvia Sigvaldason 
Inga Vigfússon 



FREiOHT 


Long Distance 
Hauling 


r MOVING^ 

Furniture, Pianos, Etc 


To and From 


A Complete Moving Service 

PHONE 


VARIOUS 

POINTS 


OUR CHARGES 
ARE MODERATE 


42*844 


BIGGAR BROS. 

425 Gertrude Ave. 







34 


iAUGLÝSINGAR 


Björnsson’s Book Store 
and Bindery 

702 SARGENT AVENUE 

New Books (Icelandic & English) 
School Books (Second Hand) 
Lending Library — School Supplies 
Stationery 

Bookbinding and Stamping in Gold 
and Silver 


8 Phone 87 249 

Rubber Stamps 
Stencils - Seals 
Celluloid Buttons 

s 0 bjerring 

Canadian Stamp Co. 

324 SMITH ST., WINNIPEG 


J. ASGEIRSSON Phone 36 756 

Ste. 6-590 Victor St., Winnipeg 


Kveöjur fra— 


McDON ALD-DURE 
LITMBER CO. LTD. 

“Sama verð á einni fjöl 
og vagnhleðslu” 

Sími 37 065 

812 WALL ST., WINNIPEG 


HOME SECURITIES Ltd. 

468 Main St., Winnipeg 


REALTORS 


Leo E. Johnson, A.I.I.A., Pres. & Mgr. 
Phone: Bus. 23 377 — Res. 39 433 


Haldór Haldórson 

BYGGLNGAMEISTARI 

Skrifstofa: 23 Music & Arts Bldg. 
Broadway Ave. 

Winnipeg, Man. 

Simi 21455 


The Winnipeg Realty 
Company 

235 SOMERSET BLDG. 
Winnipeg 

Annast allskonar fasteignasölu 
og eldsábyrgðir. 

HALLDÓR JOHNSON 
Simi 23 249 Sími 37 346 


“VARIETY SHOPPE” 

630 Notre Dame Ave. — 697 Sargent 
DRY GOODS 

Silk Lingerie — Dresses — Hosiery 
Mens Accessories — Childrens Wear 
Novelties — Toys & China 

Prop. Lovisa Bergman 


Baldwin’s Service Station 

MARYLAND & SARGENT 
Winnipeg 

Annast aðgerðir á bílum. 

Sími 37 553 J. Baldwin, eigandi 


COODMAN & CO. 

Tinsmíðar og hitunaróhöld 

832 NOTRE DAME AVE. 

SÍMI 28 847 
Heimasími 87 026 

Alskonar viðar-furnaces, gömlum og 
nýjum sérstakur gaumur gefinn. 

W. Watkins 



















FÉLAGATAL 1943 


35 


Guðrún Vigfússon 
Gloria Wood. 

Sólveig Anderson 
Dorothy Jóhannesson 
Sesselja Jóhannesson 
Kristján Jóhannesson 
Laurence Johnson 
Lillian Árnason 


"ísland" 

Brown, Man. 

Óli Björnsson 
J. S. Gillis 
Ragnar Gillis 
Andy Gíslason 
J. M. Gíslason 
Lárus Gíslason 
Th. J. Gíslason 
Mrs. Th. J. Gíslason 
Leonard Helgason 
.Tóhannes H. Húnfjörð 
J. J. Húnfjörð 


J. B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 
Halldór Johnson 
Miss Ólöf Johnson 
Sæunn Kristjánsson 
Óli Líndal 
Mrs. Fríða Líndal 
I. M. Ölafsson 
Sigurður Ólafsson 
ólafur J. ólafsson 
W. Ólafsson 
Jónatan Thómasson 
Thomas Thomasson 

Deildin í Argyle, Man. 

Mrs. B. K. Jónsson 
Mrs. H. C. Josephsson 
Mrs. C. Norman 
Guðm. Lambertson 
G. S. Johnson 
B. S. Johnson 
Rev. E. H. Fáfnis 
Paul S. Johnson 
G. J. Oleson 


Mrs. G- J- Oleson 
Mrs. Á. Pálsson 
Jónas Helgason 
Peter Christopherson 
J. K. Sigurðsson 
Jóhann Johnson 
Mrs. Jóhann Johnson 
Tryggvi Johnson 
Mrs. Tryggvi Johnson 
Carl D. Thorsteinsson 

Áður i Þjóðræknis- 
félaginu 

Séra E. H. Fáfnis 

F. Frederickson 
Guðm. Lambertson 
P. A. Anderson 

Óli Ólafsson 
Ingi Helgason 
B. S. Johnson 
Mrs. Inga Storm 

G. S. Johnson 
I-Ians Jónsson 
A. E. Johnson 


1 

Compliments to the 

ICELANDIC NATIONAL LEAGUE 

from 

A FRIEND 


DR. A. BLONDAL 

602 Medical Arts Bldg. 

Talsími 22 296 

Stundar sérstaklega kven-sjúk- 
dóma og barnasjúkdóma 

Að hitta kl. 10-12 f.h. og 3-5 eJi. 

108 Chataway Blvd. Sími 61 023 



Drs. H. R. & H. W. Tweed 

Tarmlæknar 


J. G. SNIDAL, L.G.S. 

Tannlœknir 

406-8 Toronto GeneraJ Trusts Bldg. 
Oor. Portage Ave. og Smith St. 

Sími 26 545 Winnipeg, Man. 

Að hitta í Árborg, Man. 


▲ 

617 SOMERSET BLOCK 

Winnipeg 



ROBERT BLACK, M.D. 

Augna- Eyma- Nef- og Kverka- 
Læknir 

Skrifstofutímar 2—5.30 e.h. 
Skrifstofu simi 22 251 

416 Medical Arts Bldg., Winnipeg 


A. V. JOHNSON, D.D.S. 

TANNLÆKNIR 

Sími: Skrifstofan 27 774 

Heima 202 398 

506 Somerset Bldg., Winnipeg 


















36 


aUGLÝSINGAR 


























FÉLAGATAL 1943 


37 


Guðlaug S. Frederickson 
Jónas Anderson 
Gísli Björnson 
J. A. Walterson 
P. Christopherson 
J. K. Sigurðsson 
B. Sveinson 
G. J. Oleson 

"Esjan" 

Árborg, Man. 

Kristján Albertson 
Björn G. Anderson 
Steindór Árnason 
Einar Benjamínsson 
Mrs. Lilja Bergman 
Skafti Bergman 
Árni Bjarnason 
Eiríkur Bjarnason 
Björn S. Bjarnason 


Mrs. Björn Bjarnason 
S. María Bjarnason 
Heiðmar Björnson 
Óli Björnson 
Dr. S. E. Björnson 
Mrs. S. E. Björnson 
Mrs. Jón M. Borgfjörð 
Mrs. S. M. Brandson 
Tímóteus Böðvarson 
G. O. Einarson 
Gunnar Einarson 
K. O. Einarson 
Mrs. Herdís Eiríksson 
Elías Elíasson 
Mrs. W. S. Eyjólfsson 
Sigurður Finnson 
Herman Fjeldsted 
Kristm. M. S. Friðfinnson 
Halldóra Gíslason 
Ingibjörg Gíslason 
Magnús Gíslason 


Thorarinn Gíslason 
Elli Guðmundson 
Jón Gunnarsson 
Karitas Hansson 
Gunnlaugur Hólm 
Lúlli Hólm 
Böðvar H. Jakobson 
Helgi B. Jakobson 
Steini Jakobsson 
Sigmundur Jóhannson 
VaJdi Jóhannesson 
Mrs. Valdi Jóhannesson 
Mrs. Andrea Johnson 
Baldvin Jónsson 
Mrs. G. M. Johnson 
Mrs. Júlíana Johnson 
Jónas J. Jónasson 
Marteinn M. Jónasson 
Árni Kristinsson 
Th. Kristjánsson 
B. J. Lifman 


Allir þjóðernislega sinnaðir 
Islendingar ættu að kaupa 
íslensku blöðin og borga þau 
skilvíslega. Ef þau hætta 
að koma út deyr allur is- 
lenskur félagsskapur vor á 
meðal. 


KAUPIÐ “LÖGBERG” 
$3.00 um árið 


The Columbia Press 

Limited 

G95 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 


ISLENDINGAR! 

Þjóðræknismálið er hverjum 
sönnum islendingi hugðarmál 
hans. Að velferð þess máls getur 
enginn betur unnið, en með því, 
að styðja íslensku vikublöðin. 
Þau eru fréttaþráður ykkar hér á 
fjarlægri strönd; það sem þið 
vitið hverjir um aðra í heild 
sinni, er íslensku blöðunum aðal- 
lega að þakka. 

Heimskringla er elsta íslenska 
blaðið vestan hafs. Hún er víð- 
lesin, frjáls í skoðunum, frétta- 
fróð og nýtur mikilla vinsælda. 
Hún ætti að vera lesin á hverju 
heimili. 

Skrifið og sendið áskriftar- 
gjöld yðar til: 

The Viking Press 

Limited 

853 SARGENT AVENUE 
Winnipeg 


ÍSLENSKAR STÚLKUR ÓSKAST til HÁRSNYRTINGAR-NÁMS 

Eftirspurn eftir snyrtinga stúlkum er aldrei meiri en nú. Góðar stöður 
bíða þeirra sem útskrifast frá Nu-Fashion skólanum. 

Innritist sem fyrst við einn besta og fullkomnasta hársnyrtingar skól- 
ann í Canada. Sækið eða skrifið eftir ókeypis upplýsingum. 

Nu-Fashion Beauty School Scientific Hairdressing School 
325V2 Portage Ave. WINNIPEG 425V2 Portage Ave. 















38 


iAU GLÝSINGAR 


HANNES PÉTURSSON 

oo 

ÓLAFUR PÉTURSSON 

Fjársýslumenn og fasteignasalar 

510 Toronto General Trusts Bldg 
Portage Ave., Wiimipeg 

Talsími 23 631 


Sargent Electric Co. 

726 y 2 SARGENT AVE. 

Ef þér þurfið að fá gert við ei'tt- 
hvað sem að rafnotkun lýtur. 

Símið 35 560 

Paul Goodman C. Anderson 

Sími 35 105 Sími 73 596 



J. J. Swanson & Co. Ltd. 

KEALTORS 

308 Avenue Bldg., Winnipeg 

Fasteignasalar, Leigja hús, írtvega 
peningalán og eldsábyrgð af öllu 
tagi. 

Talsími 26 821 


Manitoba Photo Supply 

COMPANY 

Framkalla mynda-filmur. 
Stækka myndir. Gera við 
myndavélar, o. fl. 

293 CARLTON ST„ WINNIPEG 
(á móti Free Press) 

Ph. 80 809 W. Goodall, eigandi 



M. KIM — FITRRIER 


MRS. S. J. ROVATZOS 



ROVATZOS BLOMABUÐIN 

Grávöruverslunin velþekta 


Ný blóm daglega 

Vandaður varningur 


Áður hjá Robinson & Co. fyrir 

Sanngjarnt verð 


blómasöludeildinni 

333 Portage Ave. Talsími 86 947 


253 NOTRE DAME AVE. 



(Móti Grace kirkjunni) Winnlpeg 

Winnipeg, Man. 


Sími 27 989 




FOR CABINETS AND GENERAL 


GOOD WOOD FOR SALE AT 

MILLWORK 


ALL TIMES 

see 



General Sash Door & 


Reasonable Prices 

Cabinet Mfg. Co. Ltd. 


W. S. TUCK 

302 Owena Street 


Cor. Sargent & Toronto Phone 30 644 



San Remo Fruit Store 


Chas. Riess & Company 

Fersk aldini og garðávextir á 



hverjum degi. Sérstök alúð 


Expert Fumigators and Vermln 

lögð við aldina verslanina. 


Exterminators 

Sími 25 637 


Contractors to Manitoba Govt. 

Vér sendum pantanir heim til 


372 COLONY ST„ Winnipeg 

yðar ef pantað er fyrir $1.00 


PHONE 33 529 

eða meira. 


Established 1907 

Scinocca Bros. 


























FÉLAGATAL 1943 


39 


Grímur Magnússon 
Guðmundur Magnússon 
Mrs. Guðrún Magnússon 
Mrs. Kristiana Magnús- 
son 

Valdi Mýrdal 
B. Oddleifsson 
Gunnl. K. Oddson 
Helgi Pálsson 
Haraldur Pálsson 
Lárus Pálsson 
Vilhelm Pálsson 
Thorgrímur Pálsson 
B. M. Paulson 
Mrs. Aldis Pétursson 
Franklin Péturson 
Guðmundur Péturson 
Jóhannes Pétursson 
Mrs. Emma von Renesse 
Svanberg Sigfússon 


Felix Sigmundson 
S. A. Sigurðson 
Bjarni Sigvaldason 
Björn I. Sigvaldason 
Guðni Sigvaldason 
V. Sigvaldason 
Páll Stefánsson 
Sigurður Stefánsson 
Brynjólfur Sveinsson 
Sveinn Sveinsson 
Gunnar Sœmundson 
Jóhann Sæmundson 
Guðmundur Vigfússon 
Þóra Vigfússon 
Sigurður Vopnfjörð 
Karl Vopni 

Mrs. Guðrún Þorsteins- 
son 

Sigurjón Þórðarson 


"Fjallkonan" 

Wynyard, Sask. 

S. S. Anderson 
Jón Arngrímsson 
Þórður Ásgeirsson 
H. J. Austfjörð 
Hallgrímur Axdal 
Mrs. Jóna Axdal 
H. J. Bardal 
Thórhallur Bardal 
Gísli Benediktsson 
Steini Bergman 
B. Bjarnason 
Mrs. Guðrún E. Björnsson 
Sigga Björnsson 
Kristinn Eyjólfsson 
Jens Elíasson 
Mrs. Th. Gauti 
Gísli Gillis 
Gunnlaugur Gíslason 


Dry Goods 
Boots <S Shoes 
Groceries 
Glassware 
Crockery 


Phones: Girpli 31-1-4 & Gimli No. 4 & 5 

H. SIGURDSON 

GENERAL MERCHANT 

ARNES and GIMLI 

FISH and WOOD 

Annast um sölu og leigu á fasteignum 


Confectionery 
Flour <S Feed 
Implements 
Cream Separators 
Marine Motors 


You Want Style but you must 
have COMFORT! 

FOR BOTH— SHOP AT 

Macdonald 

SHOE STORE LTD. 

492-4 MAIN ST., WINNIPEG "You Are As Young As Your Feet" 


FOR HOME INSULATION 

Rock Wool blown the best by every test. 

HOT WATER TANK COVERS 

Call 

HILTON BROS. LIMITED 

Telephones 37 168-9-10 
680-689 WALL STREET, WINNIPEG 









40 


AUGLÝSINGAR 


HALLDóR SIGURÐSSON 

General Contractor 
★ 

594 Alverstone St., Winnipeg 
Sími 33 038 


MAN. CO-OPERATIYE 
DAIRIES LTD. 

BUTTER - EGGS - POULTRY 
844 Sherbrook St. — Winnipeg 
Phone 27 345 


O. K. HANSSON 

Plumbing and Heating 

Repairs - Alterations - Installations 
PHONE 31 304 Day or Night 
15 Dundurn Place Winnipeg, Man. 


Phone 27 855 

MITCHELL-COPP LTD. 

Jewellers — Opticians 

Portage at Hargrave 
Winnipeg, Man. 


Sendið okkur það sem þarf að þur- 
hreinsa. Oss þykir vœnt um það. 

PertKs 


GRAYSON’S 

DRESSES 

COATS 

QUALITY 

SUITS 

Phone 

94 002 

284 Portage Ave. 

Winnipeg, Man. 

SEE Mrs. Alex Johnson 


VIKING BILLIARDS 

Cigars * Cigarettes ★ Tobacco 
G9G SARGENT AVE. 

. Louis Riedger, Prop. 


Compliments of 27 347 

WINDATT COAL Co. Ltd. 

307 SMITH ST., WINNIPEG 
Representative: John Olafson - 37 340 


COMPLIMENTS OF 

SIMKINS TRANSFER 
& FUEL 

★ Call us for your fuel ★ 

Service — Quality — Phone 57 377 


KUMMEN-SHIPMAN 
ELECTRIC LTD. 

Contractors — Dealers 

Sími 95 447 317 Fort St. 


CLEANERS-DYERS-FURRIBRS 

UAUNDERERS 


WINNIPEG 




































FÉLAGATAL 1943 


41 


Mrs. Halldóra Gíslason 
Valdimar Gíslason 
Mrs. Pálína Goodman 
C. H. Grímsson 
G. D. Grímsson 
Gísli Guðjónsson 
Halldór Guðjónsson 
Finnbogi Guðmundsson 
Steinþór Gunnlaugsson 
Ástvaldur S. Hall 
Mrs. Andrés Helgason 
Hósías Hósíasson 
Mrs. Magnús Ingimarson 
Gunnar Jóhannsson 
Jón Jóhannsson 
Mrs. Lilja Jóhannsson 
Barney Johnson 


Finnbogi Johnson 
Óskar Johnson 
Sigurður Johnson 
Valdi Johnson 
Axel Jónasson 
Magnús Jónasson 
Jónas Jónsson 
Mrs. Albina Jóelsson 
Mrs. Ragnheiður Kristj- 
ánsson 

Ingi Magnússon 
Fríða Páisson 
H. J. Skagfell 
Ólafur Stefánsson 
Skafti Steinsson 
Pétur Thorsteinsson 


Deildin í Mikley, Man. 

Guðmundur Austfjörð 
Sigurður Austfjörð 
Finnur Bjarnason 
Mrs. Rósa Doll 
Kjartan Eggertson 
Jóhannes Grímúlfsson 
Skafti Grímúlfsson 
Mrs. Steinunn Guðjóns- 
son 

Guðm. Halldórsson 
Halldór Haldórsson 
Ármann Jónasson 
Mrs. Katrín Jónasson 
Helgi Jones 
Brynjólfur Jones 


R. J. MERCER 

670-2 SARGENT AVE. 

Men’s Furnishing — Ladies’ and 
Childrens’ Wear — Boots & Shoes 

Phone 33 884 


Mundy’s Barber Shop 

Fínasta og vinsælasta hárskurðar- 
og snyrtingarstofan í bænum 

643 Portage Ave. Sími 31131 


THE MARLBOROUGH 


SMITH STREET 


F. J. FALL, ráðsmaður 
220 HERBERGI MEÐ BAÐI 


WTNNIPEXJ 


Sérstakur miðdagsverður fyrir konur, á Mezzanine gólfi 35c 
Besti verslunarmanna miðdagsverður í borginni. 50c 


Komið inn í Kaffistofuea 


Skamtaðar máltíðir 40c 


SIMI 96 411 


The House of Picardy 

Makers of Canada’s Celebrated Candies, 
Cakes, Pastries, Bread 


Ice Cream 

CATERERS 












42 


/AUGLÝSINGAR 


HEILLAÓSKIR 

f til 

ÍSLENDING A 

Á TUTTUGU OG FIMM ÁRA AFMÆLISHÁTIÐ 
ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 

★ 

IIRCTIC ICE COMPANY LIMITED 

156 BELL AVENUE — WINNIPEG, MAN. 

Sími 42 321 


“Reddy Kilowatt” 

Tilkynnir: 

UJinnipeg Clectric Company 

“Gott félag að kynnast — gott félag að hafa viðskifti við” 
“Gott félag að starfa hjá” 

★ 

GEFUR 2,000 BORGURUM ATVINNU 
BORGAR ARLEGA $1,000,000 í SKATTA 
BORGAR ÁRLEGA $3,000,000 í VINNULAUN 
og annast um 

kurteisa, ódýra, ábyggilega þjónustu 
Fólksflutninga — Strætisvagna og önnur farartæki 
Gas til matreiðslu, Vatns-hitunar, Alskonar iðnaðar 
Rafurmagn til alskonar notkunar 
Winneco Coke — hið ágæta eldsneyti. 







FÉLAGATAL 1943 


43 


Mrs. Louise Jones 
Valdimar Johnson 
Sigurgeir Jónsson 
Benedikt Kjartanson 
Bergþór Pálsson 
Mrs. Helen Pálsson 
Þorsteinn Jens Pálsson 
Mrs. Sigurveig Ingibj. 
Pálsson 

Helgi W. Sigurgeirson 
Mrs. H. W. Sigurgeirson 
Mrs. Jóhanna Sigurgeir- 
son 

Jón Sigurgeirson 
Steingrímur Sigurgeirson 
Theodore Sigurgeirson 
Jónas Stefánsson frá 
Kaldbak 

Mrs. Jakobína Stefáns- 
son 

Miss Fríða Thordarson 
Mrs. Sigþóra Tómasson 
Chris Tómasson 
Helgi G. Tómasson 


Gunnar H. Tómasson 
Mrs. Kristín Tómasson 
Helgi G. Tómasson 
Mrs. Helga Tómasson 
Gústaf G. Williams 
Mrs. G. Williams 


"Snœfell" 

Churchbridge, Sask. 

Magnús Bjarnason 
Séra S. S. Christopherson 
Jóhannes Einarsson 
Konráð Eyjólfsson 
G. F. Gíslason 
Jón Gíslason 
Mrs. Gróa Gunnarsson 
Sveinbjörn Gunnarsson 
G. C. Helgason 
Björn Hinriksson 
Eyjólfur Hinriksson 
Kristján Johnson 
Mrs. Pálína Johnson 


Gísli J. Markússon 
Þórarinn Marvin 
Kristín Oddson 
Þorleifur Peterson 
Einar Sigurðsson 


"Brúin" 

Selkirk, Man. 

Jón Anderson 
Bjarni Árnason 
Mrs. Thora Austman 
Miss Dóra Benson 
Þórður Bjarnason 
Norman Dalman 
Stefán Davíðssson 
Mrs. Ásta Eiriksson 
Mrs. Guðrún Finnson 
Guðjón Friðriksson 
Mrs. Björn Gilbertson 
Halldór Gíslason 
Hallur Gilson 


ÁSGEIRSON’S PAINTS AND WALL PAPER 

698 Sargent Ave, Winnipeg, Man. 

Telephone 34 322 


ROBERT S. RAMSAY 

Guild Optician 

MEDICAL ARTS BUILDING 
WINNIPEG 

Phone 23 033 


WINGS CAFE 

Hefir mátíðir á öllum timum dags, 
kaffi, kalda drykki og allar tegund- 
ir af tóbaki og vindlum. 

692 SARGENT AVE., 
WINNIPEG, MAN. 

Sími 37 464 














AUGLÝSINGAR 


Seed 


ORDER 

CerUf Loes at 

,A p0t<t t0e 0NC£ 


PLACE YOUR ORDER NOW, while supplies are 
still available. Seed potatoes are being withheld from export 
to meet the requirements of Canadian growers; but the de- 
mands from outside Canada are very strong and supplies not 
needed for planting in Canada should be released for export 
in March before the season in the U.S.A. is too far advanced 
for planting. 

ORDER “ CERTIFIED ” for Table Stock Production. 
Larger crops are needed in 1944. Obtain a heavier yield from 
each acre by planting Canadian Certified Seed Potatoes. 

ORDER “ FOUNDATION ” and “FOUNDATION A ” 

for Certified Seed Production. All fields entered for certifica- 
tion in 1944 must be planted with either “ Foundation ” or 
“ Foundation A” seed potatoes. 

For lists of growers having “Certijied", “Foundation 
A”, or “Foundation” seed potatoes for sale, apply 
to the local District Inspector, Seed Potato Cer- 
tification, or to the Plant Protection Division, 
Department of Agricultnre, Ottawa. 


DISTRICT INSPECTORS FOR 


BRITISH COLUMBIA—Seed Potato Certí- 
fication, 5 1 4 Federal Building, Vancouver, 
B.C. 

SASKATCHEWAN and ALBERTA—Seed 
Potato Certification, 423 Post Office 
Building, Edmonton, Alta. 

MANITOBA—Plant Inspection Office, 722 
Dominion Public Building, Winnipeg, Man. 

ONTARIO—Seed Potato Certification, 
Ontario Agricultural College, Guelph, Ont. 


QUEBEC—Seed Potato Certification, Post 
Office Building, Ste. Anne de la Poca- 
tiére, P.Q. 

NEW BRUNSWICK—Seed Potato Certi- 
fication, Customs Building, Fredericton, N.B. 

NOVA SCOTIA—District Inspector, Domi- 
nion Experimental Station, Kentville, N.S. 

PRINCE EDWARD ISLAND—Seed Potato 
Certification, Dominion Laboratory of 
Plant Pathology, Charlottetown, P.E.I. 


AGRICULTURAL SUPPLIES BOARD 

DOMINION DEPARTMENT OF AGRICULTURE, OTTAWA 
Honourable James G. Gardiner, MinistT 


F189 













FÉLAGATAL 1943 


45 


Mrs. Brandur Guðbrand- 
son 

Kristinn Goodman 
Páll Goodman 
Mrs. Sigríður Goodman 
Hallur Hallson 
Mrs. Ingveldur J. Henry 
Jón E. Hinriksson 
Magnús Hjörleifsson 
Jóh. Húnfjörð 
Sigurður Indriðason 
Jón Ingjaldson 
Mrs. Guðrún ísfeld 
Miss Halldóra Jóhannes- 
son 

Gestur Jóhannson 
Ingi C. Jóhannson 
Stefán Jóhannsson 
Eiður Johnson 
Mrs. Eiður Johnson 
Mrs. G. M. Johnson 
Hinrik Johnson 
Mrs. Sigurbjörg Johnson 
Mrs. Vigdís Johnson 
Klemens Jónasson 
Tryggvi Jónasson 
Einar Magnússon 
Páll Magnússon 
Mrs. Rakel Maxon 
Mrs. Ingibjörg Oddson 
Mrs. Kristín Ólafsson 
Jón Ólafsson 
Séra Sigurður Ólafsson 
Kristján Pálsson 
Mrs. Ingibjörg Pálsson 
Jóhann Pétursson 
Árni Sigurðsson 
Jón Sigurðsson 
Mrs. S. Sigurðsson 
Bjarni Skagfjörð 


Mrs. Jafeta Skagfjörð 
Jón Skardal 

Mrs. Guðrún Stefánsson 
Mrs. Rannveig Stefánsson 
S. J. Stefánsson 
Ágúst Sæmundsson 
Oddur Sveinsson 
Mrs. Ingibjörg Thordar- 
son 

Theodór Thordarson 
Th. S. Thorsteinsson 
W. P. Thorsteinsson 
Mrs. Jóhanna Thorvald- 
son 

Mrs. Helga Thomson 
Walter Walterson 
Jón Vogen 


The Icelandic Society 
of New York 

New York, U. S. A. 

E. Grettir Eggertson 
ólafur J. Ólafsson 
Edward Frímannsson 
George Ostlund 
Jón Guðbrandsson 
Garðar Gíslason 
Ólafur Johnson 
Gunnar Magnússon 
Hannes Kjartansson 
Mrs. Guðrún Camp 
Jakob Gíslason 
Sveinn Valfells 
Bjarni G. Guðjónsson 


Sambandsdeildin 

"The Icelandic Canadian 
Club" 

Terry Arnason 
Einar Arnason 
Mrs. E. Árnason 
Dr. K. J. Austmann 
Mrs. K. J. Austmann 
Miss Anna Anderson 
Vlrs. Ena S. Anderson 
Miss Nina Anderson 
Jochum Asgeirson 
Ingibjörg Asgeirson 
George Asgeirson 
Edna Asgeirson 
Mr. J. O. Anderson 
Mrs. Flora Benson 
Miss Olga Benson 
Miss Sybil Benjaminson 
Mr. A. G. Bardal 
Mrs. A. G. Bardal 
Ola Barnes 
Leo Barnes 
Stefan Bjarnason 
E. Baldwinson 
Mr. Valdimar Björnson 
Mr. S. M. Backman 
S. Bjarnason 
Mrs. A. Blondal 
Mrs. Ruby Couch 
Mr. Paul Clemens 
Mrs. P. Clemens 
Mrs. Hjálmur Daníelson 
Mr. Hjálmur Daníelson 
Baldur Danielson 
Miss Helga Eggertson 
Miss Guðrún Eggertson 
Miss Elin Eggertson 
Miss Stefanía Eydal 


Fine furs, and wearing apparel for 

men and women of discriminating taste 


HOLT RENFREW 


Portage at Carlton 




46 


AUGLYSINGAR 


Phone 24126 


Sargent at Agnes 


H. B. SCOTT — BAKERY 


Our Products are unequalled 

WEDDING AND BIRTHDAY CAKE SPECIALISTS 


dutch oven bread 


FOR ALL OCCASIONS 


666 ELGIN AVE. 


PHONE 23 881 


Bestu árnaðaróskir um góða líðan til allra okkar íslensku 
vina og viðskiftamanna. 

CANADA BREAD COMPANY LIMITED 

FRANK HANNIBAL, Manager 


NHTm MARTIN SENOUR MÁLVÖRUR 

11U 1 lu 100% HREINT MÁL OG GLJÁKVOÐA 

DRÝGRI OG ENDAST BETUR 

Store: Notre Dame East Phone 98 511 

THE WINNIPEG PAINT & GLASS CO. LTD. 


For Quick Service Laundering and Dry Cleaning 


Launderers and 
Dry Cleaners 



fr PHONE 86 311 


CONGRATULATIONS AND BEST WISHES 

HENRY BROS. Limited 


Dyers, Cleaners & Launderers Since 1900 





















FÉLAGATAL 1943 


47 


Árni G. Eggertson, K.C. 
Mrs. A. G. Eggertson 
Mr. Gunnar Erlendson 
Gissur Eliasson 
Margaret Einarson 
Thelma Erickson 
Mr. S. H. Eggertson 
Mr. G. Finnbogason 
Mr. K. G. Finnsson 
Mrs. K. G. Finnsson 
Miss Dora Goodman 
Caroline Gunnarson 
Mr. Sigfús Gillis 
Jona Goodman 
Ruth Goodman 


Doris Goodman 
Miss Frances Gillis 
Miss Mattie Halldorson 
Mr. Hugh L. Hanneson 
Mrs. H. L. Hannesson 
Mr. Stefan Hansen 
Mr. H. Halldorson 
Margeurite Hargreaves 
Helen Josephson 
Mr. Grettir L. Johannson 
Mrs. G. L. Johar.nson 
Mr. J. Harold Johnson 
Sigridur Johnson 
Prof. Skuli Johnson 
Anna Johnson 


Miss Steina Johnson 
Loa Jónasson 
Steindor Jakobson 
Dora Jakobson 
Steini Jakobson 
Mr. G. F. Jonasson 
Mrs. G. F. Jonasson 
Mr. Konrad Johannesson 
Mrs. K. Johannesson 
Mr. K. W. Johannsson 
Mr. P. Jonasson 
Mrs. P. Jonasson 
Miss Kristina Johnson 
Mrs. J. T. Jonasson 
S. W. Jonasson 



Johnson-Hutchinson , Limited 


Diamond Merchants 
Jewellers and Silversmiths 


286 Portage Avenue 


Winnipeg 


Bonds bought today 
will help win the 
war, and when the 
war is won, will pay 
for a new home 



& SUPPLY 


CO. LTD. 


or im P rovements t0 wiNNIPEG, SELKIRK, WINNIPEG BEACH 


your present home. 


and throughout tlie West 


GENUINE SEA ISLAND COTTON GILL NETS are the 
best ior catching small fish in inland waters and the best 
substitute for Linen in catching larger fish. We specialize in 
the manufacture of Gill Nets from Genuine Sea Island Cotton. 

John S. Brooks Limited 


DUNNVILLE 


ONTARIO 












48 


AUGLYSINGAR 



















FÉLAGATAL 1943 


49 


Mrs. S. W. Jonasson 
Mr. Hannes J. Líndal 
Mrs. H. J. Líndal 
Judge W. J. Lindal 
Anna Ruth Lindal 
G. Levy 

Miss Jórunn Magnússon 
Mrs. T. M. Miller 
Mr. T. M. Miller 
Gwen Magnusson 
Mr. Oliver B. Olsen 
Miss Margret Petursson 
Mr. Thorvaldur Petursson 
Rev. P. M. Petursson 
Mr. O. B. Petursson 
Mrs. O. B. Petursson 
Mr. Pálmi Pálmason 
Mr. Petur B. Petursson 


Mr. Siggi Petursson 
Miss Elsie G. Petursson 
Mrs. Jas. H. W. Price 
Miss Grace Reykdal 
Mr. Skafti Reykdal 
Mr. Paul Reykdal 
Mrs. Lára B. Sigurdson 
Dr. L. A. Sigurdson 
Mrs. L. A. Sigurdson 
Mr. Sigurður Sigmundson 
Mrs. S. Sigmundson 
Mr. J. Sigurdson 
Mrs. J. Sigurdson 
Kristjan Stefanson 
Christine Skagford 
Mrs. Laura G. Salverson 
Mr. Geo. Salverson Jr. 
Lily Solmundson 


Mr. Halldór Swan 
Miss Anna Skaptason 
Miss Ida Swainson 
Mr. S. T. Sigurdson 
Mrs. S. T. Sigurdson 
Mr. Thor Sigurdson 
Mr. F. Skaptason 
Mrs. F. Skaptason 
Miss Lilja Thordarson 
Mr. Orn Thorsteinson 
Miss Laura Thordarson 
Mr. T. G. Thorlakson 
G. S. Thorvaldson, K.C. 
Mr. P. Thorkelsson 
Mrs. P. Thorkelsson 
Mr. John Thordarson 
Mrs. John Thordarson 
Mr. Stanley Tallman 


ELDSABYRGÐ 

F. KRISTJÁNSSON B. E. JOHNSON ARNI EGGERTSON, K.C. 

205 Ethelbert St. 510 Tor. Genl. Trust Bldg. Bank of Nova Scotia Bldg 
Sími 31613 Sími 23 631 Sími 98 291 

Agentar fyrir 

JAMIESON & MACKENZIE LTD. 

306 McArthur Bldg. 

Ábyggileg eldsábyrgð af hvaða tagi sem er á rýmilegu verði. 


CAMPBELL BROS. & WILSON LIMITED 

IMPORTERS AND WHOLESALE GROCERS 
Packers of 

ROYAL SHIELD AND ARABRAND 
PURE FOOD PRODUCTS 

Established 1882 

WINNIPEG MANITOBA 


Your Best Choice 

FOR PURITY AND QUALITY 

“DREWRYS DRY” 

dM finest of fine ginger ales since 1877 












50 


AUGLYSINGAR 


ANDREWS, ANDREWS, 
THORVALDSON & 
EGGERTSON 

LÖGFRÆÐINGAR 

Skrifstof ur: 

209 Bank of Nova Scotia Bldg. 
Winnipeg, Man. 


Phone 25 856 


GENSER & SONS 

Limited 

FURNITURE — PIANOS 


291 Portage Ave. 


Winnipeg 


J. McLenaghen, K.C. 

F. W. Newman, B.A. LL.B, 



GREETINGS 
to all our Icelandic Friends 

Independent Fish Co. Ltd. 

Phone 22 331 — 941 Sherbrook St. 
Winnipeg 


Phone 94 027 313 Mclntyre Blk. 

Res. 61 319 Winnipeg, Man. 

Simpson & Company 

BAIUFFS 
Licensed and Bonded 

D. Simpson, Manager 


S. E. JOHNSON 

PLUMBING AND HEATING * JOBBING A SPECIALTY 
REASONABLE RATES 

641 SARGENT AVE., WINNIPEG, MAN. 

TLEPHONE 22 191 :: RESIDENCE 29 538 


Phones: 57 311—57 312 


COMPLIMENTS OF 


J. WERIER & CO. LTD. 

WHOLESALE GENERALJOBBERS 

764 Main Street at Subway 


Winnipeg, Man. 


THE WINNIPEG CASKET CO. LTD. 

J. M. HOGG, ráðsmaður 

A A 

Árnaðaróskir til íslendinga á 25 ára afmæli Þjóðræknisfélagsins. 


























FÉLAGATAL 1943 


51 


Mrs. S. Tallman 
Mr. C. Thorlakson 
Mr. Th. Thorbergson 
S. Thorwaldson 

S. S. Thorkelson 

T. R. Thorwaldson 

Sambandsdeildin 

"Harpa" 

Bellingham, Wash. 

Mrs. Lukka Ásmundsson 
Mrs. Jessie Westford 
Mrs. Christine Oddson 
Mrs. Christine Swanson 
Mrs. Margaret Thompson 
Mrs. Lena Willoughby 
Mrs. Carrie Norsted 
Mrs. Ena Reykdal 
Mrs. Dora Thorsteinsson 


Mrs. Freya Bourne 
Mrs. Ione Jones 
Mrs. Margaret Bulloek 
Mrs. Jennie Sophusson 
Mrs. Sohpie Farnum 
Miss Irene Jones 
Miss Christine Johnson 
Miss Rose Goodman 
Mr. Steinthor Hjartarson 
Mr. Sigurður Reykdal 
Mr. Thorst. Thorsteins- 
son 

Mr. Walter Vopnfjörð 
Mr. Stefán Johnson 
Mr. Einar M. Einarsson 
Mr. Hjörtur Hjartarson 
Mr. Helgi Sigurður 
Helgason 


Sambandsdeildin 

“Vísir" 

(The Icelandic Associa- 
tion .of Chicago) 

Chicago, 111. 

Mr. & Mrs. Árni Helgason 
Mr. & Mrs. Oli Alfred 
Mr. & Mrs. Skafti Gud- 
mundson 
Mr. John John 
Mr. Herman Gruner 
Mr. Mrs. Thelma Hixson 
Mr. & Mrs. Sigurður 
Arnason 

Mr. & Mrs. B. Gestsson 
Mr. & Mrs. A. Arnason 
Mr. & Mrs. Paul Einarson 
Mr. & Mrs. Wm. Paul 
Miss Sofia Halldorson 
Mr. J. S. Bjornson 


A. BERGMANN 

Alskonar varningur, og sérstök 


GOODMAN BROTHERS 
SERVICE STATION 

áhersla lögð á matvöru. 


WYNYARD, SASK. 

Sími 31 


Ford Dealer — Cartage & Trucking 

Phone 100 

WYNYARD, SASK. 


B. Goodman, Manager 


Cameron & Carscadden 


KYEÐJUR FRÁ 

Quality Hardware 


Parrish Heimbecker Ltd. 

Serving Wynyard District for 


thirty five years — still 


Kornlyfta að Gimli 

going strong. 


Phone 14 


Ágœt afgreiðsla 

WYNYARD, SASK. 


B. R. McGIBBON, ráðsmaður 


TAKE CARE OF WHAT YOU HAVE 



It is hard to replace 


J0HNSDN5 


- J UHim w 

Johnson’s Wax ProductsBH 


are designed to protect and preserve. 
Get Tihem from your Dealer 

S. C. JOHNSON <S SON, LIMITED 


»1 I 


BRANTFORD, ONTARIO 






















52 


AUGLYSINGAR 



Thos. Jackson & Sons Limited 

COAL ★ COKE ★ BUILDERS’ SUPPLIES 


370 COLONY ST. WINNIPEG, MAN. 

Phone 37 071 






FÉLAGATAL 1943 


53 


Miss Sigre Einarson 
Miss Asta Einarson 
Miss Stella Einarson 
Mr. & Mrs. Egill Ander- 
son 

Rev. K. K. Olafsson 
Mr. & Mrs. Paul Halldor- 
son 

Miss Ella Norten 
Miss Elin Erlendson 
Mrs. Sigrid Strodtz 
Mr. & Mrs. H. W. Taýlor 
Mr. Paul Clemens 
Mr. Kjartan Vigfusson 
Mr. Eric Vigfusson 
Mr. & Mrs. Julius Ander- 
son 

Mr. & Mrs. T. Thorkelson 
Mr. Egill Erlendson 


Mr. & Mrs. J. Gudmund- 
son 

Mr. & Mrs. John Gilson 
Mr. Gudlaugur Waage 
Mr. & Mrs. Walter Frisk 
Miss Hulda Arnason 
Mrs. M. Reykjalin 
Mr. & Mrs. Paul Bjornson 
Miss Elizabeth Peterson 
Mr. & Mrs. Sveinn Storm 
Mr. & Mrs. Elmer Hall- 
dorson 

Miss Viola Barnes 
Mrs. Ragna Barnes 
Miss Kristjana Ebbason 
Mr. & Mrs. John Johnson 
Mr. & Mrs. Fred Weseman 
Mrs. Steinunn Bergman 


Mr. & Mrs. Lawrence 
Johnson 

Mr. & Mrs. Eyjolfur And- 
erson 

Mr. Guðmundur Guð- 
laugson 

Mr. & Mrs. A. Arnason 

Sambandsdeildin 
Lestrarfélagið "Vestri" 
Seattle, Wash. 

Mr. & Mrs. H. E. Magnus- 
son 

Mr. & Mrs. Þorsteinn 
Pálmason 

Mr. & Mrs. K. S. Thordar- 
son 


COMPLIMENTS OF 


SEARLE GRAIN Co. Ltd. 

HALDERSON HAY Co. 


Handlers of Grain, Wood & Coal 

★ 

134 Grain Exchange, Winnipeg, Man. 


Elevators at 

ARBORG and RIVERTON 


m 




1. 0. G. T. HALL 

With Compliments and Best Wishes 


635 SARGENT AVE. 

to the Icelandic People 


Dans- og fnndarsalir nýlega 
endurbættir 

—From a Friend 


TJtlánsmaður: Asbjöm Eggertsom 



528 Maryland St. Sími 71 275 


COMPLIMENTS OF . . . 


Canadian Western Box Company Ltd. 

Yeoman & Pacific 

Winnipeg, Man. jj 


COMPLIMENTS OF 

GEO. D. SIMPSON BOX COMPANY LTD. 

Partridge & Main St., W. Kildonan 
Winnipeg, Manitoba 



















54 


AUGLYSINGAR 



YOUR DOLLARS 

_ 


HOLD ON TO YOUR VICTORY BONDS 
AND WAR SAVINGS CERTIFICATES 


COMPLIMENTS OF 

KENT TAILORS 


COMPLIMENTS OF 


PAUL SIGURDSON 

600 Great West Permanent Bldg. 


Made to Measure Clothes 
for Men and Women 


275 Portage Ave. Winnipeg, Man. 


Winnipeg, Man, 


PHONE 93 700 


269 PORTAGE AVE 


V'^^T'TYLCyHOP 

HATS AND HABERDASHERY—FASHION CRAFT CLOTHING 










FÉLAGATAL 1943 


55 


Mr. & Mrs. Halldór Sig- 
urðson 

Mr. & Mrs. Bogi Björnson 
Mr. & Mrs. Stefán Schev- 
ing 

Mr. & Mrs. S. N. Richter 
Mr. & Mrs. Pálmi Pálma- 
son 

Mr. & Mrs. S. B. Johnson 
Mr. Jónas Tryggvi ' 

Mr. & Mrs. Jón Magnús- 
son 

Mr. & Mrs. Ólafur Bjarna- 
son 

Mr. & Mrs. J. J. Middal 
Mr. A. Sumarliðason 
Mr. & Mrs. Þorbjörn 
Johnson 

Mr. & Mrs. J. Kárason 
Mr. & Mrs. Tryggvi And- 
erson 


Mr. & Mrs. K. Þorsteinson 
Mr. S. S. Thordarson 
Mr. & Mrs. Sigurður 
Stefánson 

Mr. & Mrs. Magnús Snow- 
field 

Mrs. Kristrún Johnson 
Mr. Vigfús Jakobson 
Mr. & Mrs. Geo. Peterson 
Mrs. Elesabet Rohr 
Mrs. Jóhanna Johnson 
Mr. & Mrs. Pétur Her- 
mann 

Mrs. Björg Thordarson 
Mr. & Mrs. Þór Guðjónson 
Mr. & Mrs. J. B. Hólm 
Mrs. J. P. Lyons 
Mr. & Mrs. Erik Peturson 
Mr. A. A. Hanson 


Mrs. Emma Scheving 
Mr. & Mrs. K. F. Frederick 
Rev. & Mrs. H. S. Sigmar 
Mrs. Z. B. Johnson 
Mrs. Ásgeir Sölvason 
Mr. & Mrs. Sigurdur 
Christjanson 
Mrs. S. V. Thomson 
Mr. Sigurbj. Johnson 
Mr. & Mrs. J. A. Jóhann- 
son 

Mrs. B. O. Jóhannson 
Mr. K. J. Johnson 

Heiðursmeðlimir 

Mrs. Jakobína Johnson 
Mrs. Helga Johnson 
Mrs. K. F. Frederick 
Mr. Gunnar Matthíasson 


DR. B. J. BRANDSON 

216—220 Medical Arts Bldg. 
við Graham og Kennedy St. 
Sími: 21 834 Skrifst. tímar: 3-4 e.h. 

Heimili: 214 Waverley St. 

Simi: 403 288 

WINNIPEG — MANITOBA 

1 


DR. L. A. SIGURDSSON 

116 MEDICAL ARTS BLDG. 

Office Hours: 4 p.m.—6 p.m. 
and by appointment 

Office Ph. 88 033 Res. Ph. 72 409 



DR. T. GREENBERG 

Tannlœknir 

Skrifstofusími 36 196 

814 SARGENT Ave., WINNIPEG 


Dr. S. J. Jóhannesson 

215 RUBY ST. 

Talsími 30 877 

Viðtalstími kl. 3—5 e.h. 

^— ii 

McCREERYS LIMITED 

MEN'S HATS, SHIRTS, FURNISHINGS, CLOTHING 

293 PORTAGE AVE. WINNIPEG, MAN. 

“Style and Price Always Right” 



COMPLIMENTS OF 

ATHELSTAN PRODUCTS COMPANY 


MINNEAPOLIS, MINNESOTA 























56 


AUGLYSINGAR 


STUDENTS 

will find interesting ojpportunities at 

RUSSELL INSTITUTE 

through the study of 

Sec/ieta'Ual Suíýectd, andt 
Radiotele<yiapsliif, 

Study this list of suggestions: 

1. Radiotelegraphy—new opportunities for men and women. 

2. Shorthand theory in thirty days—simple and useful. 

3. Simplified typewriting—saves weeks of complicated work. 

4. Secretarial accounting—often leads to a good position. 

5. Vocabulary building and letters—improves your English. 

6. Calculating machine training—a valuable subject. 

7. Free Saturday morning shorthand theory class. 

8. Saturday morning typewriting free to those in uniform. 

9. International Morse code and radio training guide free. 

10. Secretarial, personality and position guides free. 

Many Successful Students 

H. J. Russell, A.C.I.S., M.R.S.T., Director of Studies 

Russell Business Institute 

— -- - . .. ■ = Limited . .. = 

356 Main Street, at Portage Avenue, Winnipeg. Dial 92 361 


Individual Tuition * Day and Evening Classes * Begin at any time 







AUGLYSINGAR 


57 


Tísiiaipitsias 


Bls. 


Agricultural Supplies Board, 

Dominion of Canada. 44 

Alberta Furniture Co. Ltd. 22 

Andrews, Andrews, Thorvaldson 

& Eggertson. 50 

Arborg Farmers Co-op Ass’n Ltd.. 18 

Arborg Garage. 18 

Arctic Iee Co. Ltd. 42 

Armstrong Gimli Fisheries Ltd. 27 

Arnason, J. T., Gen. Merchant. 23 

Asgeirson’s Paint & Wall Papers. 43 

Ashdown Hardware Co. Ltd. 15 

Athelstan Products Co. 55 

B. & B. Meat Market. 22 

Baidry Engineering Co. 36 

Baldwin’s Service Station. 34 

Bardal, A. S., útfararstofa. 28 

Bergmann, A., Gen. Merchant. 51 

Biggar Bros., Moving etc. 33 

Björnsson’s Book Store. 34 

Björnson, S. E., M.D. 18 

Black, Robert, M.D. 35 

Blondal, Dr. A. 35 

Blue Ribbon Limited. 5 

Booth Fisheries Can. Co. Ltd. 26 

Brandson, Dr. B. J. 55 

Breckman Bros. 22 

British American Oil Co.á kápu 2 

Brooks Limited, John S. 47 

Cameron & Carscadden, Wynyard. 51 

Campbell Bros. & Wilson Limited. 49 

Canada Bread Co. Ltd. 46 

Can. Co-op. Wheat Producers Ltd. 9 

Canadian Fish Producers Ltd. 25 

Canadian Stamp Co., S. O. Bjerring.... 34 

Canadian Western Box Co. Ltd. 53 

Capital Coal Co. Ltd. 31 

Central Garage. 18 

City Dairv. 24 

City Hydro. 10 

City Lumber & Fuel Yards Ltd. 31 

Columbia Press Ltd., Lögberg. 37 

Commercial Securities Corp. Ltd. 48 

Como Hotel . 19 

Compliments and Best Wishes. 43 

Compliments from a friend. 35 

Cox’s Famous Millinery . 60 

Crescent Creamery Co. Ltd. 24 

Dangerfield Hotels. 26 

Dick Foot Treatments. 36 

Drewrys Ltd. 49 

Drummondville Cotton Co. Ltd. 27 

Easton, W. J„ M.D.. 21 

Eaton’s, The T. Eaton Co. Ltd. 16 


Bls. 


Electrician, The, J. Ásgeirsson. 34 

Empire Sash & Door Co. Ltd., The. 48 

Empire Wallpapers. 52 

Federal Grain Limited. 30 

Feldsted, Jewellers. 50 

Fonseca Sheet Metal & Roofing Co. 48 

Francis & Co„ Jewellers. 60 

General Sash, Door & Cabinet 

Mfg. Co. Ltd. 38 

Geo. D. Simpson Box Co. Ltd. 53 

Genser & Sons Ltd. 50 

Gilbart, J. M„ Funeral Home. 21 

Gilhuly’s Drug Store. 20 

Gíslason, J. M„ Manufacturer. 22 

Gimli Transfer. 18 

Goodman Bros. Service Station. 51 

Goodman & Co„ Tinsmiths. 34 

Grayson’s Quality Dresses, etc. 40 

Great-West Life, The. 8 

Greenberg Dr. T„ Dentist. 55 

Greetings from a Friend. 13 

Gundry-Pymore Limited. 26 

Halderson Hay Co. 53 

Haldórson, Haldór. 34 

Halldórsson, Chris, Eriksdale. 22 

Hallson, O., Gen. Merchant. 22 

Hanson, O. K„ Plumbing & Heating.. 40 

Harman’s Drug Stores Ltd. 36 

Henry Bros. Ltd. 46 

Hillhouse, Thomas P„ B.A., LL.B. 20 

Hilton Bros. Ltd„ Home Insulation ... 39 

Holt-Renfrew . 45 

Home Securities Ltd. 34 

Hookers Lumber Yard. 21 

House of Picardy, The. 41 

Hudson’s Bay Co. 3 

Independent Fish Co. Ltd. 50 

I. O. G. T. Hall. 53 

ísafold, Vancouver, B. C. 36 

Jack St. John Drug Store, The. 36 

Jamieson & McKenzie Ltd. 49 

Jóhannessson, Dr. S. J. 55 

Johnson, A. V„ D.D.S. 35 

Johnson, E. B„ Gen. Merchant. 23 

Johnson, E„ M.D. 20 

Johnson-Hutchinson Ltd. 47 

Johnson, K„ United Stores Ltd. 21 

Johnson, K. I„ M.D. 18 

Johnson, S. E„ Plumbing & Heating. .. 50 

Johnson’s Wax Products. 51 

Jubilee Coal Co. Ltd. 32 




































































































AUGLYSINGAR 


HE Executive of TKe Icelandic 
National League wisK to convey 
tKeir appreciation and tKanks 
to tKeir many friends and kusiness 
associates wKo Kave advertised in 
tkis puklication, at one time or an- 
otker, during tke past twenty-five 
years. 

If our “Timarit’’ Kas Keen somewkat 
of a success in tke past, it is in no 
small measure due to tke íoyal 
support of tke advertisers, many 
of wkom Kave graced its pages every 
year since its inception. 



*7<4e &dUo*. 









AUGLYSINGAR 


59 


Bls. 

Kent Tailors. 54 

Keystone Fisheries Ltd. 26 

Kim, M., Furrier. 38 

Kummen-Shipman Eleetric Ltd. 40 

Lake of the Woods Milling Co. Ltd. 2 

Lakeside Trading Co. 19 

Lindal, D. J., Ford Sales & Service. 21 

Lundar Bakery. 22 

Lundar Cafe. 22 

Lundar Hotel.:. 23 

Lundar Transfer. 22 

McCreery’s Ltd. 55 

McCurdy Supply Co. Ltd. 11 

McDonald Dure Lumber Co. Ltd. 34 

McLenaghen, J., K.C. 50 

Macdonald Shoe Store Ltd. 39 

Magnússon, G. W., nuddlæknir. 36 

Man. Co-operative Dairies Ltd. 40 

Manitoba Fisheries Ltd.... 27 

Manitoba Photo Supply Co. 38 

Manitoba Telephone System. 7 

Maple Leaf Creamery. 23 

Marlborough Hotel. 41 

Marshall-Wells Co. Ltd. 1 

Mercer, R. J., Dry Goods, etc. 41 

Merchants Hotel, Selkirk.. 20 

Meyer’s Studios Ltd. 60 

Mitchell-Copp Ltd., Jewellers. 40 

Modern Dairies Ltd. 24 

Mundy’s Barber Shop. 41 

National Grain Co. Ltd. 52 

Nesbitt, Thomson & Co. Ltd. 60 

Newman, F. W., B.A., LL.B. 50 

Norris & Son, J., Tailors. 48 

North American Lumber Co. Ltd. 47 

North Star Co-op. Creamery. 18 

North Star Oil Ltd. 2 

Northern Lake Fisheries Co. Ltd. 26 

Nott, H. A., Optometrist. 36 

Nu-Fashion Beauty School. 37 

Parrish Heimbecker Ltd. 51 

Paulson, G., M.D. 22 

Perth’s, Cleaners, Dyers, etc. 40 

Pétursson, Hannes og Ólafur. 38 

Province of Manitoba.á kápu 4 

R. C. A. Dry Goods Store. 20 

Ramsay, Robert S., Guild Optician. 43 

Riedle’s Brewery. 4 

Riess & Co., Chas. 38 

Roberts & Whyte Ltd.... 36 

Rose Theatre. 29 

Rosery Ltd., The. 36 

Ross, p. G., B.A., M.D., C.M. 20 

Rovatzos, Mrs. S. J., Blómabúðin. 38 

Royal Bank of Canada, The. 6 


Bls. 


Royal Dairy.. 24 

Rumford’s Limited. 46 

Russell Business Institute. 56 

San Remo Fruit Store. 38 

Sargent Bicycle Works. 48 

Sargent Electric Co. 38 

Sargent Pharmacy. 36 

Sask. Bureau of Publications..,. 30 

Scientific Hairdressing School. 37 

Scott Bakery, H. B. 46 

Searle Grain Co. Ltd. 53 

Selkirk Fisheries Ltd.,. 26 

Sherbrook Pharmacy..'.. 36 

Sigurdson, H, Gen. Merchant. 39 

Sigurðsson, Halldór, Gen. Contractor.. 40 

Sigurðsson, Dr. L. A. 55 

Sigurdson, Paul. 54 

Sigurdsson, Thorvaldson Co. Ltd. 17 

Simkins Transfer & Fuel. 40 

Simpson & Co, Bailiffs. 50 

Smigelski, K. 18 

Snidal, J. G, L.G.S. 35 

Stan Evans Style Shop. 54 

Stefanson’s Grocery & Confectionery.. 20 

Success Business College.á kápu 3 

Swanson & Co. Ltd, J. J. 38 

Thorkelsson Limited. 12 

Thos. Jackson & Sons Ltd. 52 

Town of Selkirk, Manitoba. 20 

Tuck, W. S, Fuel Dealer. 38 

Tweed, Drs. H. R. & H. W. 35 

United Grain Growers Ltd. 30 

Variety Shoppe, L. Bergman... 34 

Viking Billiards. 40 

Viking Fisheries Ltd.... 25 

Viking Press Ltd, Heimskringla. 37 

Werier & Co. Ltd, J, Wholesale. 50 

Western Paint Co. Ltd, The. 14 

Weston’s Dutch Oven Bread. 46 

Windatt Coal Co. Ltd. 40 

Wings Cafe. 43 

Winnipeg Casket Co. Ltd. 50 

Winnipeg Electric Company. 42 

Winnipeg Lock & Key Co. 48 

Winnipeg Paint & Glass Co. Ltd. 46 

Winnipeg Realty Co, Halld. Johnson 34 

Winnipeg Supply & Fuel Co. Ltd. 4 

With Compliments & Best Wishes. 53 

Wonderland Theatre. 29 

Wood & Sons Ltd, D. D. 31 

Woodill Agency, F. C. 48 

Your Dollars. 54 










































































































60 


AUGLYSINGAR 



• AIl Branches of 
Photography. 

• Commercial 
Photos. 

• Reliable Film 
Service 

Phone 96 647 


Studlos 

(argcsi Photogcaphie Oiganijatwn ui Canada 

224 NOTBE DAME, Opp. St. Charles Hotei 

Leave Your Films at a Meyers Agent. 


Með tilstyrk tólf deilda, frá Halifax 
til Vancouver, bjóðumst vér til að 
setja peninga yðar í veltu hvar sem 
er í Canada. Stöðugt samband í 
milli deildanna gjörir oss auðvelt 
að skýra fyrir viðskiftendum vorum 
horfurnar á hverjum stað fyrir sig. 
Hagstofa vor hefir bestu skilyrði til 
að rannsaka og yfirfara öll pen- 
ingaveltu tilboð. 

Félag vort veitir hverjum einstakl- 
ingi eða félagsstofnun innan Can- 
ada allar nauðsynlegar upplýsing- 
ar um fjársýslu, lán og endurlán. 

NESBITT, TH0MS0N 

& COMPANY, LIMITED 

603-4 ELECTRIC RAILWAY 
CHAMBERS, WINNIPEG 


















LOFTRÆSTUR SKÓLI - 
MEÐ HÁU MENTASTIGI 



Síðan að skólinn var stofnaður 1909 hafa þúsundir 
fslendinga stundað nóm við kvöld- og dagskólann. 


XI. Bekkur í Miðskóla 

ER LÆGSTA MENTASTIG FYRIR INNGÖNGU 
I DAGSKÓLANN 

Vér höldum oss fast við það mentastig, því reynslan hefir 
sannfært oss um að ungt fólk, sem lokið hefir Miðskóla 
eða Háskóla námi, er meira eftirsótt til skrifstofu og 
verslunarstarfa. Fyrir þessar ástæður, og að kensla vor 
er víðtækari og útskriftar kröfur hærri, sækjast vinnu- 
veitendur meira eftir Success fullnumum. 

★ 

BYRJIÐ Á SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST Á 
HVAÐA TÍMA SEM ER 



BUSINESS COLLEGE LIMITED 


D. F. FERGXJSON, President and Manager 
EDMONTON BLOCK, WINNIPEG, MAN. 

Cor. Portage Ave. and Edmonton St. Phone 25 843 















MANITOBA LEGGUR 
TIL HERGÖGNIN 



Manitoba tekur sinn þátt í því, 
með öðrum fylkjum landsins, 
að leggja til “hergögnin”, sem 
eru svo nauðsynleg til að sigra 
möndulþjóðirnar. 

Þróun iðnaða, sem hvílir á 


mikilli málmtekju, raforka, 
akuryrkja, viðartekja og fisk- 
veiði, eru stór þáttur í átökum 
þeim, sem hér eru gerð í þágu 
stríðsins og til þess að flýta 
fyrir sigri. 


Department of Mines 

HON. J. S. McDIARMID. 

Minister 


and Naturaí Resources 

D. M. STEPHENS. 

Deputy Minister 



DEPARTMENT OF LABOR 


HON. ERRICK F. WILLIS, 

Minister 


R. 


A. STEWART, 
Deputy Minister 


Verið ávalt á verði gegn eldi 


Hérumbil 70% af eldsbrunum hjá oss, og flestir hinir hættulegustu 
eru í íbúðarhúsum. 

Sumar aðalástæðurnar eru: 

—Skemdir reybháfar. 

—Eldstæði, stór og reykpípur of nærri eldfimum veggjum og 
loftinu. 

—Heit aska í eldfimum ílátum. 

—Gasolía höfð til hreinsunar og steinolía til uppkveikju. 

—Ógætileg tóbaksreyking. 


GOTT HOSHALD ER GÓÐ ELDVÖRN 

H. E. PUTTEE, Fire Commissioner 




























